Njia  ya  kuelekea  kwenye  kuiingiza  imani  moyoni  (Ihsan) 


Othman  Nuuri  Topbash 


Dar  Es  Saalam  -  2014 


As-Salaam  Islamic  Center 

Plot  354  Mbezi  Beach,  Makonde,  Dar  Es  Salaam  -  Tanzania 
Cell:  +255  254  734  362, 

Email:  aic2013@gmail.com 

Haki  zote  zimehifadhiwa.  Hairuhusiwi  kutolesha  sehemu  yoyote 
ya  toleo  hili,  kuitunza  katika  mfumo  utakaowezesha  kunakiliwa 
au  kukisambaza  katika  aina  au  namna  yoyote  ile,  iwe  elektroniki, 
kuchapa,  kunakilisha,  kurekodi  au  vinginevyo  bila  kupata  ruhusa 
kutoka  kwa  mwenye  haki  miliki. 


ISBN:  978-9944-83-684-5 

Mwandishi: 

Msimamizi  Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu  jalada: 
Kupangiliwa  vizuri  na: 


Othman  Nuri  Topbash 
Abdi  Mohamed  Adam 
Hemedi  Dhuli  Hemedi 
Ibrahimu  H.  Kabuga 
Altinoluk  Graphics 
Sarkhan  Isgandarov 
Nijat  Garibov 


USUFI 


NJIA  YA  KUELEKEA  KWENYE 
KUIINGIZA  IMANI  MOYONI 
(IHSAN) 


Othman  Nuri  TOPBASH 


“Kwajina  la  mwenyezi  mungu  mwingi  wa  rehema  mwenye  kurehemu. 

Naapa  kwa  jua  na  mwangaza  wake!  Na  kwa  mwezi  unapo  lifuatia!  Na 
kwa  mchana  unapo  lidhihirisha!  Na  kwa  usiku  unapo  lifunika! 

Na  kwa  mbingu  na  kwa  aliyeijenga!  Na  kwa  ardhi  na  kwa  aliyeitandaza! 
Na  kwa  nafsi  na  kwa  aliyeitengeneza!  Kisha  akaifahamisha  uovu  wake  na 
wema  wake! 

Hakika  amefanikiwa  aliyeitakasa,  Na  hakika  amekhasiri  aliyeiviza.” 
(Ash-Shams,  1-10) 

Vitu  anavyoviapia  Mwenyezi  Mungu  ndani  ya  Qur'an  vina  umuhimu  wa 
kipekee  katika  istilahi  za  kidini,  lakini  mafunzo  yanayofuatia  vitu  hivi  yana 
maana  kubwa  zaidi.  Hivi  ndivyo  Uivyo  katika  aya  za  Qur'an  zUizotangulia, 
lakini  kuna  tofauti  kidogo:  Katika  aya  hizi  Mwenyezi  Mungu  ametoa  viapo  saba 
kwa  mfuatano  kabla  ya  kutaja  somo  halisi  ambalo  ni  nafsi,  anasema,  “Hakika 
amefanikiwa  aliyeitakasa,  Na  hakika  amekhasiri  aliyeiviza.”  (Ash-Shams,  9-10) 

Ni  jambo  la  kuvutia  kwamba  hakuna  mada  nyingine  ndani  ya  Qur'an  Ui- 
yofuatishwa  kwa  viapo  vitakatifu  kama  hivi  tofauti  na  kuitakasa  nafsi,  imeletwa 
baada  ya  viapo  saba.  Jambo  hUi  linatosha  kuashiria  umuhimu  na  ulazima  wa 
kuitakasa  nafsi  kwa  ajili  ya  uongofu  wa  mwanadamu.  Hivyo  kitabu  hiki  chenye 
kichwa  habari  “Kutoka  kwenye  imani  (iman)  mpaka  kwenye  kuiingiza  imani 
ndani  ya  moyo  (ihsan)”  ni  mkusanyiko  wa  maelezo  mengi  kuhusiana  na  mada 
hii  muhimu  kama  Uivyothibitika  kupitia  kwenye  maneno  ya  watakatifu  wa  Mola 
pamoja  na  matendo  yao. 


Dibaji 


Shukurani  zote  njema  anastahiki  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye 
amempulizia  mwanadamu  roho  itokanayo  na  Yeye  na  kumjaalia  tafakari  ya 
kimetafizikia  na  tafakari  kubwa  zaidi;  na  amani  iwe  juu  ya  Mtume  Muham- 
mad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  kama  mfano  wa  kuigwa  na 
wanadamu  amefurahia  zaidi  kupewa  kwake  zawadi  hizi  takatifu. 

Hapana  shaka  kwamba  usufi  unawakilisha  moyo,  kiini  na  mwelekeo 
wa  kiroho  wa  uislamu.  Uislamu  unasifu  tabia  za  kibinadamu  za  kiroho  na 
mapenzi  yaliyo  ndani  ya  nyoyo  za  waumini  mpaka  kufikia  kileleni,  hasa 
pale  ambapo  kiini  hiki  na  imani  ya  kiislamu  vinapokuwa  katika  namna 
ya  matendo  yaliyo  katika  vitendo  vya  watu  wanaojiweza.  Hii  inamaani- 
sha  kwamba  usufi  umebeba  miongoni  mwa  miti  yenye  matunda  mengi 
ya  elimu  ndani  ya  bustani  la  uislamu.  Kulingana  na  mlengwa,  Usufi 
umeelezewa  katika  miundo  mikuu  mitatu: 


1.  Kwanza  kabisa  kwa  ajili  ya  wasomi. 

2.  Kwa  ajili  ya  wasomi  na  watu  wa  kawaida. 

3.  Kwanza  kabisa  kwa  ajili  ya  watu  wa  kawaida. 

Baadhi  ya  kazi  za  kisufi  zimeandikwa  hasa  kwa  ajili  ya  watu  walien- 
delea  zaidi  kielimu  katika  mwendendo  wa  kisufi.  Katika  kipengele  hiki 
tunaweza  kutaja  Fusus  al-Hikam  iliyoandikwa  na  Ibn  Arabi  (aliyefariki 
1240)  na  al-lnsan  al-Kamil  iliyoandikwa  na  Abdulkarim  al-Jili  (aliyefariki 
1403).  Kazi  nyingine  kama  vile  Mathnawif  ya  Jalaladdin  Rumi  (aliyefariki 
1273)  zimeandikwa  kwa  ajili  ya  wote  watu  wenye  elimu  za  juu  na  watu  wa 
kawaida;  hapa  watu  wa  kawaida  wataweza  kunufaika  na  kazi  hizo  kulin- 
gana  na  kiwango  cha  uelewa  wao.  Aina  hii  ya  pili  ya  kazi  hizi  huwasaidia 
wale  waliojifunza  sayansi  za  dhahiria  ili  kuweza  kutambua  lengo  kuu  la 
elimu  zao,  elimu  ambazo  ni  za  Mola.  Bado  baadhi  ya  kazi  kama  vile  Anvar 
ul-Ashiqiriy  Muhammediye  iliyoandikwa  na  Ahmed  Bican  (katika  karne  ya 
15)  na  Yazicioglu  Mehmet  (aliyefariki  1451),  na  Nafakhat  al-Uns  iliyoan- 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

dikwa  na  Abdurrahman  Jami  (aliyefariki  1492),  zote  hizi  zimeandikwa  kwa 
ajili  ya  watu  wa  kawaida.  Kazi  hizi  zinalenga  kuchangia  katika  kujenga  mis- 
ingi  imara  ya  kinadharia  na  kivitendo  kwa  watu  wa  kawaida  ambao  tayari 
wana  uelewa  wa  misingi  ya  dini  na  hivyo  kuweza  kuboresha  imani  zao. 


Utofauti  huo  wa  kazi  za  kisufi  unatokana  na  juhudi  za  kutaka  kuweze- 
sha  jamii  za  madaraja  yote  ziweze  kuuelewa  uislamu  kulingana  na  uwezo 
wao  wa  akili.  Hivyo  watu  wenye  elimu  zaidi  na  watu  wa  kawaida  huweza 
kuutekeleza  uislamu  vilivyo,  ndio  maana  mababu  zetu  wakafikia  kuuita 
utaratibu  huu  wa  pande  mbili  za  elimu  kuwa  ni  wenye  “bwawa  mbili”. 


Kwa  kuzingatia  mgawanyo  huo  Usufi  huweza  kuifikia  jamii  ya  mwan- 
adamu  ya  kila  daraja.  Kwa  upande  mmoja  unaifanya  jamii  iwe  macho  dhidi 
ya  nyakati  za  furaha  kiuchumi  na  kiutulivu,  wakati  kwa  upande  mwingine 
unawatuliza  watu  kwa  kuwapa  njia  za  kutokea  kwenye  matukio  ya  hatari 
wakati  wa  shida.  Kwa  upande  mmoja  usufi  unawaweka  waumini  wenye 
kutenda  mema  mbali  na  hisia  za  usalama  na  uhakika  kuhusiana  na  mwisho 
wao  wakati  upande  mwingine  unawapa  matumaini  waovu  kwa  kupitia 
rehema  na  msamaha  wa  Mola  usio  na  mipaka.  Hivyo  ndivyo  ilivyokuwa 
kwa  Anatolia  wakati  wa  uvamizi  wa  Mongolia,  tukio  ambalo  lilileta  uka- 
tili  na  mahangaiko  katika  ardhi.  Lakini  kilikuwa  ni  kipindi  hicho  hicho 
ambapo  sufi  wengi  wasomi  na  taasisi  zake  mbalimbali  zilienda  kwenye 
tukio  kwa  ajili  ya  kuwahenga  wakazi  wa  Anatolia  na  kutuliza  maumivu 
yao  makali. 


Leo  hii  ambapo  mwanadamu  amezungukwa  na  matatizo  na  tabu  kama 
hizo,  bila  shaka  usufi  unaweza  kuwasaidia  wanadamu  waweze  kuyakabili 
matatizo  hayo,  kwa  kutoa  suluhisho  la  kinadharia  na  kivitendo.  Kwa  haki- 
ka  ndugu  zetu  wengi  ambao  ndio  wametoka  kutoroka  kwenye  nira  ya  ush- 
irikina  wanahitaji  na  kutafuta  tiba  ya  kiroho,  kama  ndege  waliojeruhiwa. 
Vivyo  hivyo  watu  wengi  wa  mashariki  na  magharibi  ambao  kwa  muda 
mrefu  wamekuwa  wakitaabika  kutokana  na  dhana  ya  wayakinifu  sasa  hivi 
wamekuwa  na  ari  ya  kutaka  kuufahamu  uislamu  kama  ulivyofundishwa  na 
sufi  wa  mwanzo.  Kukua  kwa  mapenzi  yao  juu  ya  kile  wanachokiona  kutoka 
kwenye  mifano  dhahiri  ya  watu  hao  kumewapelekea  kuishia  kuukubali 
uislamu  kwa  moyo  wao  wote. 


Nukta  zote  hizi  zinaashiria  kwamba  Usufi  unawakhisha  ubainifu 
wa  wazi  wa  uislamu  na  bila  kusahau  zawadi  kubwa  ya  baraka  na  ubora 
mikononi  mwa  waumini.  Kwa  hiyo  Usufi  unachukua  nafasi  kubwa  katika 


Dibaji 


kuwasaidia  waislamu  ili  waweze  kuboresha  hali  yao  kidini,  na  wakati  huo 
kuwapelekea  wasio  waislamu  mafunzo  sahihi  ya  uislamu  na  hatimae  kuwa- 
vuta  katika  uislamu  na  kuwatengenezea  njia  ya  kuweza  kuipenda  dini.  Ili 
kuwa  na  uhakika  na  mafunzo  yake  usufi  umekuwa  kioo  chenye  kuakisi 
mwenendo  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na 
kuuhamisha  kwa  vizazi  vilivyofuata  mpaka  siku  ya  mwisho.  Kwa  sababu 
hiyo  ndio  maana  msukumo  na  mapenzi  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
na  Mjumbe  wake  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  vimekuwa  vikisi- 
mumua  nyoyo  za  waumini  wakati  wote  tokea  mwanzo  wa  uislamu,  dini 
ambayo  itabakia  mpaka  siku  ya  mwisho.  Ndio  maana  uislamu  unaendeleza 
uwepo  wake  na  ushawishi  wake  licha  ya  udhaifu  wa  waislamu  wengi  kulin- 
gana  na  mazingira  ya  sasa  ya  dunia. 

Maadui  wa  uislamu  wanaojidhihirisha  na  waliojificha  wamekuwa 
wakijaribu  kuutenganisha  usufi  na  uislamu,  vitu  ambavyo  kiuhalisia 
vinakwenda  pamoja  kama  mwili  na  roho.  Wanadai  kwamba  usufi  unaleta 
mtazamo  tofauti  na  uislamu.  Uelewaji  wake  mbaya  juu  ya  usufi  unawain- 
gizia  mkanganyiko  wale  wenye  ari  ya  usufi  na  kuwafanya  wasielewe  uhali- 
sia  wa  mambo.  Hivyo  maelezo  sahihi  juu  ya  usufi  ni  suala  muhimu  katika 
ulimwengu  wa  leo.  Licha  ya  kurekebisha  mkanganyiko  kuhusiana  na  usufi, 
lakini  pia  kitabu  hiki  kimelenga  kubainisha  uzuri  wa  dhana  hii  kama 
tulivyokwisha  elezea  kwa  ufupi,  haya  yote  ni  kwa  ajili  ya  zile  nyoyo  na 
akili  zenye  ari  juu  ya  usufi.  Kwa  msingi  huu  dhana  ya  usufi  ni  kama  bahari 
isiyo  na  mipaka;  inatawanyika  pamoja  na  kazi  za  wanachuoni  ambazo 
zinaelezea  fikra  na  matendo  sahihi  yanayoendana  na  njia  hiyo. 

Kulingana  na  mwenendo  huu  wa  wanachuoni  tumejaribu  kutoa 
mchango  mdogo,  licha  ya  kwamba  juhudi  zetu  ni  kama  tone  moja  ndani  ya 
bahari.  Kwa  mtunzi  kufikia  kwenye  thamani  ya  tone  moja  kunatosha  hali 
ya  kuwa  kitabu  hiki  kinafanya  kazi  kama  daraja  la  kuziunganisha  nyoyo 
na  Mola  wao;  hata  hivyo  kimsingi  usufi  ni  hali  ya  akili  (hal)  zaidi  kuliko 
maneno  yanayotolewa  (qal). 

Katika  kitabu  hiki  kwanza  kabisa  kinatoa  maudhui  ya  ujumla  ya  Usufi, 
na  baada  ya  hapo  kinaendelea  kwa  kuelezea  nukta  muhimu  za  itikadi 
hii  ya  kiislamu  kama  vile  elimu  juu  ya  Mola  (marifatullah),knmpenda 
Mola  {mahabbatullah),  kuitakasa  nafsi  (tazkiyatun-nafs),  kuutakasa  moyo 
(tasfiyatu’l-qalb),  mwenendo  wa  kisufi  wa  kuigwa  katika  utekelezaji  wa 
mambo  (uslub),  na  nyingine  kama  hizo.  Kwa  kawaida  mifano  tunayoitoa 
inatoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  na 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kufuatiwa  na  wanachuoni  wakubwa  katika  uislamu  ambao  si  wengine 
bali  warithi  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Tumekuwa 
tukiyafanyia  kazi  baadhi  ya  mambo  yenye  kutatanisha  yahusuyo  nukta 
muhimu  katika  usufi,  lakini  ni  kulingana  na  hoja  za  ujumla  na  si  kulin- 
gana  na  hoja  za  mtu  mmoja  mmoja.  Pia  tumegusia  kwa  umakini  baadhi  ya 
mambo  yanayotekelezwa  na  baadhi  ya  wasomi  kimakosa,  mambo  ambayo 
yapo  mbali  na  mwenendo  wa  kisufi.  Kama  ambavyo  tutaona,  tumesema 
kwamba  mambo  haya  hutokea  ama  kwa  sababu  ya  ujinga  au  upuuziaji  wa 
wahusika. 


Kwa  ufupi  ni  kwamba  ingawa  kazi  hii  imeandikwa  rasmi  na  mtun- 
zi  lakini  kilichopo  ndani  yake  si  kingine  bali  mkusanyiko  wa  kazi  za 
watakatifu  wa  Mola.  Msukumo  na  uzuri  wote  unaopatikana  katika  kazi  hii 
ni  kioo  chenye  kuakisi  ulimwengu  wa  kiroho  wa  watakatifu  hao  kuelekea 
kwetu.  Kazi  yetu  imekuwa  ni  kukusanya  na  kuziweka  pamoja  taswira  hizi 
kulingana  na  mahitaji  na  mazingira  yaliyopo.  Matokeo  yake  tumefaidika 
sana  kutokana  na  kazi  zilizotangulia  za  usufi,  vile  vile  kutoka  kwa  marafiki 
zetu  wengi  ambao  kwetu  ni  kama  “vitabu  vinavyoishi”.  Ni  heshima  na 
furaha  kwetu  kulitaja  jambo  hili. 

Na  kwa  kumalizia  tu  ni  kwamba  hatuna  budi  kusema  kwamba  dua 
zetu  za  dhati  ziwaendee  wale  watu  ambao  Mola  amewataja  katika  kazi  hii 
na  marafiki  zetu  kutoka  chuoni  ambao  wametusaidia  katika  kufanikisha 
kazi  hii. 


Ewe  Mola!  Licha  ya  udhaifu  na  upungufu  wetu  katika  kuelezea 
dhana  za  mwenendo  wa  kisufi,  tupatie  baraka  zako  na  jaalia  maneno 
yetu  yawanufaishe  wasomaji  wetu!  Ewe  Mola!  Tujaalie  sisi  na  wasomaji 
wetufadhila  zako  zisizo  na  mipaka  kutokana  najitihada  hii  iliyofanywa 
kwa  moyo  safi  na  unyenyekevu! 

Amin! 


Othman  Nuuri  TOPBAS 

Uskudar,  Istanbul,  2002 


USUFI  NI  NINI? 


A-  ASILI  YA  USUFI 
B-  MAANA  YA  USUFI 

1-  Mwenendo  wa  kisufi  unawakilisha  mfano  wa  maaadili  (akhlaq)  na 
adabu  (adab). 

2-  Mwenendo  wa  kisufi  unahusiana  na  kuutakasa  moyo  na  nafsi. 

3'  Mwenendo  wa  kisufi  ni  mapambano  ya  kiroho  yasiyoisha. 

4-  Usufi  unamaanisha  usafi  wa  moyo  (ikhlas) 

5-  Usufi  unamaanisha  kusimama  kwa  ushupavu  katika  njia  iliyonyooka 
(istiqama) 

6-  Mwenendo  wa  kisufi  ni  {rida)  na  kujisalimisha  (taslimiyyah) 

C-  MADA  YA  USUFI 

D-  LENGO  LA  USUFI 

E-  ULAZIMA  WA  KUFUATA  USUFI 

F-  UHUSIANO  WA  USUFI  NA  MADHEHEBU  MENGINE 

1-  Fani  za  kiislamu 

a-  Thiolojia  (Kalam) 
b'  Ufafanuzi  wa  Qur’an  (Tafsir) 

c-  Maneno  na  mwenendo  wa  Mtume  Muhammad-  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  {Hadith  -  Siyar) 
d-  Sheria  {Fiqh) 

2-  Sayansi  asilia 

3-  Fasihi 

4-  Sanaa 

a-  Muziki 

b-  Usanifu  majengo 
c-  Kaligrafia 

5-  Falsafa 

G-  ELIMU  YENYE  MANUFAA 


Usufi  ni  nini? 


A.  ASILI  YA  USUFI 

Zaidi  ya  baraka  Zake  zisizohesabika,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
amemjaalia  mwanadamu  kuwa  na  ubora  wa  kipekee,  ubora  wenye  thamani 
kubwa.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ameutaja  ukweli  huu  ndani  ya  Qur’an 
pale  aliposema,  “Na  Nikampulizia  roho  inayotokana  na  mimi”  (al-Hijr,  29) 
Kutokana  na  hayo  Mwenyezi  Mungu  anawataka  waja  wake  wampende  na 
kumuabudu  ili  wapate  sehemu  ya  elimu  yake  na  kuwa  karibu  yake. 

Pia  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  amewajaalia  wanadamu  kuwa  na 
ubora  wa  kipekee  ili  waongozwe  katika  muelekeo  huu.  Licha  ya  ubora  huu 
wa  ujumla  pia  amewajaalia  ubora  maalum  baadhi  ya  waja  wake  ambao 
amewapatia  kazi  ya  utume.  Huu  ni  ubora  wa  ziada  kwa  wanadamu  kutoka 
kwa  Mwenyezi  Mungu.  Katika  kipindi  ambacho  hakukuwa  na  Mitume 
miongoni  mwa  wanadamu,  Mola  wetu  aliendelea  kuwabariki  wanadamu 
wa  kawaida  kwa  kuwachagua  baadhi  ya  waja  wake  ambao  walifuata  nyayo 
za  Mitume  ili  wawaongoze  watu  katika  njia  iliyonyooka. 

Taasisi  ya  utume  inawakilisha  baraka  za  Mwenyezi  Mungu  kwa  mwa- 
nadamu.  Katika  kuwapa  wanadamu  utume,  Mwenyezi  Mungu  mtukufu 
alifungua  taasisi  hii  kwa  kumuweka  Adam  -  amani  iwe  juu  yake,  ambaye 
alikuwa  mwanadamu  wa  kwanza  na  wakati  huo  huo  alikuwa  ndiye  Mtume 
wa  kwanza.  Baada  ya  kufuatiwa  na  Mitume  wengine  laki  moja  na  ishirini 
na  nne  elfu,  njia  hii  tukufu  ya  uongofu  imekuwa  ikipitia  maboresho  na 
kuendana  na  mabadiliko  ya  kijamii  ya  mwanadamu.  Na  mnyororo  huu  wa 
uongofu  ulifikia  ukamilifu  wake  katika  kipindi  cha  utume  wa  Mtume  wa 
mwisho,  Muhammad-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Mtume  Muhammad-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  ana  sifa  mbhi 
zinazomtofautisha  yeye  na  Mitume  wengine.  Kwanza  kabisa  nuru  yake 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

iliumbwa  hata  kabla  ya  kuumbwa  nabii  Adam-  amani  iwe  juu  yake,  sifa 
ya  pili  ni  kwamba  yeye  alikuwa  Mtume  wa  mwisho  kuletwa  hapa  duniani. 
Hivyo  Mtume  Muhammad-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anawakilisha 
kurasa  za  mwanzo  na  za  mwisho  katika  kitabu  cha  utume.  Kwa  maneno 
mengine,  taasisi  ya  utume  hizinduliwa  na  nuru  ya  Muhammad  {Nur-i 
Muhammadi),  kiumbe  wa  kwanza  kuwepo,  na  ilifungwa  na  kiwiliwili  cha 
Muhammad  {Cisman-i  Muhammadi);  alikuwepo  kabla  na  baada  ya  dunia. 
Sifa  hizi  mbili  za  kipekee  zinamfanya  awe  Mtume  wa  mwisho  hapa  duni- 
ani,  lakini  pia  wa  kwanza  katika  asili  ya  uumbaji. 


Kwa  kuwa  sababu  ya  kuwepo  viumbe  wengine  wote  ni  nuru  ya 
Muhammad,  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  alimuumba  Mtume  aliyebariki- 
wa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  kwa  ubora  wa  kipekee,  kiasi  kwamba 
akaitwa  “kipenzi”  {habibi)  cha  Mola  wetu.  Ili  kumfanya  kiumbe  apate 
mafunzo  ya  nje  na  ndani  yake,  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  alimtuma 
Mtume  Muhammad-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  kwa  wanadamu 
kama  zawadi. 


Mwenendo  wa  kuigwa  wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  unawakilisha  kilele  cha  sifa  za  kibinadamu,  zikiwemo  zile 
ambazo  haziwezi  kueleweka  kutokana  na  utambuzi  wa  kawaida  wa  mwan- 
adamu.  Sababu  ya  hili  ni  ukweli  kuwa  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  amem- 
fanya  yeye  kuwa  mfano  wa  kuigwa  {uswa  hasana),  mfano  wa  ukamhifu 
kwa  wanadamu  wote.  Kutokana  na  kuwa  kwake  mfano  wa  kuigwa  kwa 
wanadamu  wote,  hivyo  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  amemfanya  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  apitie  kila  hali  inayoweza 
kufikirika  katika  maisha  ya  mwanadamu,  ikiwemo  kuzaliwa  kwake  yatima, 
mpaka  baadae  kuflkia  kwenye  utawala  wa  kisiasa  na  kidini  katika  jamii 
yake.  Hivyo  kila  mtu  katika  ngazi  yoyote  ya  maisha  anaweza  kupata  mfano 
mzuri  wa  kuigwa  katika  maisha  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake,  na  kujifunza  katika  mfano  huo. 

Ndani  ya  Qur’an,  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  anasema  kuwa  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anawakilisha  mfano  bora 
kwa  wanadamu  wote,  kwa  kila  mtu,  kuanzia  mwanzo  wa  utume  wake 
mpaka  siku  ya  mwisho. 


Usufi  Ni  Nini? 


sj^l  aLi  j  015"  !uJ 
ij^  iji  ji'l  j  j^'*^!  '^jji  j  iji  i^>:  jii' 


“Hakika  nyinyi  mnayo  ruwaza  njema  kwa  Mtume  wa  Mwenyezi 
Mungu  kwa  anaye  mtaraji  Mwenyezi  Mungu  na  Siku  ya  Mwisho,  na  akam- 
kumbuka  Mwenyezi  Mungu  sana.”  (al-Ahzab,  21). 

Hii  inamaanisha  kwamba  wanadamu  wote  wanahitaji  kujifunza  sifa 
za  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  ili  kwa  kupitia 
ramani  iliyowekwa  na  maisha  yake  na  matendo  yake,  waweze  kupata  uka- 
milifu  wa  dini  na  maadili.  Kwa  maana  pana  zaidi  ukamilifu  huo  unapati- 
kana  katika  asili  ya  mwenendo  wa  kisufi.  Kila  mtu  hana  budi  kukifanyia 
kazi  kile  alichojifunza  kulingana  na  uwezo  wake.  Jambo  hili  huanza  kwa 
kuiga  (taqlid)  na  huishia  kwa  kujitambua  (tahqiq),  kitu  ambacho  hutokea 
kulingana  na  kiwango  alichonacho  mtu  juu  ya  mapenzi  yake  kwa  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kutapatikana  baraka  na 
ufunuo  mbalimbali  kwa  kushikamana  na  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Pale  tutakapoweza  kumfuata  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake,  katika  matendo,  kiroho  na  mwenendo  wake  kwa  kadiri  tunavyoweza 
itapelekea  kupata  heshima  kubwa  hapa  duniani  na  kesho  akhera.  Mwe- 
nyezi  Mungu  ambaye  utukufu  ni  wake  alimuumba  Mtume  aliyebarikiwa- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  katika  silika  bora  (fitra),  nje  na  ndani  yake 
na  kisha  akamfunza  vilivyo.  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  ana- 
sisitiza  suala  hili  pale  anaposema,  “Mola  wangu  amenielimisha,  na  uzuri 
ulioje  kwa  namna  alivyonielimisha!”^ 

Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  aliishi  kwa 
miaka  arobaini  katika  jamii  iliyokuwa  na  vurugu  na  iliyokuwa  katika 
ujinga  kabla  ya  kupata  utume.  Lakini  yeye  alikuwa  katika  ulinzi  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  na  kukulia  katika  elimu  kutoka  kwake.  Kamwe  hakushiriki 
katika  matendo  yoyote  ya  upuuzi  ambayo  yaliigubika  jamii  yake  kabla  ya 
uislamu.  Na  ili  kuandaliwa  kwa  ajili  ya  majukumu  mazito  ya  utume,  kifua 
chake  kilipasuliwa  na  moyo  wake  kusafishwa  na  kujazwa  baraka  na  nuru. 

Hata  kabla  ya  utume  wake,  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu-  rehema 


1.  Suyuti,  Jamiu’s-Saghir,  1,12 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

na  amani  ziwe  juu  yake,  aliishi  katika  maisha  ya  kuheshimika  na  aliamini 
kuwa  Mwenyezi  Mungu  ni  mmoja.  Hasa  kabla  ya  kupata  utume  alikuwa 
ameongeza  uaminifu  wake  kwa  Mwenyezi  Mungu  kiasi  kwamba  alijitenga 
kwa  kwenda  pangoni  katika  mlima  Hira  na  kukaa  kwa  kipindi  kirefu  kwa 
ajili  ya  kutafakari  maswali  mbalimbali  yamhusuyo  mwanadamu.  Sababu 
ya  nje  ya  kufanya  vile  ilikuwa  ni  kutokana  na  namna  alivyokuwa  anaona 
mahangaiko,  dhulma  na  tabu  katika  jamii  aliyokuwa  akiishi,  fikra  zilizosa- 
babishwa  na  moyo  wake  wa  huruma  juu  ya  viumbe  vyote.  Lakini  sababu  ya 
ndani  ilikuwa  ni  maandalizi  kwa  ajili  ya  kupokea  ujumbe  mtukufu  ambao 
ni  Qur’an,  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  mpaka  kwenye  moyo  safi  wa 
Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Ufunuo  na  msu- 
kumo  alioupata  ndani  ya  moyo  wake  katika  kipindi  hiki  cha  maisha  yake 
viliuongoza  moyo  wake  kuelekea  kwenye  utwahirifu  wa  kiroho  na  kuu- 
fanya  uwe  tayari  kupokea  ufunuo  mtakatifu.  Baada  ya  kuwa  tayari  kupokea 
ufunuo,  moyo  wake  uliobarikiwa  ulianza  kupokea  ishara  za  kiroho  na 
msukumo  kwa  kupitia  maono  ya  kweli  kwa  muda  wa  miezi  sita.  Kisha 
pazia  lililokuwa  limeficha  siri  za  kiroho  likafunuliwa  kwa  ajili  ya  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Hatua  hizi  zilimsaidia  kuboresha  uwezo 
wake  aliozaliwa  nao  kwa  ajili  ya  kupokea  ufunuo  na  kumuwezesha  kuhi- 
mili  mzigo  mkubwa  ambao  hauwezi  kustahimiliwa  na  watu  wa  kawaida; 
sawa  na  namna  chuma  kinavyogeuka  na  kuwa  chuma  cha  pua  kutokana 
na  sifa  zilizoko  ndani  yake. 


Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikusanya 
mamlaka  na  majukumu  waliyokuwa  nayo  Mitume  wote  waliomtangulia 
na  kuyaweka  katika  jukumu  lake.  Heshima  ya  Mitume  waliotangulia,  uzuri 
wa  maadili  yao  na  silika  yao  vilifikia  kilele  kwa  Mtume.  Aliasisi  misingi 
ya  sheria.  Alifundisha  namna  ya  kutwaharisha  moyo  na  nafsi,  mambo 
ambayo  ndiyo  kiini  cha  usufi.  Pia  alifundisha  njia  sahihi  ya  kumuabudu 
na  kumuomba  Mwenyezi  Mungu  kwa  moyo  safi.  Kwa  kupitia  mwenendo 
wa  maisha  yake  alionyesha  namna  ya  ukamhifu  wa  maadhi.  Umri  wake  wa 
miaka  arobaini  ulikuwa  ni  wa  mabadiliko  makubwa  si  kwake  binafsi  bali 
wanadamu  wote. 


Kiini  cha  ufusi  kinahusika  na  kupandisha  imani  zetu  kwa  kiasi  cha 
ukomavu  na  kuweza  kupokea  ufahamu  na  mapenzi  ya  Mola  wetu,  na  hivyo 
kutengeneza  mchanganyiko  kamili  unaohitajika  kabla  ya  kukutana  na 
maisha  halisi.  Mchanganyiko  huo  kamili  ndio  utakaotuokoa;  mchangan- 


Usufi  Ni  Nini? 


yiko  ambao  ni  urithi  mtukufu  kutoka  kwenye  mapango  ya  Hira  na  Thawr. 
Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alipitia  katika  mafunzo  mazito 
ya  kiroho  katika  nyakati  mbalimbali  na  sehemu  mbalimbali  na  sio  katika 
mapango  ya  Hira  na  Thawr  peke  yake,  hasa  kwa  kumuandaa  kwa  ajili  ya 
uzito  wa  ufunuo  wa  Qur’an;  na  mafunzo  haya  ndiyo  yaliyozaa  matunda  ya 
kuutakasa  moyo  wake  na  kuisafisha  nafsi  yake. 

Kabla  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  kupokea  ufunuo 
wa  Qur’an  alikuwa  tayari  ameshafikia  katika  kiwango  cha  ukomavu  wa 
kiimani  na  ukamilifu  wa  maadili.  Hata  hivyo  baada  ya  kurudi  kwake  kuto- 
ka  kwenye  pango  la  Hira  ambako  kwa  mara  ya  kwanza  alipata  maelekezo 
kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  kwa  uwazi,  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake-  alifikia  kwenye  ukamilifu  wa  juu  zaidi  ambao  hauwezi  kulingan- 
ishwa  na  sifa  nzuri  alizokuwa  nazo  kabla  ya  kupata  utume.  Hapo  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alikuwa  ameingia  kwenye  muunganiko 
wa  kiroho  na  Mwenyezi  Mungu;  alikuwa  ameonjeshwa  ladha  ya  nuru  ya 
upweke  na  ujuzi  wa  Mwenyezi  Mungu,  na  hivyo  kufikia  kwenye  kflele  cha 
hali  ya  kiroho  ya  kumtambua  Mola,  na  kupandikiza  uchamungu  katika 
kila  sehemu  yake  ya  mwili.  Yote  haya  yalimpelekea  afanye  matendo  ya 
ibada  wakati  wa  usiku  mpaka  alfajiri  na  kupelekea  miguu  yake  kuvimba. 
Hata  wakati  macho  yake  yamefunga,  moyo  wake  ulikuwa  haulali  na  daima 
ulikuwa  katika  hali  ya  kumkumbuka  Mola  mtukufu. 


Ukweli  ni  kwamba  kwa  kupitia  ufunuo  wa  Qur’an  tukufu  iliyojaa 
elimu  na  hekima,  Muhammad  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake-  aliwaacha  wenzake  katika  hamasa;  na  kwa  kupitia  maisha  yake 
binafsi  na  matendo  yake,  alikuwa  bahari  ya  wema  yenye  kustaajabisha, 
na  hivyo  alikuwa  mbora  hapa  duniani  na  kesho  akhera.  Mpaka  siku  ya 
mwisho  hakutakuja  kuwa  na  ugunduzi  ambao  utamkanusha  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  wala  hakuna  msomi  yeyote  atakayekuja 
kufikia  kiwango  chake. 


Ukomavu  huu  wa  kiimani  wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  ulikuwa  ukiendelea  kuongezeka  mpaka  kufikia  kilele  chake; 
na  kwa  kupitia  kupanda  kwake  mbinguni  (Miraj),  ambako  ni  zawadi  ya 
kipekee  kutoka  kwa  kipenzi  (Mahbub)  mpaka  kwa  (Habib),  himpelekea 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kuwa  “msafiri  wa  milele”.  Katika  usiku  ule,  akiwa  mgeni  maalum  wa  Mola 
wake,  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  alienda  na  kupita  mipaka 
ya  muda  na  nafasi  ya  dunia  ambayo  wanadamu  hawawezi  kuipita,  na  hivyo 
akapata  ukweli  wa  siri  iliyotajwa  ndani  ya  Qur’an  tukufu  kwa  kusema 
“Baina  ya  mipinde  miwili,  au  karibu  zaidi”  (An-  Najm,  9)^ 


Zawadi  hii  tukufu  iliyoitwa  Isra  na  Miraj,  ilikuwa  ni  zawadi  kwa 
Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  na  matukio  haya  yalitokea  kuto- 
kana  na  kuondolewa  kwa  muda  mipaka  yote  iliyowekewa  wanadamu. 
Katika  suala  hili  utambuzi  wa  kidunia  wa  muda  na  nafasi  ulitoweka,  na 
safari  na  maono  ambayo  yangeliweza  kuchukua  umri  wa  mabilioni  ya 
wanadamu,  yalitokea  katika  kipindi  cha  muda  mfupi  mno.  Mtume-rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  alisafiri  na  kupita  mipaka  ya  “Ulimwengu”,  “Kiti 
cha  Enzi”,  na  “Mkunazi”  na  kupata  nafasi  ya  kipekee  ya  kumuona  Mola  na 
kuongea  naye  moja  kwa  moja  bila  ya  kiumbe  wa  kati. 


Huo  ndio  ukomavu  wa  kiroho  na  ukamilifu  ambao  Mwenyezi  Mungu 
mtukufu  alimjaalia  Mtume  aliyebarikiwa-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Sifa  hizi  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  ziliendelea  kumuongoza 
katika  kazi  kipindi  chote  cha  jukumu  lake  la  kusambaza  ujumbe  mtukufu 
kwa  wanadamu  na  kuwaongoza  katika  njia  iliyonyooka.  Mategemeo  na 
shauku  aliyokuwa  nayo  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  katika 
kutimiza  jukumu  alilopewa,  vilimpelekea  kwenye  kilele  cha  ubora  wa  kibi- 
nadamu.  Katika  harakati  zake  alikataa  zawadi  zote  za  kidunia  alizoahidiwa 
ili  aache  kutangaza  ujumbe  huu.  Machoni  mwake  aliona  kumuabudu 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  usahihi  ndio  jambo  la  muhimu  kwake 
kuliko  kitu  kingine  chochote. 


Tukio  lililotokea  katika  masiku  ya  mwanzo  ya  utume  wake  linaelezea 
vipaumbele  vya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Washirikina  wa  Makka  walimtuma  baba  yake  mdogo  ambaye  ni  Abu 


2.  Qaba  gawsayni  aw  adna: 

Wakati  wa  usiku  wa  miraj  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
peke  yake  ndiye  aliyeruhusiwa  kupita  zaidi  ya  mti  wa  mkunazi  (Sidrat  al-Muntaha). 
Hakuna  kiumhe  mwingine  akiwemo  Jihril  -  amani  iwe  juu  yake  -  ambaye  aliruhusiwa 
kusogea  kwa  Mwenyezi  Mungu  kwa  ukaribu  kiasi  kile.  Maneno  ya  Qur’an  yasemayo 
“urefu  wa  pinde  mbili,  au  karibu  zaidi”,  yanaashiria  mkutano  wa  siri  kati  ya  Mwenyezi 
Mungu  na  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Uelewa  juu  ya  uhalisia  wa 
mkutano  huu  upo  nje  ya  uwezo  wa  uelewa  wa  kawaida. 
_ 


Usufi  Ni  Nini? 


Twalib  aende  akamuambie  Mtume  aachane  na  shughuli  zake  za  kiutume. 
Katika  kujibu  ombi  hili  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake-  alimuambia  baba  yake  mdogo  kwa  sauti  ya  upole,  “Ninaapa  kwa  jina 
la  Mwenyezi  Mungu,  baba  yangu  mdogo,  kwamba  hata  kama  wangeliweka 
jua  upande  wangu  wa  kulia  na  mwezi  upande  wangu  wa  kushoto,  kamwe 
nisingeliacha  kuutangaza  ujumbe  huu.  Ama  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
ajaalie  ujumbe  huu  usambae  duniani  kote  na  hivyo  niwe  nimekamhisha 
jukumu  langu,  au  nivute  pumzi  yangu  ya  mwisho  katika  njia  hii”^. 

Kutokana  na  kushindwa  kwao,  washirikina  huku  wakichukia  kuza- 
liwa  kwa  uislamu  na  kukua  kwake,  walienda  mbali  zaidi  katika  ombi  lao. 
Wakati  huu  walikuja  kwa  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  na 
kusema,  “Kama  unataka  utajiri  tutakupatia  mali  za  dunia  nzima  na  wewe 
utakuwa  tajiri  mkubwa  kupita  wote  miongoni  mwa  makabila  yote  ya 
waarabu.  Kama  unataka  madaraka  basi  tutakufanya  uwe  kiongozi  wetu,  na 
uwe  mtawala  wa  Makka.  Kama  unataka  mwanamke  mwenye  hadhi  kubwa 
basi  tutakuozesha  mwanamke  mwenye  hadhi  kubwa  na  mzuri  kupita  wan- 
awake  wote  wa  kiquraysh...tutakuruhusu  umchague  mwenyewe  na  kum- 
chukua.  Tuko  tayari  kufanya  chochote  unachotaka...ih  mradi  tu  uachane 
na  haya  yote”. 

Jibu  la  mwisho  la  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  juu  ya 
maombi  ya  kipumbavu  kutoka  kwa  washirikina  lilikuwa,  “Sitarajii  cho- 
chote  kutoka  kwenu;  utajiri,  mali,  mamlaka,  uongozi  wala  wanawake.  Kitu 
ninachokitaka  ni  kwa  nyinyi  kuacha  kuabudia  hayo  masanamu  ambayo 
hayana  uwezo  wowote  na  kuanza  kumuabudia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
pekee’”*. 

Bila  shaka  maneno  haya  na  vitendo  vinaonyesha  mifano  mizuri  kwa 
wanadamu  wote,  hasa  katika  kuwa  na  msimamo  katika  imani  na  kutambua 
jukumu  lako,  na  pia  kuwa  katika  hali  ya  kumtumikia  Mwenyezi  Mungu 
kwa  moyo  safi.  Maombi  hayo  yalikuwa  yameegemea  katika  kupata  raha  za 
kidunia  badala  ya  zile  za  kesho  akhera.  Historia  ya  mwanadamu  imejawa 
na  mifano  mingi  ya  wale  wanaoiuza  akhera  yao  kwa  thamani  ndogo  ya 
mafanikio  wanayotarajia  kuyapata  hapa  duniani. 

Qur’an  tukufu  pamoja  na  mwenendo  wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehe- 


3.  Ibnu’l-Athir,  al-Kamilfi't-Tarikh,  II,  64. 

4.  Ibn  Hisham,  ai-5/ra/t,  1,236. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ma  na  amani  ziwe  juu  yake-  vinajumuisha  misingi  muhimu  ya  uislamu. 
Kutokana  na  Qur’an  kuwa  ndio  sabahu  ya  uongofu  mpaka  siku  ya  mwisho, 
huanza  kwa  kumtukuza  Mola  wa  walimwengu  wote  na  kuishia  kwenye 
kuutakasa  moyo  dhidi  ya  sifa  zote  hasi  na  kumfanya  mtu  atafute  ulinzi  kwa 
Mola  wake,  kwa  kujisalimisha  kwake  bila  ya  kushurutishwa.  Mwenendo 
wa  Mtume  unawakilisha  uongofu  wa  kivitendo  kwa  wanadamu;  kumfuata 
Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  ndio  njia  ya  pekee 
ya  kupata  furaha  ya  kweli  hapa  duniani  na  kesho  akhera.  Hakuna  chochote 
hapa  duniani  kinachoweza  kulinganishwa  na  uongofu  huu  hata  kama  kita- 
onekana  kuwa  na  thamani  kiasi  gani,  uongofu  huu  ni  wa  milele  na  hauwezi 
kukaliwa  na  chochote  kingine. 


Kwanza  Qur’an  tukufu  ilishushwa  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  na  baada  ya  hapo  ikawafikia  wanadamu  wote  kwa 
kupitia  kwake.  Qur’an  ni  maneno  matakatifu  ambayo  yanamuita  mwan- 
adamu  katika  kumtambua  Mola  wake  na  kumfikia  kwa  kufuata  misingi 
ya  utambuzi  wa  kiasili  wa  kumfikia  mzalishaji  kwa  kupitia  kwenye  zao, 
sababu  kwa  kupitia  kwenye  madhara,  msanii  kwa  kupitia  kwenye  sanaa, 
na  Muumbaji  kwa  kupitia  kwenye  kiumbe.  Matokeo  yake  Qur’an  inafundi- 
sha  njia  bora  na  nyepesi  ya  kumkumbuka  Mola  mara  kwa  mara  na  kuishi 
katika  maisha  ya  umakini  na  uchamungu,  katika  maisha  ambayo  mtu 
anayazingatia  maamrisho  matakatifu  kana  kwamba  anamuona  Mola  wake 
mbele  yake,  na  hivyo  kupata  mapenzi  na  radhi  za  Mwenyezi  Mungu. 

Kila  mtu  hana  budi  kufahamu  kuwa  chanzo  cha  pekee  cha  mapenzi 
kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  ni  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake;  kwani  kumpenda  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake- 
ni  sawa  na  kumpenda  Mola,  na  Vivyo  hivyo  kumtii  au  kutomtii  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  ni  sawa  kumtii  au  kutomtii  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu. 


Kwa  ilivyotajwa  hapo  juu,  sababu  ya  kuwepo  kwa  viumbe  ilikuwa 
ni  mapenzi  ya  Muumba  juu  ya  nuru  ya  Muhammad,  kitu  cha  kwanza 
kuumbwa.  Kwa  hiyo  viumbe  vyoye  vingine  viliumbwa  kwa  sababu  ya 
nuru  ya  Muhammad.  Mwanadamu  anawakilisha  nafasi  ya  kipekee  juu  ya 
viumbe  vyote  katika  kupokea  zawadi  takatifu.  Na  ubora  juu  ya  viumbe 
vyote  upo  kwenye  uwepo  wa  Muhammad,  kwa  maneno  mengine  uwepo 
wa  Mtume  aliyebarikiwa-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  hapa  duni- 


Usufi  Ni  Nini? 


ani.  Mtu  anajumuisha  sifa  za  viumbe  vyote,  ndio  maana  akaitwa  “dunia 
ndogo”  au  “ulimwengu  mdogo”.  Hivyo  mwanadamu  ni  kiumbe  wa  kipekee 
ambaye  ana  sifa  za  wema  na  ubaya,  wa  viumbe  vyote.  Wakati  huo  huo 
mwanadamu  anawakilisha  chaguo  safi  juu  ya  viumbe  vyote,  kwani  yeye 
ni  kama  mbegu  ambayo  ina  mti  mpana  ndani  yake.  Au  kwa  usawa  huo 
huo,  ni  kama  mtu  ambaye  ana  jamii  nzima  ndani  yake.  Kwa  kuzingatia  sifa 
hizo  za  kipekee  mwanadamu  amebeba  cheo  cha  “lulu  ya  viumbe”  {ashraf-i 
makhluqat);  lakini  bado  uwepo  wa  Muhammad  unaenda  mbali  zaidi  ya 
hapa.  Wale  waliokutana  na  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake-  kwa  dhahiri  waliweza  ama  kutambua  undani  wake  au  kuupuu- 
zia,  kwa  kutegemeana  utambuzi  wao  au  ukosefu  wao  wa  maadili.  Kwa 
kumuangalia  tu  baadhi  yao  waliweza  kutambua  na  kukubaliana  na  wema 
wake;  wakati  wengine  walishindwa  haya  na  kumuona  ni  mtu  mbaya.  Abu 
Bakr  na  Ali  ibn  Abi  Twalib-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  nao-  mwanzoni 
walimtambua  kama  alivyomtambua  Abu  Jahl,  lakini  baadae  waliona  vitu 
tofauti  mno  ukiwalinganisha  na  Abu  Jahl.  Hivyo  hawa  wawili  wakawa  na 
mapenzi  makubwa  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake-  kiasi  kwamba  wakawa  ni  kiungo  cha  kwanza  katika  mnyororo 
wa  njia  ya  Kisufi. 

Usufi  unalenga  kumkubali  Mtume  aJiyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  kiroho  na  kimwili;  hali  ya  kumkubali  inayotokana  na 
mapenzi  yasiyo  na  mipaka.  Kwa  hiyo  usufi  unajikita  katika  kumfuata 
Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  Idroho  na  Idmwili,  na  unawa- 
ongoza  waumini  katika  kupokea  sehemu  ya  imani  yake  na  kumuwezesha 
mtu  kufuata  mwenendo  wa  Mtume  Idkamilifu.  Kwa  maneno  mengine 
mwenendo  wa  kisufi  unalenga  katika  kusambaza  imani  kwa  upendo  na 
moyo  safi  na  kukamilisha  matendo  ya  ibada  kwa  unyenyekevu  mkubwa 
na  kuishi  katika  maisha  ya  utii.  Haya  yanatokana  na  msukumo  wa  zawadi 
nzuri  iliyoanza  kwa  “Pumzi  takatifu”  aliyopuliziwa  kwa  mara  ya  kwanza 
baba  yetu  Adam-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  na  ambayo  ilifilda  uka- 
milifu  wake  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Ili 
kuweza  kutambua  ulcweli  wa  kiroho  na  maamrisho  ambayo  ndio  kiini  cha 
tasawwuf  ni  muhimu  kupata  ufahamu  mkubwa  juu  ya  maisha  ya  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anawakilisha 
mfano  bora  kwa  wanadamu  katika  Idla  kipengele  cha  maisha,  ukiwemo 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

uwerevu  wake  katika  kuwafundisha  watu  na  kutwaharisha  nyoyo  zake. 
Kama  Mtume,  alipewa  dhamana  ya  majukumu  mengi  amhayo  kwayo  ali- 
tekeleza  maagizo  mhalimhali.  Miongoni  mwa  majukumu  hayo,  kuna  aina 
nne  zinazopatikana: 


1.  Kupokea  ufunuo  mtakatifu  (wahy):  Mtume  aliyeharikiwa-  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake-  alipokea  ufunuo  kutoka  kwa  Mwenyezi 
Mungu  kwa  kupitia  mkuu  wa  malaika  Jihril  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake.  Upokeaji  huu  wa  ufunuo  mtakatifu,  amhao  ulitokea  kwa  uwezo  wa 
Mwenyezi  Mungu,  ulifikia  mwisho  kutokana  na  kuondoka  kwa  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  katika  dunia  hii. 

2.  Kuelezea  mafunzo  ya  Qur’an:  Qur’an  tukufu  imebeha  hukumu 
na  mambo  mbalimbali  kwa  ufupi,  mambo  ambayo  Mtume  aliyebarikiwa- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  aliyaelezea  na  kuyafafanua  katika  miaka 
yake  ya  jukumu  la  utume.  Wanachuoni  wa  kiislamu  (mujtahid)  wameli- 
chukua  jukumu  hili  baada  ya  kufariki  kwa  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake.  Lengo  la  kuifafanua  mafundisho  ya  Qur’an  ni  kuyafanya 
yaweze  kueleweka  na  hivyo  kuweza  kutumika  katika  maisha.  Jukumu  hili 
limechukuliwa  na  wanachuoni  wa  kiislamu  walioidhinishwa,  juhudi  hii 
inaitwa  “kutafakari  kunakojitegemea”  {ijtihad).  Kimsingi  ijtihad  ni  suala  la 
kuendelea  katika  jamii  ya  waislamu,  lakini  utekelezwaji  wake  unategemea 
uwepo  wa  wanachuoni  wakufunzi  katika  muda  fulani.  Kwa  namna  yoyote 
ile  jukumu  hili  linawahusu  wanachuoni  wa  kiislamu  wenye  ujuzi  ambao 
wamefikia  kiwango  kinachohitajika  katika  ijtihad. 

3.  Kutekeleza  majukumu  ya  kiutawala:  Ili  kuwafanya  watu  wafuate 
maamrisho  na  kuacha  makatazo  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  na  mambo 
mengine  kwa  ujumla,  uanzishwaji  wa  muundo  wa  kiutawala  ulikuwa  wa 
lazima  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Hivyo 
serikali  ya  kiislamu  aliyoianzisha  iliendelezwa  na  watu  wema  waliomfutia 
au  makhalifa. 


4.  Kutwaharisha  nafsi  za  wanadamu:  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  aliweza  kuzigusa  nyoyo  za  watu  na  kuwashawishi, 
kwa  kupitia  uwezo  wa  kiroho  aliopewa.  Baada  ya  kuiaga  kwake  dunia, 
vizazi  vya  waislamu  vilivyofuata  vilichukua  majukumu  yote  vyenyewe, 
isipokuwa  hawakuweza  kupokea  ufunuo  mtakatifu.  Jukumu  hili  la  mwisho 
la  kuzifikia  nyoyo  za  watu  na  kuzitakasa  lilikuwa  ni  miongoni  mwa  maju- 


Usufi  Ni  Nini? 


kumu  yake  muhimu  sana,  na  ni  jambo  la  kawaida  kutegemea  kuendelea 
mpaka  saa  ya  mwisho;  kwani  uwiano  sawa  wa  maisha  ya  kidini  unatege- 
mea  utulivu  wa  kiroho  na  kimwili.  Hasa  jukumu  hili  limetekelezwa  na 
kuendelezwa  na  wasufi,  juu  ya  misingi  ambayo  inatokana  na  utekelezaji  wa 
maelekezo  ya  Qur’an  kutoka  kwa  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake- 
moja  kwa  moja.  Wasufi  wameweka  msisitizo  maalum  katika  mafundisho 
ya  dini  ya  kiroho  ili  kuwasaidia  watu  wawe  wanadamu  bora  na  waislamu 
wakomavu  katika  uislamu  wao.  Bila  shaka  uislamu  utaendelea  mpaka  siku 
ya  mwisho,  pamoja  na  safari  yake  isiyo  na  mwisho  ambayo  inahusiana 
na  masuala  ya  kiroho.  Kwa  mujibu  huu  kuendelea  kuwepo  kwa  usufi  na 
wawakilishi  wake  wa  kiutawala  unatengeneza  sehemu  nyeti  katika  safari 
hii. 


V 

V 


Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anawakflisha 
ubora  wa  hali  ya  juu  katika  wanadamu  kwa  kuwa  na  sifa  ya  utambuzi  wa 
hali  ya  juu  katika  utumishi,  ibada,  mahusiano  ya  kijamii  na  maadili.  Kwa 
miaka  kumi  na  tatu  akiwa  ndani  ya  Makka,  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  amepitia  katika  mafunzo  ya  maandalizi;  na  pindi  alipoku- 
wa  anahamia  Madina  alipata  mafunzo  ya  kiroho  zaidi  ndani  ya  pango 
la  Thawr,  ambako  alishuhudia  mambo  matakatifu.  Pango  hili  lilikuwa 
sehemu  maalum  ya  kupata  ushuhuda  wa  hekima  kutoka  kwa  Mwenyezi 
Mungu  na  mambo  makubwa  zaidi  ya  kiroho.  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  alikaa  kwenye  pango  lile  kwa  siku  tatu.  Mwenzake  alikuwa 
ni  Abu  Bakr-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye,  mtu  mwema  zaidi  baada 
ya  Mitume.  Kuanzia  mwanzo  mpaka  mwisho  uswahaba  huu  ulikuwa  hes- 
hima  kubwa  na  nafasi  ya  kipekee  kwa  Abu  Bakr,  huku  akitajwa  na  Qur’an 
kama  “wa  pili  katika  wawili”  ndani  ya  pango  (at-Tawbah,  40).  Pia  Qur’an 
ametaja  namna  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alivyomtuliza 
Abu  Bakr-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye: 

lliU  aJlII  Oj  Oj>u 


“Usihuzunike;  Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  yupo  pamoja  na  sisi” 
(at-Tawbah,  40).  Maneno  haya  ya  Qur’an  yanaashiria  ukweli  kuwa  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alimfundisha  Abu  Bakr  maana  ya  siri 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

za  ndani  za  kuwa  pamoja  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kutokana  na 
uelewa  wa  kisufi,  tukio  hili  lilikuwa  ni  mfano  wa  mwanzo  wa  kumkum- 
buka  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kimya  kimya  {dhikr-i  khafl)  na  kiashirio 
cha  namna  ambavyo  kuwa  pamoja  na  Mwenyezi  Mungu  katika  hali  ile 
kunavyoleta  utulivu  katika  moyo.  Wasufi  wanasisitiza  zaidi  ukweli  kuwa 
kihistoria  pango  la  Thawr  lilikuwa  ndio  chanzo  cha  kuhamishwa  kwa  siri 
za  kiroho  kutoka  kwenye  moyo  mmoja  kwenda  kwenye  mwingine  katika 
desturi  za  kiislamu.  Hivyo,  Abu  Bakr-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye- 
ndiye  aliyekuwa  muislamu  wa  kwanza  katika  kupokea  mafunzo  ya  kiroho 
moja  kwa  moja  kutoka  kwa  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  ndio 
maana  akachukuliwa  kuwa  ndiye  aliyestahili  kushika  mamlaka  baada  ya 
Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  katika  desturi  za  mwenendo  wa 
kisufi  wa  kupokezana  madaraka.  Hivyo  pango  la  Thawr  likawa  sehemu 
maalum  ambayo  mja  angeliweza  kumfrkia  Mola  wake,  Ambaye  yuko  juu 
ya  vitu  vyote. 


Wasufi  wanaelezea  zaidi  kuwa  licha  ya  mafunzo  yake  ya  misingi  ya 
kumdhukuru  Mwenyezi  Mungu  kimya  kimya  {dhikr-i  khafl)  kwa  Abu 
Bakr-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye-  lakini  pia  Mtume-  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake-  alimuelekeza  Aii  ibn  Abi  Twalib-  Mwenyezi  Mungu 
awe  radhi  naye-  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  kwa  sauti  (dhikr-i  jahri). 
Kwa  kuzingatia  misingi  hiyo  ya  kihistoria,  maelekezo  ya  kumkumbuka 
Mola,  jambo  ambalo  ni  la  umuhimu  wa  kwanza  katika  mafunzo  ya  kisufi, 
yana  asili  kutoka  kwenye  mafundisho  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake,  maelekezo  ambayo  yaliendelezwa  na  viongozi  wa 
mwanzo  na  watukufu  katika  uislamu. 


Kwa  kuzingatia  kiini  cha  dini,  ukweli  ni  kwamba  usufi  ulikuwepo 
tokea  kipindi  cha  nabii  Adam-  amani  iwe  juu  yake-  mpaka  kwa  Mtume 
Muhammad-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Misingi  mingi  ya  usufi 
inajidhihirisha  yenyewe  katika  maisha  ya  kila  Mtume.  Kujitokeza  kwake 
kinadharia  na  kivitendo  kama  inavyooneka  hivi  leo  kunatokana  na  kuwe- 
kwa  katika  mfumo  mzuri  kwa  mara  ya  kwanza  katika  karne  ya  pili  baada 
ya  Hijra;  yani  kuhama  kwa  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  kuto- 
ka  Makka  na  kwenda  Madina  katika  mwaka  wa  622  A.D. 


Hakuna  fikra  yoyote  ya  kithiolojia  wala  kisheria  (madhhab)  iliyoku- 
wepo  wakati  wa  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Wakati  huo 


Usufi  Ni  Nini? 


huo  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alikuwa  akitoa  kanuni  za 
kithiolojia  na  kisheria  kwa  maswahaba  ili  wazifanye  ziwe  bora  zaidi  katika 
masuala  mbalimbali  yaliyohusu  uislamu.  Maelekezo  haya  hayakuandikwa 
mahali  popote  wakati  wa  uhai  wake,  lakini  wanafunzi  wa  wanachuoni 
wakubwa,  kwa  mfano  wa  sheria,  walianza  kukusanya  mawazo  ya  walimu 
wao  na  kuyaweka  pamoja.  Hatua  hii  ndio  iliyokuwa  mwanzo  wa  kuibuka 
kwa  madhehebu  mbalimbali,  na  mawazo  ya  wanachuoni  wakubwa  kuku- 
sanywa  chini  ya  jina  lake,  hivyo  kila  hiba  ya  mwanachuoni  ikaja  kufahami- 
ka  kama  vile  madhehebu  ya  Hanafi,  Shafii,  Maliki  na  Hambali.  Kutokana 
na  kuoekana  kwake  kuwa  yanafaa  katika  maisha  ya  kawaida,  madhehebu 
haya  yakapendwa  na  watu  wengi. 

Kama  ilivyo  flkra  nyingine  za  kiislamu,  tasawwuf  inawahamasisha 
watu  kuiga  uvumilivu  na  uchamungu  wa  vizazi  vya  waislamu  vya  mwanzo, 
ambavyo  vilitekeleza  misingi  ya  usufi.  Kadiri  muda  ulivyokuwa  unaenda 
waislamu  wengi  walijikuta  wakikimbilia  kwenye  mambo  ya  kidunia,  hivyo 
wale  waliobakia  na  msimamo  wakabaki  wachache  ndani  ya  jamii.  Kundi 
hili  la  mwisho  lilichukua  jukumu  la  kuwaonya  watu  dhidi  ya  starehe  za 
dunia  zenye  kudanganya  na  kuwapa  ushauri  mzuri  ili  kuwaongoza  katika 
njia  ya  haki.  Hawakulenga  kuanzisha  fikra  mpya  au  utaratibu  mpya  wa 
kiroho.  Lengo  lao  la  pekee  lilikuwa  ni  kuishi  katika  maisha  ya  kawaida 
kulingana  na  maelekezo  ya  Qur’an  na  hadith  za  Mtume.  Kutokana  na 
kukubalika  kwake,  watu  wa  kizazi  kilichokuwepo  na  vizazi  vilivyokuja 
vilipenda  mawazo  yake,  na  vikawa  vinahudhuria  kwenye  mafundisho  yake 
na  kuyafanyia  kazi  kivitendo.  Hatua  hii  iliwafanya  watu  hawa  wema  wat- 
ambulike  kama  viongozi  na  walimu  wa  kiroho.  Watu  waliokubali  mafunzo 
yale  ya  dini  walianza  kukusanya  maneno  na  maelekezo  ya  walimu  wao  na 
kuyaweka  katika  mfumo  mzuri  wa  somo  la  kiroho.  Baadae  fikra  za  kisufi 
zikawekwa  chini  ya  majina  ya  walimu  wao  kama  vile  Qadiriyya,  Mawlawi- 
yya,  Naqshbandiyya  na  mengine  kama  haya. 

Neno  tariqah  linamaanisha  njia  ambayo  kila  tawi  la  usufi  linaitumia 
ili  kumfikia  Mola  kwa  kusaidia  kustawisha  sifa  za  kimaadili  na  kidini 
walizonazo  wanadamu.  Kwa  kutegemeana  na  itikadi  zao,  kuna  aina  tatu 
za  tariqah: 

1.  Njia  kwa  ajili  ya  matendo  mema  {tariq-i  akhyar):  Hizi  ni  tariqah 
zinazozingatia  matendo  ya  ibada  na  uchamungu. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

2.  Njia  kwa  ajili  ya  watu  wema  {tariq-i  ebrar):  Hizi  ni  tariqah  zinaz- 
ozingatia  kuitakasa  roho  ya  mwanadamu  kwa  kupitia  mazoezi  ya  kiroho 
na  huduma. 


3.  Njia  kwa  ajili  ya  wapenzi  {tariq-i  shuttar):  Hizi  ni  tariqah  zinazo- 
lenga  kufikia  malengo  ya  aina  moja  kwa  kupitia  upendo. 

Kila  moja  katika  aina  hizi  tatu  za  tariqah  zinawakarihisha  watu  kulin- 
gana  na  wasifu  wao.  Kila  mtu  anajiunga  katika  tariqah  amhayo  inaendana 
na  utakaso  wake  na  ukamilifu  wa  kiroho.  Kwa  kuwa  watu  wana  tahia 
tofauti,  ni  jambo  la  kawaida  kuwa  na  tariqah  tofauti.  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anasema  yafuatayo  ndani  ya  Qur’an: 


j  l)"^^ 


“Kila  mmoja  katika  nyinyi  tumemwekea  sharia  yake  na  njia  yake.”  (al- 
Maida,  48)  . 

Neno  minhaj  kutoka  kwenye  aya  ya  Qur’an  limetafsiriwa  kama  “njia 
iliyomulikwa”,  hasa  ikamaanisha  njia  ya  utumishi  ambayo  haina  budi 
kufuatwa  ili  kumkaribia  Mola  kiroho.  Methali  maarufu  ya  kisufi  inasema 
kuwa  “Idadi  ya  njia  za  kumfikia  Mola  ni  kubwa  sawa  na  idadi  ya  pumzi 
zinazotolewa  na  kila  kiumbe”. 


Kwa  upande  mwingine  hukumu  za  Qur’an  ziko  katika  aina  tatu: 

1.  Itikadi  (Kanuni  za  imani) 

2.  Sheria  au  hukumu 


a)  za  ibada 

b)  za  mahusiano  ya  kijamii 

c)  za  adhabu 


3.  Maadili  au  utambuzi  wa  moyo  {fiqh-i  kalbi) 


Fiqh-i  kalbi  inamaanisha  ubora  wa  moyo  wa  mtu  au  maadili  yake, 
kwa  ushirikiano  wa  itikadi  na  kanuni  za  kivitendo.  Fiqh-i  kalbi  inalenga 
kukomaza  matendo  ya  mtu  kiasi  cha  kuzalisha  matendo  mema  {amal- 
i  salih).  Kutokana  na  Qur’an,  uchamungu  {taqwa),  uvumilivu  {zuhd), 
na  kupendezesha  au  kuiingiza  imani  moyoni  {ihsan)  vinawakilisha  sifa 


Usufi  Ni  Nini? 


muhimu  za  thamani  ya  moyo. 

Uchamungu  {taqwa),  kumtumikia  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote, 
kunamaanisha  kuulinda  moyo  kwa  kutekeleza  maamrisho  ya  Mwenyezi 
Mungu  na  kuacha  makatazo  yake  katika  hali  ya  kuufahamu  wajibu  wako 
wenye  kuendelea  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Uvumilivu  (zuhd)  ni  kuondoa  moyoni  kila  kitu  isipokuwa  Mwenyezi 
Mungu. 

Kupendezesha  au  kuiingiza  imani  moyoni  (ihsan)  ni  kuanza  kumta- 
futa  Mwenyezi  Mungu  bila  kuchoka  huku  unatambua  kuwa  upo  chini  ya 
uangalizi  wake  wakati  wote. 


iJly:  i\y  ^  OU  i\y  ill  ii:  bl  (oLoi-'yi) 


Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  amesema, 
“Ihsan  ni  kumuabudu  Mwenyezi  Mungu  kana  kwamba  unamuona;  kwani 
hata  kama  humuoni,  Yeye  anakuona”  (Bukhari ,  iman,  37,  Muslim,  iman  1).  Kwa 
maneno  mengine  ihsan  inamaanisha  kuuzoesha  moyo  mpaka  ifikie  hatua 
mtu  anahisi  na  anaona  kuwa  anaangaliwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
katika  kila  hatua  anayopiga.  Hali  hiyo  ya  kisaikolojia  inaboresha  hali  ya 
moyo  na  inamuwezesha  muumini  kuishi  kulingana  na  maamrisho  ya 
Mwenyezi  Mungu  katika  kipndi  chote  cha  maisha  yake.  Ni  kwa  kupitia 
hatua  hii  ndipo  ambapo  moyo  unakuja  kuwa  umetakasika;  na  hivyo  kuto- 
ka  na  kuyafahamu  haya  tunagundua  kuwa  usufi  unahusiana  na  kuuelekeza 
moyo  kwenye  utakaso. 


Kwa  upande  mwingine,  kwa  waja  wema,  ihsan  inawakilisha  miraj  ya 
kiroho  au  kupanda  kiroho  mpaka  kwa  Mola  wao,  kama  ambavyo  neno 
lenyewe  linavyomaanisha,  katika  kumfanya  mtu  kisaikolojia  ajihisi  yuko 
karibu  na  Mola  wake  wakati  wote.  Msingi  wa  hii  fikra  ya  ihsan  umejikita 
katika  maana  iliyokwisha  kutolewa  na  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake,  ambapo  ihsan  inaelezewa  kama  fikra  za  kumuabudu 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kana  kwamba  mtu  anamuona  mbele  ya  macho 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

yake;  na  ingawa  yeye  hamuoni  Mola,  lakini  kwa  hakika  Yeye  anaona  kila 
kitu,  akiwemo  yeye.  Wale  wanaozingatia  umuhimu  huu  wa  ihsan  huweza 
kuyaendesha  maisha  yao  kama  inavyotakiwa,  hivyo  hutoa  nafasi  kwa  ajili 
ya  ihsan  ndani  kabisa  ya  nyoyo  zao. 


Kutokana  na  haya,  ihsan  ni  ukweli  wa  kiroho  ambao  wasufi  wanauta- 
futa.  Katika  kufanya  juhudi  ili  kuwa  na  ihsan  kunamuwezesha  mtu  kuwa 
karibu  na  Mola  wake,  na  yeyote  atakayejenga  huo  ukaribu  huwa  ‘Rafiki 
Yake’,  mwenye  tabia  njema  ambaye  anaziadhimisha  sifa  za  Mola  wake  kana 
kwamba  ni  zake  mwenyewe.  Mja  ambaye  hataweza  kuflkia  hatua  hii  ataku- 
wa  amekwama  katika  sehemu  ya  chini  ya  kuielewa  dini  na  hivyo  anabakia 
katika  hali  ya  kuiga  tu.  Haiishii  hapo,  bali  sifa  za  kimaadili  na  kiroho  za 
Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  hazikuwekwa 
kwenye  vitendo  na  maswahaba  pekee  bali  pia  zilipelekwa  mpaka  kwenye 
vizazi  vilivyokuja  baadae.  Hivyo  kila  muislamu  anafurahia  kupata  nafasi  ya 
kuonja  utamu  wa  imani  ya  kiislamu;  na  maana  hiyo  hakuna  utabaka  katika 
desturi  za  dini  ya  kiislamu. 


Kutokana  na  maelezo  yaliyotolewa  mpaka  sasa,  tunaweza  kutoa 
mukhtasari  wa  uelewa  wa  usufi  katika  mizunguko  ya  mila  za  kiislamu 
kama  ifuatavyo:  Kutokana  na  kuwa  msingi  wake  ni  Qur’an  na  hivyo  kuwa 
na  asili  katika  uislamu,  Usufi  kipengele  muhimu  katika  mila  za  dini  ya 
kiislamu.  Kinyume  na  usahihi  wa  ukweli  huu  juu  ya  usufi,  baadhi  ya  watu 
wanaangalia  chanzo  au  vyanzo  vya  usufi  nje  ya  uislamu.  Wanaangalia 
katika  vyanzo  mbalimbali  vinavyozingatia  etimolojia  au  historia  ya  asili 
ya  maneno.  Kwa  mfano  wanasema  kuwa  neno  usufi  limepatikana  kuto- 
kana  na  neno  la  kigiriki  “sophia”,  neno  linalosemekana  kutokana  na  neno 
la  kiarabu  “tasawwuf.  Kwa  namna  hiyo  hiyo  kuna  wengine  wanaojaribu 
kuchambua  asili  ya  usufi  kutokana  mila  za  kabla  ya  uislamu,  za  kikiristo 
na  kiyahudi;  na  bado  kuna  wengine  wanadai  kuwa  mwenendo  wa  kisufi 
umetokana  na  mizizi  ya  dini  ya  kihindu.  Kwa  ujumla  nadharia  zote  hizi 
zimeshindwa  kutoa  uelewa  wa  kweli  juu  ya  kiini  cha  usufi. 


Wanachuoni  wa  kiislamu  nao  wametoa  maneno  mengi  na  yenye 
kushawishi  katika  kuelezea  asili  ya  neno  “tasawwuf  kama  linavyopatikana 
katika  vyanzo  mbalimbali  vya  uislamu.  Kwa  mfano,  maoni  yametolewa 
kuwa  kulingana  na  historia  ya  asili  ya  maneno,  neno  “tasawwuf  lime- 
nyambuliwa  kutoka  kwenye  maneno  ya  kiarabu  “safa”,  “safwah”  na  “istafa”. 


Usufi  Ni  Nini? 


ambapo  maneno  yote  yanamaanisha  ‘utakaso’  katika  maeneo  mbalimbali. 
Baadhi  ya  wanachuoni  wa  kiislamu  wanatoa  uhusiano  wa  kihistoria  kati 
ya  neno  “tasawwuf”  na  sehemu  ya  jamii  ya  waislamu  wa  mwanzo,  ambayo 
watu  wake  walijitolea  kufanya  matendo  ya  ibada  na  uvumilivu  wakati  wote, 
watu  ambao  waliitwa  “ahlu’-suffa”,  yani  “watu  wa  utakaso”.  Inasemekana 
kuwa  walikuwa  wakivalia  majoho  ya  sufi;  kwa  maneno  mengine,  majoho 
yaliyotengenezwa  kwa  “suf’,  neno  la  kiarabu  la  sufi.  Hivyo  “sufi"  au  “muta- 
sawwif’,  ni  mtu  anayevaa  nguo  iliyotengenezwa  kwa  sufi,  kutoka  na  msingi 
kuwa  kihistoria  “ahlu’-suffa”  walikuwa  wakipendelea  mavazi  hayo  hayo, 
kutokana  na  uvumilivu  na  unyenyekevu  waliokuwa  nao. 

Kama  ilivyo  kanuni  ya  msingi,  wanachuoni  wa  kiislamu  wanatege- 
meza  ufafanuzi  wao  binafsi  wa  masuala  ya  dini  katika  Qur’an  na  Sunnah. 
Hivyo  kama  ilivyo  kwa  mwanasheria  wa  kiislamu  ambaye  hatoki  kwenye 
Qur’an  na  Sunnah  wakati  anapotoa  hukumu  mbalimbali  katika  masuala  ya 
kisheria  kwa  kupitia  fikra  zisizo  tegemezi  (ijtihad),  Sufi  nao  wanategemeza 
ufafanuzi  wao  juu  ya  masuala  ya  dini  katika  Qur’an  na  Sunnah.  Kwa  msingi 
huu  Sufi  hawatofautiani  na  wanasheria  wengine  wa  kiislamu,  kwa  kuwa 
wote  wanatarajiwa  kutekeleza  majukumu  yao  kwa  hisia  za  uchamungu 
na  hofu  juu  ya  Mola  wao  {taqwa)  na  wanatetea  hoja  zao  kwa  ushahidi  wa 
Qur’an  na  Sunnah. 

Hata  hivyo  wakati  mwingine  baadhi  ya  waandishi  wa  kisufi  ambao 
hawana  ufahamu  wa  kutosha  juu  ya  misingi  ya  dini  na  huku  wakisukumwa 
na  utamu  wa  raha  ya  kiroho,  wanaweza  kukosea  katika  kuhukumu  kwao 
mambo  au  kutoa  maneno  yenye  kuchanganya.  Masherkh  wa  itikadi  ya 
kisufi  ambao  walikuwa  wanachuoni  wenye  ufahamu  mkubwa  na  ambao 
walikuwa  wakifahamu  sayansi  za  mambo  mengi,  waliweza  kukingwa  na 
makosa  hayo.  Naqshbandiyya  na  sufi  wengine  sawa  na  hawa  ambao  wana- 
jipamba  na  kanuni  za  wazi  za  Qur’an  na  Sunnah  wametoa  kanuni  maarufu 
juu  ya  jambo  hili  kwa  kusema  “Kitako  imara  cha  dira  ni  Shariah  (Sheria)”. 
Pia  Rumi  naye  anaelezea: 

“Sisi  ni  kama  dira.  Vitako  vyetu  imara  vimesimama  juu  ya  Shariah, 
na  tunasafiri  katikati  ya  mataifa  sabini  na  saba  kwenye  dunia.  Shariah  ni 
kama  mshumaa;  inamulika  na  kuonyesha  njia.  Mtu  hawezi  kusogea  mbele 
kwa  kushikilia  mshumaa  mkononi peke  yake,  lakinipia  mtu  hawezi  kusonga 
mbele  kwa  kuushikilia  mkononi.  Pindi  unapoanza  kufanikiwa  chini  ya  nuru 
ya  Shariah...hii  ndiyo  tunayoiita  tariqah”. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


sufi  ni  juhudi  ya  kuishi  katika  maisha  ya 
utulivu  kwa  dhati  ya  dini,  na  huku  ukiji- 
takasa  kutokana  na  kasoro  za  kimaadili  na 


nafasi  yake  kupandikiza  mwenendo  mzuri  wa  kimaadili. 


B.  TAFSIRI  YA  USUFI 

Usufi  ni  shauku  au  hali  ya  akili,  na  sio  maneno  matupu;  suala  la  uha- 
lisia  wa  maisha  na  sio  kufahamu  tu.  Kadiri  mtu  anavyoridhika  na  kufuata 
mwenendo  wa  kisufi,  ndivyo  anavyozama  zaidi  katika  ufahamu  wa  ukweli 
wa  kiroho.  Kinyume  chake  haiwezekani  kutoa  maelezo  ya  kutosha  kuhusu 
ukweli  wa  usufi  kwa  kupitia  maneno  pekee.  Kwa  hiyo  watu  wengi  wema 
wenye  ufahamu  na  utamaduni  tofauti  tofauti  wametoa  maana  mhalimhali 
za  mwenendo  wa  kisufi,  huku  wakizingatia  hali  zao  za  kiroho  kwa  wakati 
ule;  jambo  ambalo  linaufanya  usufi  kuwa  fikra  pana. 

Watu  wema  na  wafuasi  wao  wanasonga  mbele  katika  njia  yao  ya 
kiroho  kulingana  na  uwezo  wao,  na  kulingana  na  msukumo  wa  uzoefu  wa 
nyoyo  zao.  Kutokana  na  mtazamo  huu  mtu  anaweza  kukutana  na  maelezo 
tofauti  tofauti  katika  masuala  ya  dini  ya  aina  moja,  yaliyotolewa  na  watu 
wema  mbalimbali,  kiasi  kwamba  maelezo  haya  yakatokana  na  hali  zao  za 
kiimani  na  pia  kutokana  na  hali  maalum  wanayoipokea  katika  nyoyo  zao. 
Zaidi  ni  kwamba,  kfla  moja  kati  ya  tafsiri  hizi  juu  ya  usufi  zilizotolewa 
na  watu  wema  mbalimbali  ni  sahihi  kulingana  na  ujuzi  wao  binafsi  wa 
kuchambua  mambo.  Na  kutokana  na  utambuzi  wa  kiini  cha  usufi  leo  hii, 
mtu  anaweza  kupata  maana  pana,  pia  kulingana  na  maana  mbalimbali 
walizozitoa  watu  wema  waliotangulia. 


Kwa  kuzingatia  vipengele  vinavyolingana  katika  maana  mbalimbali  za 
mwenendo  wa  kisufi,  tunaweza  kusema  kuwa  usufi  ni  fikra  ambayo  inam- 
uelekeza  muumini  kwenye  ukamilifu  wa  maadili  kwa  kuboresha  nyoyo 
zao,  hali  zao  za  kiimani  na  kuwasaidia  kuiga  mifano  mizuri  ya  maadili  na 
mwenendo  mwema,  na  hivyo  kuwaongoza  kuelekea  kwenye  kumfahamu 
Mwenyezi  Mungu. 


Usufi  Ni  Nini? 


Zifuatazo  ni  baadhi  ya  tafsiri  za  usufi  zilizotolewa  na  watu  wema  kul- 
ingana  na  uwezo  wao  wa  kiroho  walijaaliwa: 

1.  Mwenendo  wa  kisufi  unawakilisha  mfano  wa  maaadili 
{akhlaq)  na  adabu  (adab). 

Kumuokoa  muumini  kutokana  na  uigaji  bila  ya  ujuzi  wowote  {taqlid) 
katika  masuala  ya  dini,  ambayo  ndio  mwenendo  wa  kuigwa  huzalisha 
ihsan  ndani  ya  mtu,  ihsan  ambayo  huleta  msimamo  na  maadili  mema 
ndani  ya  fikra  za  mwanadamu.  Ihsan  haina  budi  kuweka  fikra  njema  ndani 
ya  moyo  wa  muumini,  na  pia  kumsababishia  kumkumbuka  Mola  wake 
wakati  wote,  kana  kwamba  anamuona.  Mwishowe  ihsan  inakuwa  nguvu 
muhimu  ya  kuongoza  matendo  na  tabia  ya  muumini  katika  maisha  yake 
yote.  Abul-Husayn  an-Nuri  anaelezea  usufi  kwa  uzuri  zaidi  pale  anapo- 
sema,  “Usufi  haujabeba  taratibu  na  ujuzi  lakini  umebeba  maadili  mema 
{akhlaq).  Kama  ingelikuwa  ni  kuhusu  taratibu,  mtu  angelizipata  kwa  kupi- 
tia  juhudi  zake  binafsi  lakini  kama  ingelikuwa  ni  kuhusu  maadili  mema, 
mtu  angelijifunza  kwa  kupitia  elimu  ya  kawaida.  Kwa  sababu  hii  si  taratibu 
wala  maadili  mema  pekee  ndiyo  yanaweza  kumfikisha  mtu  kwenye  lengo. 
Usufi  ni  kufanikiwa  katika  kumpa  Mwenyezi  Mungu  haki  zake”.  Hivyo 
msisitizo  unaopatikana  katika  tafsiri  ya  An-Nuri  ni  muunganiko  kati  ya 
mwenendo  wa  kisufi  na  kujipamba  na  sifa  zake  nzuri. 

Ingawa  mtu  anaweza  akashindwa  kuona  neno  tasawwuf  limetajwa 
katika  kipindi  cha  maisha  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake,  kiini  chake  na  ukweli  wake  ulikuwepo  chini  ya  maneno  kama 
“mfano  wa  maadili  bora”  sifa  aliyokuwa  nayo  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake;  sifa  ambazo  muumini  hana  budi  kujipamba  nazo.  Maadili 
ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  yamethibitishwa  na  Qur’an 
kama  ifuatavyo: 


“Na  hakika  wewe  una  tabia  tukufu.”  (al-Qalam,  4) 

Vivyo  hivyo  pindi  Aisha-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye-  alipou- 
lizwa  kuhusu  maadili  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake-  alijibu  kwa  kusema,  “Maadili  yake  ni  yale  ya  Qur’an”  (Muslim, 
Musafirin,  139).  Pindi  mja  anapojipamba  na  sifa  za  kimaadili  zilizotajwa 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ndani  ya  Qur’an  na  akashikamana  na  misingi  ya  Qur’an,  atafikia  mahali 
Qur’an  itakuwa  ndio  muongozo  wa  maisha  yake.  Kutafakari  maana  ya 
Qur’an,  kuisoma  kwa  unyenyekevu  na  kutekeleza  maagizo  yake,  kunapele- 
kea  kuwa  katika  kilele  cha  maadili  mema. 


Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alitumwa  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kuja  kuungoa  ulimwengu  mzima,  katika  upeo  wake  wote, 
tokea  mwanzo  wa  utume  wake  mpaka  saa  ya  mwisho.  Hatuna  budi  kushu- 
kuru  kuwepo  kwa  kumbukumbu  za  kihistoria  na  za  wanachuoni  zenye 
kuaminika,  kiasi  kwamba  leo  hii  tumeweza  kuwa  na  maelezo  ya  kutosha 
juu  ya  maisha  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Pindi  mtu  ataka- 
pochungulia  kumbukumbu  hizi  atakutana  na  vipengele  vyenye  kustaa- 
jabisha  katika  maisha  yake;  kutokana  na  kuwakilisha  kwake  ukamilifu  wa 
maadili  ya  mwanadamu.  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  yeye 
mwenyewe  anagusia  jukumu  lake  pale  anaposema,  “Sikutumwa  bali  kuja 
kukamilisha  maadili  mema”  (imam  Malik,  Muwatta,  Husnu’l-Khuiq  8). 
Qur’an  nayo  inalithibitisha  hili  katika  aya  inayomtaja  Mtume-  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake-  kama  “kiigizo  chema”  {uswatun  hasa-nah):  “Hakika 
nyinyi  mnayo  ruwaza  njema  kwa  Mtume  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  anaye 
mtaraji  Mwenyezi  Mungu  na  Siku  ya  Mwisho,  na  akamkumbuka  Mwe- 
nyezi  Mungu  sana.”  (al-Ahzab,  21). 

Hata  baada  ya  kuondoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake,  Mwenyezi  Mungu  ataendelea  daima  kuwatukuza  wana- 
chuoni  wema  miongoni  mwa  watu,  kama  zawadi  kwa  wanadamu  na  cha 
muhimu  zaidi  kuendeleza  utekelezaji  wa  maadili  mema.  Katika  hadith 
wanachuoni  hawa  wanatajwa  kama  “warithi  wa  Mitume”  {warathatu’l- 
anbiyay.  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anatoa 
maelezo  zaidi  juu  ya  wanachuoni  kama  hao  kwa  kusema,  “Muumini  wa 
kweli  ni  yule  mwenye  tabia  njema  kabisa”  (Ahmad  ibn  Hanbai  Musnad,  II, 
250).  Maneno  haya  yanadhihirisha  ukweli  kuwa  tabia  njema  ni  matunda  ya 
imani  na  dalili  za  ukamilifu  wake.  Hivyo  watu  wema  ni  viongozi  wa  kiroho 
ambao  wamependelewa  kutokana  na  kushikamana  kwao  na  tabia  njema  ya 
Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Abu  Muhammad 


5.  Neno  “warathatu  ’l-anbiya”  linaashiria  wanachuoni  wa  kweli  ambao  kwa  nje  na 
ndani  ya  nyoyo  zao  wameiga  mwenendo  wa  kiutume  na  hasa  maadili  ya  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  wanafuata  kiigizo  hicho  katika 
kila  kipengele  cha  maisha  yao  kinadharia  na  kivitendo;  kama  ambavyo  hadith 
inasomeka,  “...wanachuoni  wa  kweli  ni  warithi  wa  Mitume”.  Abu  Dawud,  Ilm,  1. 


Usufi  Ni  Nini? 


al-Jariri  ametoa  tafsiri  ya  mwenendo  wa  kisufi  inayoendana  na  liaya  kwa 
kusema,  “...kujipamba  na  tabia  njema  na  kujizuia  na  maovu”. 

Kila  mtu  hana  budi  kuupamba  moyo  wake  kwa  maadili  mema  na 
kuutakasa  kutokana  na  maovu,  kufanya  hivi  ni  muhimu  ili  kupata  furaha 
ya  milele  na  uongofu.  Katika  kusisitiza  jambo  hili,  Abu  Hashim  as-Sufi 
anasema,  “Kufuta  kiburi  kilichoko  ndani  ya  moyo  ni  vigumu  zaidi  kuliko 
kuchimba  mlima  kwa  sindano”.  Vivyo  hivyo  Abu  Bakr  al-Kattani  ame- 
sema:  Usufi  unahusu  maadili  mema.  Mtu  ambaye  ni  mbora  kimaadhi  zaidi 
yako  pia  ni  msafi  kiimani  zaidi  yako”. 

Historia  ya  mwanadamu  imejawa  na  udhihirisho  wa  mienendo  ya 
kuigwa  ya  Mitume.  Kwa  mfano  nabii  Yusuf-amani  iwe  juu  yake-  ame- 
onyesha  moja  ya  mifano  mizuri  ya  maadili  mema  katika  historia.  Kama 
ilivyosimuliwa  katika  Qur’an,  Yusuf-amani  iwe  juu  yake-si  kwamba  aliacha 
kulipiza  kisasi  kwa  ndugu  zake  ambao  miaka  kadhaa  iliyopita  walitenda 
uhalifu  mkubwa  kwa  kumtumbukiza  ndani  ya  kisima  mahali  ambapo 
hakukuwa  na  watu,  bali  alionyesha  huruma  ya  hali  ya  juu  na  kuwasamehe 
pindi  alipokutana  nao  miaka  kadhaa  baadae,  na  kuwahakikishia  kuwa 
“Akasema:  Leo  hapana  lawama  juu  yenu.  Mwenyezi  Mungu  atakusamehe- 
ni,  naye  ni  Mwingi  wa  kurehemu  kuliko  wote  wanao  rehemu”  (Yusuf,  92). 

Lengo  kuu  la  Sufi  ni  kujitahidi  kumuiga  Ibrahim-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  katika  kuondoa  moyoni  kila  kitu  cha  kidunia  na  kuujaza  utii 
juu  ya  maamrisho  matakatifu;  Ismail-amani  iwe  juu  yake-katika  kujisa- 
limisha  kwake  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kuridhika  na  qadari 
takatifu;  na  Ayyub-  amani  iwe  juu  yake-katika  kuugubika  moyo  wake  kwa 
subira  ya  hali  ya  juu.  Pia  ni  muhimu  kujipamba  na  huzuni  ya  Daud-amani 
iwe  juu  yake-  na  kujizuia  kwa  Isa-amani  iwe  juu  yake. 

Moyo  wa  sufi  unapaswa  kuiga  moyo  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake, 
kutokana  na  kuzama  kwake  kwenye  furaha  ya  kiroho  na  kumfrkiria  Mola 
wake  wakati  wote,  na  juu  ya  hayo  yote,  moyo  wa  Mtume  aliyebarikiwa- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake, 

Ewe  bwana!  Fahamu  kwamba  adab  ni  roho  ndani  ya  mwili  wako; 

Adab  nijicho  la  watu  wa  Mwenyezi  Mungu  na  ni  nuru  ya  nyoyo  zao. 


Kama  unataka  kuponda  kichwa  cha  shetani ,  fungua  macho  yako  Uan- 
galie! 

Adab  ndiyo  inayomkandamiza  shetani. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kama  huwezi  kuona  adab  kwa  mtu  ,  basi  yeye  si  mwanadabu. 

Adab  ndiyo  inayowatofautisha  wanadamu  na  wanyama. 

Katika  mada  hii  hii  Rumi  naye  anasema, 

Fikra  zangu  zilivutia  moyo  wangu, 

“Imani  ni  nini?” 

Moyo  wangu  ukanongbneza  sikio  lafikra  zangu, 

“Imani  si  kingine  bali  ni  adabu  (adab)” 

Mshairi  mwingine  anasimulia, 

Adab  ni  taji  lililoteremshwa  ardhini  kutoka  kwenye  nuru  ya  Mwenyezi 
Mungu! 

Liweke  juu  ya  kichwa  chako  na  ujiweke  mbali  na  mandhari  za  aina 


zote. 


Kwa  hiyo  kwa  muda  mrefu  sasa  kumekuwa  na  desturi  ya  kuweka 
kihao  cha  tahadhari  kinachosomeka  “Adah  Ya-Hu”  katika  mahoteli  ya 
kisufi!  Wito  huu  ni  wenye  maana  nyingi.  Huku  ukimkumhusha  msomaji 
juu  ya  umuhimu  wa  kuishi  katika  maisha  ya  adab,  wakati  huo  huo  ni  dua 
yenye  kumaanisha  “Ewe  mola,  tujaalie  adab\” 


2.  Mwenendo  wa  kisufi  unahusiana  na  kuutakasa  moyo  na  nafsi 

Kwa  kuwa  mwanadamu  amekuja  hapa  duniani  kwa  ajili  ya  kujarihiwa, 
ataendelea  kupata  mitihani  mpaka  afrkwe  na  mauti,  haya  ni  kutokana  na 
uwepo  wa  nafsi  amhayo  imeheha  mahaya  mengi.  Hata  kama  mtu  atakuwa 
amefikia  kwenye  daraja  la  utakatifu,  lakini  hado  atakuwa  anakahiliwa  na 
tishio  la  vikwazo  vikuu  vitatu:  Dunia  yenye  kupita,  nafsi  na  shetani.  Wakati 
wote  ataendelea  kuwa  katika  tishio  la  kudanganywa  na  kuhadaiwa  na  hila 
na  mitego  ya  vitu  hivi  vitatu.  Manufaa  ya  utumishi  huanza  kupatikana  pale 
tu  muumini  anapougeuzia  moyo  wake  kwa  Mola,  na  kujiepusha  na  hatari 
ya  hivyo  vitu  vitatu  vilivyotajwa,  matokeo  yake  atakuwa  amejinusuru  dhidi 
ya  ulaghai  wa  raha  za  dunia. 


Kuutakasa  moyo  na  nafsi  ni  muhimu  katika  kurekehisha  maovu 
yaliyopo  kwa  mwanadamu  na  hivyo  kupandikiza  mbegu  za  uchamungu 
{taqwa)  ndani  yake.  Kwa  sababu  hii  ni  jukumu  la  kila  mwanadamu  kumfa- 


Usufi  Ni  Nini? 


hamu  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kulingana  na  uwezo  wake.  Jukumu  hili 
linaenda  mbali  zaidi  ya  kumfahamu  kwa  kawaida  bali  kumfahamu  kikweli 
kweli,  na  matokeo  yake  kufanya  amali  njema.  Hiyo  ndiyo  maana  halisi  ya 
“utumishi”.  Ili  kuuhuisha  utumishi  wa  namna  hii  mtu  hana  budi  kujita- 
hidi  kuutakasa  moyo  na  nafsi;  na  jambo  hili  linapelekea  kuviruka  vikwazo 
vyote  vya  dunia.  Hiyo  ndiyo  njia  ya  pekee  ya  kumfikia  Mwenyezi  Mungu 
hapa  duniani  na  kesho  akhera. 

Asili  ya  moyo  ni  kwamba  umefunikwa  na  utukufu  wa  Mwenyezi 
Mungu;  kwa  maneno  mengine,  ni  sehemu  ambayo  Mola  wetu  anapataza- 
ma  wakati  wote,  na  hivyo  moyo  uko  wazi  kupokea  maamrisho  matakatifu 
kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  kwa  sharti  kuwa  uwe  umesafishwa  dhidi 
ya  matamanio  ya  kidunia  na  ubinafsi.  Moyo  ambao  umegubikwa  na 
matamanio  haya  unakuwa  hauko  safi  kiimani  na  hivyo  hauwezi  kupokea 
ufunuo  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Katika  kusimamia  kwenye  kanuni 
hii  si  lazima  mtu  aache  kuwapenda  watu  wengine  kinyume  na  Mwenyezi 
Mungu;  ingawa  tumesema  hivi,  wale  waliofanikiwa  kuwa  na  moyo  safi 
mwishoni  mwa  safari  hii  wanakuwa  wamejizuia  kukipenda  kitu  kingine 
chochote  tofauti  na  Mwenyezi  Mungu  (masiwa).  Kutokana  na  ukweli 
kwamba  wanadamu  hawawezi  kufuta  kabisa  nyoyoni  mwao  mapenzi 
yao  kwa  Vitu’  vya  kidunia,  ni  matumaini  kuwa  watanufaika  kutokana  na 
mapenzi  haya  ikiwa  hawataegemea  zaidi  kwenye  mapenzi  hayo  kama  ilivyo 
kwenye  mapenzi  ya  kweli  kwa  Mola  wao. 

Kwa  kukumbuka  kazi  na  hadhi  ya  moyo  kimwili  na  kiroho  kutatu- 
wezesha  kuona  umuhimu  wa  kuutakasa.  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  anasema,  “Kuna  pande  la  nyama  katika  mwili 
wa  mwanadamu...likisahmika  basi  mwili  wote  utasalimika,  na  likiharibika 
basi  mwili  wote  utaharibika.  Kuweni  makini...kwani  pande  hili  (la  nyama) 
ni  moyo”.  (Bukhari ,  Iman,  39). 

Rumi  anatoa  maelezo  ya  mfano  juu  ya  ukweli  huo  huo  kwa  kusema 
kuwa  pindi  mtu  anapojaribu  kujaza  kiroba  kitupu,  hana  budi  kuhakikisha 
kuwa  kiroba  hicho  hakina  tundu  lolote;  kinyume  chake  juhudi  yake  ita- 
kuwa  ni  bure.  Vivyo  hivyo  Rumi  anaendelea  kwa  kusema  kuwa  matendo 
ya  mwanadamu  yatakuwa  na  maana  na  yatampelekea  uongofu  ikiwa  yata- 
fanywa  kwa  moyo  uliotakasika;  kwani  malipo  ya  matendo  yanategemea 
nia,  na  nia  nayo  ni  amali  ambayo  inategemeana  na  moyo.  Kutokana  na 
muunganiko  huu  imara  mtu  hana  budi  kusahihisha  nia  yake  na  kuipamba 
kwa  moyo  safi;  lakini  hili  si  jambo  rahisi.  Walimu  waliofuzu  ndio  pekee 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wanaoweza  kumuongoza  mtu  katika  mchakato  huu  wa  kuutakasa  moyo, 
mwishoni  mtu  huyu  atakuwa  amefikia  hali  inayotakiwa.  Walimu  wema 
huwafundisha  wafuasi  wao  wauelimishe  moyo  katika  kuwasaidia  katika 
kufikia  kwenye  ihsan,  amhapo  huflkia  kwenye  hali  ya  kiroho  amhayo  huu- 
fanya  moyo  uhisi  uwepo  wa  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote. 

Ili  kufikia  katika  daraja  hili  la  ukamilifu  wa  kiimani  kunahitaji  kuuta- 
kasa  moyo  dhidi  ya  matamanio  ya  aina  zote  na  vitu  vingine  kinyume  na 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Moyo  uliofikia  katika  ubora  huu  huanza  kut- 
ambua  siri  za  ndani  na  huwa  chanzo  za  udhihirisho  wa  majina  matakatifu 
na  siri  za  kiroho,  siri  ambazo  undani  wake  unategemea  na  kina  cha  uko- 
mavu  wa  kiroho  wa  moyo  husika.  Kumtambua  Mwenyezi  Mungu  (mari- 
fatullah),  ambako  ni  kumfahamu  Mola  ndani  ya  moyo,  hujitokeza  kwenye 
moyo  wa  mtu  husika,  na  kujitokeza  huku  huashiria  mwanzo  wa  mabadi- 
liko  ya  ufahamu  wa  kawaida  (ilm)  kwenda  kwenye  ufahamu  wa  kweli  au 
hekima  (irfan). 


Qur’an  inatueleza  kuwa  wale  tu  watakaoende  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kwa  moyo  safi  ndio  watakaoweza  kupata  uongofu: 


^  ^  ,4ljl  J\  J  S\  hjj  i 


“Siku  ambayo  kwamba  mali  hayato  faa  kitu  wala  wana.  Isipo  kuwa 
mwenye  kumjia  Mwenyezi  Mungu  na  moyo  safi.”  (as-Shuara,  88-89). 
Kinyume  chake,  nyoyo  ambazo  zitakuwa  zimechafuliwa  kwa  maovu  na 
zimekuwa  mbali  na  Mwenyezi  Mungu  hazitafaulu,  kama  tunavyofahishwa 
katika  Qur’an,  “Na  kwa  nafsi  na  kwa  aliye  itengeneza!  Kisha  akaifaha- 
misha  uovu  wake  na  wema  wake,  Hakika  amefanikiwa  aliye  itakasa,  Na 
hakika  amekhasiri  aliye  iviza.”  (as-Shams,  7-10).  Pia  Qur’an  inadhihiri- 
sha,  “Je!  Yule  ambaye  Mwenyezi  Mungu  amemfungulia  kifua  chake  kwa 
Uislamu,  na  akawa  yuko  kwenye  nuru  itokayo  kwa  Mola  wake  Mlezi  (ni 
sawa  na  mwenye  moyo  mgumu?)  Basi  ole  wao  wenye  nyoyo  ngumu  zisio 
mkumbuka  Mwenyezi  Mungu!  Hao  wamo  katika  upotofu  wa  dhaahiri.” 
(az-Zumar,  22).  Kutokana  na  msukumo  wa  maneno  haya  ya  Qur’an,  Abu 
Said  al-Kharraz  alitoa  maneno  ambayo  yalitoa  mwangaza  mkubwa  katika 
mjadala  wetu  huu:  “Mbora  ni  yule  ambaye  Mwenyezi  Mungu  ameutakasa 
moyo  wake  na  kuujaza  nuru  ya  imani”. 


Usufi  Ni  Nini? 


3.  Mwenendo  wa  kisufi  ni  mapambano  ya  kiroho  yasiyoisha. 

Kutoka  kwa  Junayd  al-Baghdadi,  tafsiri  hii  inaonyesha  ukweli  kuwa 
usufi  ni  juhudi  ya  maisha  yote  (jihad)  katika  kupamhana  na  matamanio  ya 
nafsi.  Mapamhano  haya  yanalenga  katika  kuweza  kuendesha  matamanio 
ya  mtu.  Kwa  kawaida  vita  hudumu  kwa  muda  maalum;  lakini  vita  dhidi  ya 
nafsi  havina  cha  kuvimaliza  mpaka  mauti  yakufike.  Qur’an  inaelekeza,  “Na 
muabudu  Mola  wako  Mlezi  mpaka  ikufikie  Yakini.”  (al-Hijr,99).  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  anawatahadharisha  waja  wake  dhidi  ya  kutojali,  kwani 
kunafungua  milango  ya  moyo  na  kuruhu  kuingiwa  na  hila  za  nafsi  na  kuu- 
weka  katika  hatari  wakati  wote. 


Oj.2  j  j  LpjjjOsj  ^  J 

'y  j  j  JwUJb  Jj-^^  (Sj 


Katika  suala  hili  hili  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake-  hutumia  maneno  “jihad  kubwa”  pale  anapoonyesha  juhudi  kubwa 
inayotakiwa  kuchukuliwa  katika  kupambana  na  nafsi.  Pindi  waliporejea 
kutoka  katika  vita  vya  Tabuk,  vita  vilivyoitwa  “Vita  vigumu”  kutokana  na 
asili  yake  magumu  yaliyopatikana  ndani  yake,  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  aliwageukiwa  maswahaba  zake  na  kuwaambia,  “Sasa  hivi 
tumetoka  kwenye  jihad  ndogo  na  tunaelekea  kwenye  jihad  kubwa”.  Mas- 
wahaba  walistaajabishwa  na  hivyo  wakamuuliza  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake,  “Je  jihad  ipi  kubwa  zaidi  ya  hii?”,  Mtume-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  akajibu,  “Kwa  hakika  kwa  sasa  tumetoka  kwenye  jihad 
ndogo  na  tunaelekea  kwenyejihad  kubwa...jihad  dhidi  ya  nafsi”'^. 


Katika  kutoa  fikra  zake  juu  ya  namna  ambavyo  uislamu  unaweka 
uwasa  mdogo  kati  ya  jihad  kubwa  na  ndogo,  msomi  wa  zama  zetu  Roger 
Garaudy  anasema,  “Usufi  ni  elimu  kamili  ya  kiroho  katika  uislamu,  kwani 
inahusiana  na  mapambano  ya  ndani  dhidi  ya  matamanio  yote  ya  asili 
ambayo  yanamuweka  mtu  mbali  na  lengo  la  kuumbwa  kwake  na  kum- 
fanya  awe  mtumwa  wa  nafsi  yake.  Katika  maneno  ya  kiislamu,  juhudi  hii 
inaitwa  “jihad  kubwa”.  Kwani  jihnd  ndogo  inahusiana  na  kupambana  dhidi 
ya  mamlaka,  utajiri  na  elimu  ya  uongo  ambayo  inawaweka  waislamu  mbali 


6.  Suyuti,  Jamiu  'Saghir,  II,  73 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

na  njia  ya  Mola  wao;  waislamu  wanatekeleza  jihad  ndogo  ili  kudhihirisha 
umoja  na  utulivu  katika  njia  ya  Mola  wao.  Hii  inaweka  usawa  kati  ya  aina 
hizi  mbili  za  jihad  (Kubwa  na  ndogo),  jambo  ambalo  linaleta  furaha  na 
msimamo  katika  maisha  ya  mtu  binafsi  na  ya  kijamii”^. 


4.  Usufi  unamaanisha  usafi  wa  moyo  (ikhlas) 

Usufi  unamaanisha  usafi  wa  moyo  mbele  ya  Mola.  Kimaana  usafi  wa 
moyo  unamaanisha  kufanya  matendo  yote  ya  ibada  kwa  ajili  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  pekee,  bila  ya  kuwa  na  matumaini  mengine  moyoni. 
Jambo  la  kufuta  aina  zote  za  matamanio  ya  kidunia  kutoka  moyoni  mwako 
na  kuzingatia  kwenye  radhi  za  Mola  wako  ni  jambo  muhimu  katika  uisl- 
amu.  Lengo  la  wazi  la  matendo  yote  ya  ibada  ni  kupata  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu;  na  kama  mtu  atakengeuka  na  kuruhusu  lengo  la  pili,  yani  maslahi 
ya  kidunia,  neno  zuri  la  kupewa  kitendo  hiki  litakuwa  ni  uovu  wa  moyo 
au  maneno  matupu.  Matendo  yaliyofanywa  kwa  mazoea  hayana  thamani 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Kwa  hiyo  usafi  wa  moyo  sifa  muhimu  katika 
kuwezesha  matendo  ya  ibada  yakubaliwe  na  Mwenyezi  Mungu. 

Usafi  wa  moyo  ni  kuulinda  moyo  dhidi  ya  aina  zote  za  matamanio 
ya  kidunia  na  kuukurubisha  kwa  Mwenyezi  Mungu,  jambo  lenye  kuu- 
fanya  moyo  uwajibike.  Cha  zaidi  ni  kwamba  usafi  wa  moyo  unapelekea 
kupata  radhi  za  Mwenyezi  Mungu,  jambo  kubwa  la  wema  ambalo  anaweza 
kulipata.  Katika  sehemu  nyingi  ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  ametaja 
umuhimu  mkubwa  wa  usafi  wa  moyo  katika  matendo  ya  ibada  yanayo- 
tekelezwa  na  waja  wake,  kwa  kusema,  “Hakika  Sisi  tumekuteremshia  Kita- 
bu  hiki  kwa  Haki.  Basi  muabudu  Mwenyezi  Mungu  ukimsafia  Dini  Yeye 
tu.”  (az-Zumar,  2)  na  pia  amesema,  “Sema:  Hakika  mimi  nimeamrishwa 
nimuabudu  Mwenyezi  Mungu  kwa  kumsafishia  Dini  Yeye  tu.”  (az-Zumar, 
II).  Aya  za  Qur’an  zinatutaarifu  zaidi  kuwa  baada  ya  shetani  kufukuzwa 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alisema,  “Akasema:  Mola  wangu 
Mlezi!  Ilivyo  kuwa  umenitia  makosani,  basi  nahakikisha  nitawazaini  hapa 
duniani  na  nitawapoteza  wote,  Ila  waja  wako  walio  safika.”  (al-Hijr,  39-40). 

Usufi  ni  kujiokoa  mwenyewe  kutoka  kwenye  mikono  ya  nafsi  kwa 
kufanya  kila  kitendo  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  na  kwa  kufahamu  kuwa 
baraka  zote  na  utukufu  unatoka  kwake  pekee.  Licha  ya  kiwango  chako 
cha  imani,  huna  budi  kuchoshwa  na  ubinafsi  na  kujiona,  mazoea  ambayo 

7.  R.  Gaiaudy,  Islam’in  Vaad Ettikleri,  47. 
_ 


Usufi  Ni  Nini? 


yanatukumbusha  ufunuo  mtakatifu  alioupata  Mtume  aliyebarikiwa-  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake-  wakati  anarejea  Madina  kutoka  kwenye  ush- 
indi  wa  Badr: 


“Akasema:  Mola  wangu  Mlezi!  Ilivyo  kuwa  umenitia  makosani,  basi 
nahakikisha  nitawazaini  hapa  duniani  na  nitawapoteza  wote,  Ila  waja  wako 
walio  safika.”  (AI-Anfal,  17)®.  Kwa  hiyo  mja  hana  budi  kuchukua  tahad- 
hahri  wakati  wote  juu  ya  kutokuwa  kwake  salama  na  juu  ya  hali  yake  ya 
kuwa  yeye  ni  kiumbe,  na  atambua  kuwa  kila  baraka,  ushindi  na  mafanikio 
yanatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kama  zawadi.  Kufikiria  kinyume 
chake  kutasababisha  kupungukiwa  kwa  malipo  ya  amali,  kama  si  kufuta 
kabisa. 


Kushindwa  kutekeleza  matendo  ya  ibada  kwa  moyo  safi  na  kuruhusu 
nafsi  kukuendesha  kutaleta  madhara  makubwa,  kama  ilivyotajwa  katika 
hadith  hiyosimuliwa  na  Abu  Hurayra-  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye, 
kwamba  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  amesema, 
“Mtu  wa  kwanza  kuhesabiwa  siku  ya  kiama  ni  mtu  aliyekufa  shahidi. 
Ataletwa  (mbele  ya  kiti  cha  hukumu).  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atam- 
fanya  ahesabu  neema  zote  alizompa  katika  uhai  wake  na  yeye  atazihesabu 
kila  moja  na  huku  yuko  radhi  nazo.  Kisha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
atamuuliza,  ‘]e  ulifanya  nini  kama  shukurani?’  Atajibu,  ‘Nilipigana  kwa 
ajili  yako  mpaka  nikafa  shahidi’.  Hapo  Mwenyezi  Mungu  atajibu,  “Unas- 
ema  uongo.  Ulipigana  kwa  ajili  ya  kuitwa  ‘shujaa  hodari’;  na  hivyo  ndivyo 
ulivyoitwa’.  Kisha  Mwenyezi  Mungu  atamhukumu  na  kisha  mtu  yule  ata- 
buruzwa  kwa  uso  wake  na  kutupwa  motoni.  Kisha  ataitwa  mtu  ambaye 
alikuwa  na  elimu,  akawafundisha  wengine  na  alikuwa  ni  mwenye  kuisoma 
Qur’an.  Baada  ya  kuletwa  Mwenyezi  Mungu  atamfanya  azihesabu  neema 
zake  kwake  na  hivyo  mtu  yule  atazihesabu  na  huku  yuko  radhi  nazo.  Kisha 


8.  Kulingana  na  mapokeo  ni  kwamba  pindi  vita  vilipoanza  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliomba  na  kuwarushia  maadui  vumbi,  vumbi 
ambalo  liliyapata  macho  yao  na  kuwachanganya.  Aya  hiyo  ilishushwa  baada  ya 
tukio  hilo. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atamuuliza,  ‘Je  ulifanya  nini  kama  shukurani?’. 
Atasema,  ‘Nilitafuta  elimu  na  kuisambaza  kwa  wengine  na  kusoma  Qur’an 
kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi  zako’.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atasema, 
‘Unasema  uongo.  Ulitafuta  elimu  ili  uje  kuitwa  mwanachuoni,  na  ulisoma 
Qur’an  ili  uitwe  msomaji;  na  hivyo  ndivyo  ulivyoitwa’.  Kisha  hukumu  ita- 
pitishwa  dhidi  yake  na  kisha  atachukuliwa  na  kuburuzwa  huku  uso  wake 
umeelekea  chini  na  kutupwa  ndani  ya  moto.  Kisha  ataletwa  mtu  ambaye 
Mwenyezi  Mungu  alimfanya  kuwa  tajiri  mkubwa  na  kumjaalia  kila  aina 
ya  mali.  Baada  ya  kuletwa  Mwenyezi  Mungu  atamfanya  azihesabu  neema 
zake  kwake  na  hivyo  mtu  yule  atazihesabu  na  huku  yuko  radhi  nazo.  Kisha 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atamuuliza,  ‘Je  ulifanya  nini  kama  shukurani?’. 
Atasema,  ‘Nilitumia  fedha  katika  JdJa  namna  ambayo  wewe  unairidhia’. 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atasema,  ‘Unasema  uongo.  Ulifanya  hivyo  ili 
uonekane  ni  mtu  mkarimu;  na  hivyo  ndivyo  ulivyoitwa’.  Kisha  hukumu 
itapitishwa  dhidi  yake  na  kisha  atachukuliwa  na  kuburuzwa  huku  uso  wake 
umeelekea  chini  na  kutupwa  ndani  ya  moto”.  (Muslim,  ‘imara,  152). 


Katika  mada  hii  hii,  Rumi  naye  anasema,  “Ewe  mwenye  kudharau! 
Ninatamani  lau  ungeJiuelekeza  uso  wako  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
huku  ukiwa  na  moyo  safi  pindi  unaposujudu  ndani  ya  ibada  na  kufa- 
hamu  vizuri  zaidi  maana  na  kusema,  “Utukufu  ni  wako  Ewe  Mola  wangu, 
ambaye  umetakasika  na  aina  zote  za  upungufu,  kama  kweli  ulikuwa  ume- 
sujudu  kwa  moyo  wako,  na  si  kwa  mwili  wako  pekeel”. 


Matendo  ya  ibada  yasiyotekelezwa  kwa  moyo  safi  yanakuwa  na  upun- 
gufu  na  yanakuwa  yamechanganyika  na  ushirikina.  Ufunguo  wa  kuyasaf- 
ishwa  matendo  ya  ibada  ni  usafi  wa  moyo.  Amali  yoyote  iliyofanywa  nje 
ya  moyo  safi  inakuwa  haina  manufaa  kwa  mtekelezaji.  Baada  ya  kukiri 
imani  ya  kweli,  jambo  linalosisitizwa  na  Qur’an  baada  ya  hili  ni  kutekeleza 
swala  za  faradhi;  na  wale  wanaotekeleza  swala  hizo  za  faradhi  bila  ya  kuwa 
na  moyo  safi  wanatahadharishwa  kama  ifuatavyo:  “Basi,  ole  wao  wanao 
sali,  Ambao  wanapuuza  Sala  zao”  (al-Maun,  4-5).  Kutokana  na  ukweli  wa 
jambo  hili  Junayd  al-Baghdadi  anasema,  “Usafi  wa  moyo  unamaanisha 
kuyatakasa  matendo  yako  dhidi  ya  uchafuzi”.  Mtu  mwema  mwingine 
anaangaza  katika  usawa  unaotakiwa  kuchukuliwa  katika  tendo  lolote  la 
kiibada  pale  anaposema,  “Kujidai  na  kujipongeza  kwa  kuwa  kwako  na 
moyo  safi  moja  wapo  ya  kutokuwa  na  moyo  safi”.  Katika  kuzingatia  katika 
usafi  wa  moyo,  hatari  kubwa  inapatikana  pale  mja  anapoanza  kujihu- 
kumu  juu  ya  uchamungu  wake  mwenyewe.  Kutokana  na  hili,  Mjumbe  wa 


Usufi  Ni  Nini? 


Mwenyezi  Mungu-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anasema,  “Kuweni  na 
moyo  safi  katika  dini.  Kama  mtafanya  hivyo,  basi  hata  kiasi  kidogo  cha 
amali  kitakutosha”.  (Hakim,  Mustadrak,  IV,  341).  Katika  hadith  nyingine 
Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anasisitiza  kanuni  hiyo  hiyo  pale 
aliposema,  “Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  haangalii  nyuso  zenu  na  mali 
zenu,  bali  anaangalia  nyoyo  zenu  na  amali  zenu”  (Muslim,  Birr,  34). 


5.  Usufi  unamaanisha  kusimama  kwa  ushupavu  katika  njia  iliyo- 
nyooka  {istiqatnah) 

Katika  istilahi  za  kisufi,  istiqamah  ni  kushikamana  kisawa  sawa  na 
Qur’an  na  Sunnah.  Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  anamuamrisha 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  pamoja  na  wau- 
mini  wawe  na  istiqamah,  pale  aliposema: 


I j^isj  j  dJjU  Uj  l5  j  I 


“Basi,  simama  sawa  sawa  kama  ulivyo  amrishwa,  wewe  na  wale  wanao 
elekea  kwa  Mwenyezi  Mungu  pamoja  nawe;  wala  msikiuke  mipaka.  Hakika 
Yeye  anayaona  yote  myatendayo.”  (Hud,  112). 

Imepokewa  kuwa  kutokana  na  sura  hii  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake-  alisema,  “Surat  Hud  imenizeesha”  (Tirmidhi,  Tafsir  Surah,  56/6). 
Washereheshaji  wameyaelezea  maamrisho  haya  yaliyompelekea  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  kuwa  na  mzigo  mzito^  wa 
kiroho  kama  ifuatavyo,  “Ewe  Mtume,  huna  budi  kufanya  mambo  yako  kul- 
ingana  na  maadili  na  masharti  ya  Qur’an  na  kuwakilisha  mfano  hai  wa  msi- 
mamo,  kiasi  kwamba  kusiwe  na  shaka  na  kasoro  katika  mwenendo  wako. 
Usiyafikirie  maneno  yenye  kuumiza  kutoka  kwa  washirikina  na  wanafiki 
na  badala  yake  muachie  Mwenyezi  Mungu  awashughulikie.  Simama  imara 
katika  njia  iliyonyooka  katika  wajibu  wako  binafsi  na  wa  kijamii,  kama 
ulivyoamrishwa  na  usikengeuke  katika  njia  iliyonyooka.  Usihofie  aina  yoy- 
ote  ya  ugumu  ambayo  inaweza  kukufanya  ufikirie  kuwa  inaweza  kukuzuia 
usikamilishe  jukumu  lako  la  kiutume.  Hata  kama  utakutana  na  vikwazo 
vya  namna  gani,  na  Mola  wako  pekee  ndiye  msaidizi  wako”'“. 


9.  Qurtubi,  al-Jami,  IX,  107 

10.  Elmalih  M.  Hamdi  Yazir,  Hak  Dini  Kur  ’an  Dili,  IV,  2829-2830. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kutokana  na  aya  hii  ya  Qur’an,  Abdullah  ibn  Abbas-  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake-  anasherehesha  kwa  kusema,  “Kulingana  na 
uzito  wa  aya  hii  juu  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  hakuna 
maneno  mengine  ya  Qur’an  yenye  uzito  na  yenye  kutoa  changamoto  kama 
haya”  (Nawawi,  Sharh-i  Sahih  Muslim,  II,  9)  Ingawa  maneno  haya  kwa  juu  yana- 
onekana  kumlenga  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  mwenyewe, 
lakini  changamoto  yanayoitoa  inawaenea  waumini  wote,  na  kwa  maana 
hiyo,  aya  hii  haikuhusu  ustawi  wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  pekee,  bali  ilihusu  ustawi  wa  wafuasi  wake  wote  katika 
kusimama  imara  katika  njia  iliyonyooka.  Kwa  namna  yoyote  ile  msimamo 
wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  tayari  umeshat- 
hibitishwa  na  Qur’an,  pale  inapomuongelea  kuwa  yupo  “...katika  njia  iliyo- 
nyooka”  (Yasin,  4)  Kwa  hiyo  Idlichompelekea  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  kuzeeka  ilikuwa  ni  huruma  aliyokuwa  nayo  juu  ya 
uongofu  wa  wafuasi  wake. 


V 


Kwa  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  ali- 
fanywa  kuwa  Mtume  wa  mwisho  kwa  wanadamu,  ujumbe  huu  utabakia  hai 
milele,  kama  muongozo  wa  kuwaonyesha  wanadamu  namna  ya  kuelekea 
katika  njia  iliyonyooka,  njia  ambayo  itawafikisha  kwa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu.  Qur’an  inakiri  kuwa  mapenzi  na  huruma  ya  Mola  wetu  juu  ya 
wanadamu  inategemeana  na  utii  wao  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake,  kama  ilivyotajwa  katika  aya  ifuatayo: 


j  i 

“Sema:  Ikiwa  nyinyi  mnampenda  Mwenyezi  Mungu  basi  nifuateni 
mimi,  Mwenyezi  Mungu  atakupendeni  na  atakufutieni  madhambi  yenu. 
Na  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  kufuta  madhambi  na  Mwenye  kure- 
hemu.”  (Al-  i  Imran,  31) 


“Sema:  Mfiini  Mwenyezi  Mungu,  na  mt’iini  Mtume.  Na  mkigeuka, 
basi  yaliyo  juu  yake  ni  aliyo  bebeshwa,  na  yaliyo  juu  yenu  ni  mliyo  bebe- 
shwa  nyinyi.  Na  mkimt’ii  yeye  mtaongoka.  Na  hapana  juu  ya  Mtume  ila 
kufikisha  Ujumbe  wazi  wazi.”  (an-Nur,  54) 


Usufi  Ni  Nini? 


Katika  suala  hili  Dhunnun-i  Misri  anasema,  “Yeyote  anayefuata  Sun- 
nah  ya  Mjumhe  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  anakuwa  amethibitisha 
mapenzi  yake  kwa  Mwenyezi  Mungu  kivitendo”.  Pia  maneno  ya  Bayazid 
Bistami  yanafanana  na  haya:  “Hata  kama  utamuona  mtu  yuko  angani 
na  huku  amekunja  miguu  yake,  angalia  ikiwa  mtu  huyu  anatekeleza 
maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu  au  la,  je  anafuata  Sunnah  na  kuchunga 
mipaka  aliyowekewa  na  Mwenyezi  Mungu.  Ikiwa  utashindwa  kuyaona 
haya,  basi  usije  ukatangaza  utukufu  wake,  licha  ya  kitendo  chake  kisicho 
cha  kawaida”.  Kiini  na  mafanikio  ya  kubakia  kwenye  msimamo  katika  “njia 
iliyonyooka”  yametajwa  ndani  ya  Qur’an  ambayo  inathibitisha  kuwa  “...Na 
wenye  kumt’ii  Mwenyezi  Mungu  na  Mtume,  hao  wa  pamoja  na  wale  alio 
waneemesha  Mwenyezi  Mungu  miongoni  mwa  Manabii,  na  Masiddiqi,  na 
Mashahidi,  na  Watu  wema.  Na  uzuri  ulioje  kuwa  pamoja  na  watu  hao!” 
(an-Nisa,  69).  Kama  ambavyo  aya  hii  ya  Qur’an  inavyoonyesha,  njia  iliyon- 
yooka  ambayo  kuifuata  kwake  kunatokana  na  kumtii  Mwenyezi  Mungu  na 
Mjumbe  wake,  ni  njia  wanayoifuata  ‘waliochaguliwa’.  Kiini  cha  kusimama 
imara  kwenye  njia  iliyonyooka  ni  imani  na  uchamungu  ambao  unatam- 
fanya  mtu  amkumbuke  Mola  wake  wakati 

wote,  na  vitu  hivi  vinakaa  katika  moyo  pekee.  Hivyo  kusimama  imara 
katika  njia  iliyonyooka  kunaashiria  mchakato  wa  kuunganisha  moyo  na 
mwili.  Imani,  usafi  wa  moyo  na  kiasi  ndani  ya  moyo  vinamfanya  mtu 
abakie  katika  njia  iliyonyooka  wakati  wote. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  amesema, 
“Ikiwa  ulimi  hausimami  imara  katika  njia  iliyonyooka  basi  moyo  hauwezi 
kufanya  hivyo;  na  ikiwa  moyo  hausimami  imara  katika  njia  iliyonyooka 
basi  imani  haiwezi  kuwa  imara”  (Ahmad  Ibn  Hanbal,  Musnad,  III,  198). 
Siku  moja  swahaba  aliomba  ushauri  kwa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake,  kisha  Mtume  akamshauri  aseme,  “...Ninathibitisha 
imani  yangu  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kisha  kuwa  na  msimamo 
katika  hilo”  (Muslim,  iman,  62). 

Hakuna  hali  ya  kiroho  ya  juu  zaidi  ya  kusimama  imara  kwenye  njia 
iliyonyooka  katika  hali  zote,  na  pia  hakuna  amri  iliyo  ngumu  kama  hii. 
Kusimama  imara  katika  njia  iliyonyooka  ni  kushikamana  na  njia  kiasi  kati- 
ka  matendo  yote  ya  ibada  bila  ya  kuvuka  mipaka,  na  kutopumzika  katika 
njia  ya  Mwenyezi  Mungu,  ambaye  utukufu  ni  wake.  Pia  kunahusiana  na 
kutekeleza  maamrisho  matakatifu  kadiri  ya  uwezo  wako.  Kutokana  na 
ugumu  wa  jambo  hili,  kusimama  imara  katika  njia  iliyonyooka  kumechu- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kuliwa  kuwa  kitendo  (karamah)  kikubwa  ambacho  watu  wema  wanaweza 
kukihimili.  Watu  wema  wameweka  umuhimu  mkubwa  katika  suala  la 
kubakia  kwenye  msimamo;  kwa  maneno  mengine  kuendelea  kuifuata  njia 
ya  heri  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  huku 
ukiwa  na  subira  katika  msimamo  huu.  Rumi  analielezea  suala  hili  vizuri 
zaidi  pale  anaposema: 


Hali  ya  kuwa  roho  yangu  ipo  ndani  ya  mwili  wangu, 

Mimi  ni  mtumishi  wa  Quran  na  ni  vumbi  chini  ya  unyayo  wa 
Mtume  aliyebarikiwa, 


Kama  mtu  yeyote  anasimulia  kitu  kingine  kinyume 
na  hiki  kutokana  na  maneno  yangu, 

Mimi  niko  mbali  na  maneno  yake  na  yeye  mwenyewe, 

Kama  mtu  ataenda  kukaa  katika  meza  nyingine  tofauti 
na  meza  ya  Mtume, 

Afahamu  kuwa  shetani  atakula  naye  sahani  moja; 

Kwani  chakula  kilicholiwa  katika  meza  nyingine  tofauti 
na  meza  ya  hekima, 

Hukwama  katika  koo  la  mlaji...na  hufikia  hata  kulitoboa. 


6.  Mwenendo  wa  kisufi  ni  (rida)  na  kujisalimisha  (taslimiyyah) 

Neno  taslimiyyah  linamaanisha  kujisalimisha,  utii  na  kukubali  kitu 
bila  ya  kubisha.  Neno  uislamu  linatokana  na  mzizi  mmoja.  Usufi  unajita- 
hidi  kujenga  hisia  za  kuridhika  na  kujisalimisha  kwa  Mola  ndani  ya  moyo, 
ili  kufungua  njia  kwa  mja  kumkurubia  Mola  wake  na  kuhisi  kuwa  anaan- 
galiwa  na  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote.  Maisha  ya  duniani  yamejawa  na 
maumivu,  wasiwasi  na  madhara,  bila  kusahau  ukweli  kuwa  mtu  hana  budi 
kupambana  na  mitego  ya  aina  mbalimbali  hiyowekwa  na  nafsi.  Vyote  hivi 
vinaweza  kupungua  pale  mja  atakaposhikamana  na  kukinai  na  kujisali- 
misha  kwa  Mola  wake;  kwani  maumivu  ya  matatizo  yataanza  kupungua 
pale  mja  atakapoanza  kutambua  kuwa  tabu  zote  hizi  ni  baraka  zhizojificha 
kutoka  kwa  Mola  wake.  Hapo  ndipo  maumivu  yanapokuwa  sababu  ya 
kusherehekea  badala  ya  kulalamika. 


Cha  zaidi  ni  kwamba  taslimiyyah  inaashiria  kukubali  kwa  moyo  wa 
mja  juu  ya  kha  kitu  alichokadiriwa;  unahitajika  kukubaliana  na  kila  kitu 
ulichokadiriwa  baada  ya  kuchukua  tahadhari  ya  lazima.  Mfano  wa  dhahiri 


Usufi  Ni  Nini? 


juu  ya  taslimiyyah  unaweza  kupatikana  kwa  nabii  Ibrahim-  amani  iwe  juu 
yake-  na  mwanae  Ismail-  amani  iwe  juu  yake.  Baada  ya  kuagizwa  na  Mwe- 
nyezi  Mungu  amtoe  kafara  mwanae,  Ibrahim-  amani  iwe  juu  yake-  alikub- 
ali  amri  hii  yenye  kuogopesha  bila  kusita,  wakati  mwanae  ismail-  amani 
iwe  juu  yake-  naye  alikubaliana  na  amri  hii  tukufu  ya  kutolewa  kwake 
kafara.  Qur’an  tukufu  inaonyesha  heshima  juu  ya  tabia  yao  ya  mfano,  hivyo 
wote  wawili  wanatukuzwa  kwa  “...Basi  wote  wawili  walipo  jisalimisha,  na 
akamlaza  juu  ya  kipaji.”  (As-Saffat,  103). 

Mja  hana  budi  kujisalimisha  kwenye  maamrisho  na  makatazo  ya 
Mwenyezi  Mungu  na  kuridhika  na  kila  kitu  alichopangiwa  na  Mwenyezi 
Mungu.  Kuflkwa  na  magumu  na  mitihani  huku  ukiwa  na  subira  na  kumua- 
chia  mambo  yote  Mola  wako  ni  jambo  la  lazima.  Na  ukweli  ni  kwamba  njia 
ya  kuelekea  kwenye  ukamilifu  wa  imani  imejawa  na  mitihani.  Kutokana 
na  haya  Shaqiq  al-Balkhi  anasema,  “Lau  mtu  angelijua  malipo  ya  tabu, 
asingelitamani  tabu  hiyo  imuondoke”.  Baada  ya  kulitambua  hili  watu  wema 
wameweka  huzuni  na  raha  katika  mtazamo  mmoja.  Kwa  kuwa  kuzidisha 
kukazia  katika  huzuni  na  kupitiliza  katika  furaha  si  chochote  bali  ni  mitego 
ya  nafsi,  ni  muhimu  kuyapokea  yote  haya  kwa  kuridhika  na  kujisalimisha 
na  huku  ukifahamu  kuwa  daima  khe  ulichopangiwa  kitakufika  tu. 

Huruma  na  upendo  ni  mambo  mengine  yanayoendana  na  taslimi- 
yyah,  kwa  kiasi  ambacho  mpenzi  anakubali  kila  kitu  kiwe  kizuri  au  kibaya, 
kitu  ambacho  kinatoka  kwa  kipenzi  chake,  na  anakichukulia  kuwa  ni  fursa 
yake  ya  kuonyesha  ukweli  wa  mapenzi  yake.  Hii  ndio  sababu  iliyompele- 
kea  Abu  Ali  Rudbari  kusema,  “Usufi  unamaanisha  kupiga  magoti  kwenye 
mlango  wa  kipenzi  chako  na  kusubiri  kwa  unyenyekevu  na  kujisalimisha, 
hata  kama  inafahamika  kuwa  kipenzi  atamuambia  mpenzi  aondoke”.  Mja 
ambaye  moyo  wake  umejaa  mapenzi  anakubaliana  na  kila  kitu  kinachoto- 
ka  kwa  Mola  wake;  kukubaliana  kunakoendana  na  uzito  wa  mapenzi  yake 
kwake.  Kujisalimisha  kwa  kweli  kwa  Ibrahim-  amani  iwe  juu  yake-  kulip- 
elekea  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  akaugeuza  moto  mkali  kuwa  bustani  ya 
mawaridi  ndani  ya  sekunde.  Kukinai  na  kujisalimisha  juu  ya  qadari  kuliko- 
fanywa  na  Yaqub-  amani  iwe  juu  yake-  kulipelekea  maumivu  makubwa 
yenye  kuumiza  ya  kutengana  na  mwanae  mpendwa  Yusuf-  amani  iwe  juu 
yakae-  aseme,  “Lakini  subira  ni  njema”  (Yusuf,  18). 

Sufi  wamefanya  kujisalimisha  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kuwa 
jambo  la  lazima  katika  maisha  yao,  kama  tunavyoweza  kuona  katika 
maneno  ya  Rabia  al-Adawiyya,  “Mpenzi  humtii  kipenzi  chake  bila  ya 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kushurutishwa”.  Hii  inamaanisha  kuwa  taslimiyyah  inahusiana  na  kutii 
kwa  mapenzi.  Maswahaha  walisafisha  madaraja  yao  ya  wema  kwa  kupitia 
kwenye  mapenzi,  utii  na  imani  yao  juu  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake,  jamho  lililowapelekea  kuwa  mifano  ya  kuigwa  katika  kuviongoza 
vizazi  vya  waislamu  vilivyofuata. 

Kutokana  na  maana  ya  usufi  iliyokwishatolewa  tunaweza  kumal- 
izia  kwa  kusema  kuwa  mwenendo  wa  kisufi  unamuhitaji  muumini  afanye 
juhudi  ya  kuiweka  dini  katika  matendo  kwa  kujitakasa  dhidi  ya  uchafu  wa 
kiwiliwili  na  kiroho  na  kujipamha  na  tahia  njema.  Kwa  njia  hii  muumini 
atafikia  kwenye  ufahamu  mkuhwa  wa  mambo  yote  ya  kimwili  na  kiroho 
yanayotokea  na  ataweza  kufahamu  siri  ambazo  haziwezi  kufahamika 
kwa  kutumia  uwezo  wa  kimantiki  pekee.  Usufi  unahusiana  na  kujitahidi 
kuishinda  nafsi  na  kuufanya  moyo  ufurahie  raha  zisizo  na  kikomo.  Kwa 
mtazamo  mwingine  pia  mwenendo  wa  kisufi  ni  aina  ya  fikra  ya  kielimu 
inayofafanua  namna  ambavyo  mwili  unavyoifunga  minyororo  roho  ndani 
ya  gereza  na  kufunga  milango,  ili  kuizuia  isitambue  ukweli  na  hekima  ili- 
yopo  kwenye  matukio  yanayotokea.  Katika  kumpatia  mwanadamu  funguo 
ya  kufungulia  milango  ya  mwili,  mwenendo  wa  kisufi  unaipelekea  roho 
kutoka  kwenye  gereza  hilo  na  kuiwezesha  kuyafahamu  masomo  na  hekima 
zilizojificha  kwenye  aina  zote  za  matukio  yanayoweza  kuonekana,  na  kui- 
fundisha  njia  sahihi  ya  kuyathaminisha  kutokana  na  ufahamu  wa  kiroho. 

Ibrahim  Effendi  ambaye  ni  Sheikh  maarufu  wa  nyumba  ya  kisufi  ili- 
yopo  Aksaray,  anaelezea  maana  ya  usufi  katika  mistari  ifuatayo: 

Kuwa  sufi  mwanzoni,  ni  kuwekwa  huru  na  uwepo  wa  kimwili, 
Mwishoni,  ni  kupanda  katika  kiti  cha  enzi  cha  moyo. 

Kuwa  sufi  mwanzoni,  ni  kujivua  mwili, 

Mwishoni,  ni  kuingia  kwenye  kasri  la  Mola  la  siri. 

Kuwa  sufi,  ni  kuondoa  vazi  la  mwili  lililochakaa, 

Kwa  malipo  ya  uwepo  uliotakasika,  na  nuruya  Mola... 

Kuwa  sufi,  ni  kuwasha  mshumaa  wa  moyo  kwa  mwangaza  mtukufu, 
Na  hivyo  kuurusha  kwenye  moto  wa  upendo,  kwa  ajiliya  kuungua  milele... 

Kuwa  sufi  ni  kujiokoa  kutoka  kwenye  mikono  ya  nafsi, 

Na  hivyo  kufuata  sheria  na  kufikia  kwenye  imani  ya  kweli. 

Kuwa  sufi  ni  kuendana  na  misingi  ya  Mola, 

Na  hivyo  kupata  msaada  na  tiba  ya  shida. 


Usufi  Ni  Nini? 


Kuwa  sufi  ni  kuufungua  mwili  kwa  ufunguo  wa  jina  la  Mola, 

Na  kuuingiza  kwenye  milango  ya  udhalili. 

Kuwa  sufi  ni  kuyaingiza  maneno  ya  kisufi  kwenye  vitendo, 

Kiasi  kwamba  kila  neno  linalotolewa  linakuwa  ni  sehemu  ya  maisha. 

Kuwa  sufi  ni  kuweza  kutafsiri  ndoto  na  maneno, 

Kuwa  siri  katika  upande  wa  kulia  wa  kiti  cha  maisha. 

Kuwa  sufi  ni  kuwa  nafuraha  na  kutatizwa  mbeleya  Mwenyezi  Mungu, 
Kustaajabu  mbele  ya  siri  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu. 

Kuwa  sufi  ni  kuondoa  moyo  kila  kitu  kinyume  na  Mola, 

Kuuelekeza  moyo  kwenye  kiti  chake  cha  enzi  kwa  kupitia  kwenye  imani. 

Kuwa  sufi  ni  kufika  mashariki  na  magharibi  kwa  mpepeso  wa  macho, 
Hivyo  kuwajali  watu  wote  na  kuwapa  hifadhi. 

Kuwa  sufi  ni  kushuhudia  uwepo  wa  Mola  katika  kila  kitu, 

Hivyo  kuwajua  lenye  kumulika  viumbe  vyote. 

Kuwa  sufi  ni  kuzielewa  lugha  za  viumbe  vyote, 

Kujihisi  una  jukumu  la  Suleiman  katika  ulimwengu  wa  akili. 

Kuwa  sufi  ni  kukamata  kishiko  imara,  kujibebesha  jukumu  zito, 

Hivyo  kuitafakari  Qur’an  na  kusambaza  habari  za  neema  takatifu. 

Kuwa  sufi  ni  kukaa  na  viumbe  vyote  kwa  kupitia  jina  la  siri  la  Mola, 
Uwezo  wa  kushikamana  na  maamrisho  ya  Qur’an. 

Kuwa  sufi  ni  kumtafuta  Mola  kila  unapopatupia  jicho  lako, 

Hivyo  kugeuza  uzito  kuwa  wepesi  kwa  mwanadamu  mwenzako. 

Kuwa  sufi  ni  kuuelekeza  moyo  kwenye  hifadhi  ya  elimu  takatifu, 
Kulipeleka  tone,  ambalo  ni  mwanadamu,  kwenda  kwenye  bahari  pana. 

Kuwa  sufi  ni  kuunguza  uwepo  wetu  sote  kwenye  moto  wa  maangamizi; 
Na  kisha  kufufuka  kwa  kupitia  kwenye  nuru  ya  uthibitisho. 

Kuwa  sufi  ni  kuita  katika  njia,  kwa  kusema  “Mwenyezi  Mungu  anato- 
sha”  (ar-Rad,  43), 

Kutoa  matumaini  ya  furaha  kwa  ajili  “kurejea”  kusikoepukika.  (al- 
Ghashiyah,  28) 

Kuwa  sufi  ni  kufufuka  baada  ya  kufa  mara  elfu  moja  kila  siku, 

Kuwa  kama  mfufuaji  wa  maiti  za  viumbe  vyote. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kuwa  sufi  ni  kuangamiza  uwepo  kuelekea  kwenye  uwepo  mtakatifu, 
Kujificha  kwenye  ukaribu  ulio  “karibu  zaidi”.  (an-Najm,  9). 

Kuwa  sufi  ni  kuisalimisha  roho  kwa  kipenzi  chako  na  kuwa  huru; 
Kuwa  pamoja  na  kipenzi  milele. 

Kuwa  sufi  ni  kwa  Ibrahim  kuwa  mja  wa  kweli  wa  Mola, 
Kushikamana  na  kutii  sheria  ya  Muhammad. 


o 


Usufi  Ni  Nini? 


M'ada  ya  usufi  ni  pana  na  yenye  kina  kirefu  kama 
hahari',  kwani  inajumuisha  kila  kitu  kinachohu- 
siana  na  roho  na  nafsi  ya  mwanadamu. 


C.  MADA  YA  USUFI 


Maana  na  tafsiri  mbalimbali  zilizotolewa  kuhusiana  na  usufi  zinaas- 
hiria  upana  wa  mada  yake.  Ndio  maana  tunaweza  kusema  kwamba  mada 
ya  usufi  ni  pana  na  yenye  kina  kirefu  kama  bahari;  kwani  inajumuisha  kfla 
kitu  kinachohusiana  na  roho  na  nafsi  ya  mwanadamu.  Kimsingi  umegusia 
hali  za  kiroho  zinazopitiwa  na  msafiri  katika  safari  yake  ya  kiroho,  pamoja 
na  watu  anaokutana  nao  njiani,  pamoja  na  mambo  anayokutana  nayo,  vitu 
anavyovifahamu,  na  namna  anavyomuabudu  Mola  wake;  ingawa  haya  ni 
machache  katika  upana  wa  mada  zilizopo  kwenye  usufi.  Kama  si  kukata 
kwetu  mada  fupi  yenye  kueleweka  tungeliendelea  kutambaa  ndani  zaidi 
kwenye  mada  ya  usufi. 

Zaidi  ya  hayo  mwenendo  wa  kisufi  unajihusisha  na  hali  za  kiroho  na 
vituo  ambavyo  anapitia  mwanafunzi  katika  mchakato  wa  kuboresha  roho 
yake  kutoka  kwenye  ubichi  na  kuelekea  kwenye  kuiva,  kwa  kuutakasa 
moyo  na  roho  na  yake.  Kwa  maneno  mengine  tunaweza  kusema  usufi 
unajihusisha  na  njia  sahihi  za  kuweza  kuutakasa  moyo  na  roho  na  kupata 
utambuzi  wa  ndani  na  nje,  na  hivyo  kupelekea  matendo  ya  sufi  yawe 
yanaendana  na  maamrisho  ya  Mola  na  matokeo  yake  kupata  furaha  kesho 
akhera.  Matokeo  ya  haya  yote  ni  kujipamba  na  mwenendo  bora  na  kuyafa- 
hamu  mambo  mbalimbali  ya  kiroho.  Na  kiini  cha  yote  haya  ni  kuhakikisha 
mtu  anaonja  ladha  ya  ihsan,  yani  kuiingiza  imani  moyoni,  na  kufurahia 
raha  yake  isiyoelezeka. 


Kwa  maelezo  mengine  ni  kwamba  mwenendo  wa  kisufi  unahusiana  na 
kanuni  na  njia  za  kukuwezesha  kuzielewa  hekima  za  Mola,  siri  na  malengo 
yaliyofichwa  kwenye  majina  na  sifa  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  pamoja 
na  ubainifu  wake  mkubwa  ulioenea  ulimwengu  kote.  Katika  suala  hili  usufi 
unazungumzia  fikra  zinazohusiana  na  vitu  visivyoonekana,  roho,  moyo  na 
nafsi;  pamoja  na  hali  za  kiroho  kama  vile  utambuzi  (kashf),  ufunuo  {ilham), 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ushuhuda  wa  kiroho  {mushahada),  raha  {wajd),  na  mapenzi  {‘ishq),  na  pia 
hali  za  kiroho  zinazopatikana  kwa  kupitia  hali  hizi. 


Kwa  ufupi  usufi  unahusiana  na  kutoa  uwezo  wa  kiroho  wa  kuona  na 
kushuhudia  majina  na  sifa  za  Mola  na  kuwezesha  kupatikana  kwa  elimu 
takatifu  (marifatullah),  na  kumpatia  mwanadamu  utambuzi  halisi  juu  ya 
ulimwengu,  Qur’an  pamoja  na  yeye  mwenyewe,  kwa  kumpitisha  kwenye 
safari  ambayo  mwisho  wake  hupatikana  ukomavu  wa  imani. 


Usufi  Ni  Nini? 


Lengo  la  mwenendo  wa  kisufi  ni  kuingiza  ladha  ya 
maadili  ndani  ya  moyo  wa  muumini-,  ladha  ya 
huruma,  upendo,  ukarimu,  msamaha  na  shukurani. 


D.  LENGO  LA  USUFI 

Kwa  kuangalia  tu  tafsiri  na  somo  la  usufi,  ni  rahisi  kuona  kuwa  ume- 
beba  lengo  muhimu  na  tukufu  kwa  wanadamu.  Utekelezaji  wa  lengo  hili 
ulianza  tokea  kwa  Mtume  wa  kwanza  na  lilitekelezwa  na  Mitume  wote 
waliofuata  mpaka  Mtume  wa  mwisho,  na  baada  yake  walifuatia  watu  wema. 
Mtu  anaweza  kulisema  lengo  hili  kuwa  ni  ‘kushikamana  na  jukumu  la  utu- 
mishi  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  katika  namna  bora  uwezekanavyo’. 
Tukihukumu  kwa  namna  hii  utaona  kwamba  usufi  unawakilisha  lengo  kuu 
la  wanadamu;  lengo  la  kumtoa  kila  mwanadamu  katika  maadili  mabovu 
na  kumpamba  kwa  sifa  za  kimaadili  anazoziridhia  Mwenyezi  Mungu  na 
Mjumbe  wake-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  na  hivyo  kuwawezesha 
kupata  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Hii  inamaanisha  kuwa  nafsi 
haina  budi  kuwekwa  chini  ya  mamlaka  ya  dini  na  kujitahidi  kutekeleza 
matendo  ya  ibada  kwa  moyo  safi,  kama  ihsan  inavyotaka.  Jambo  hili  linau- 
takasa  moyo  na  kuuelekeza  kwenye  ukweli  wa  kiroho  na  mwishoni  kwenye 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu,  ambaye  utukufu  ni  wake. 

Tukizingatia  dhati  ya  asili,  mwanadamu  ameumbwa  na  kufanywa 
mbora  juu  ya  viumbe  vyote  na  ameumbwa  ‘katika  umbile  bora’  (at-Tin, 
4);  Lakini  katika  kujitenga  na  lengo  lake  la  asili,  mtu  amekuwa  na  tabia 
ya  kujiharibia  mwenyewe  asili  yake  na  kuflkia  kuwa  mtata  zaidi  ya  wan- 
yama.  Kwa  hiyo,  jambo  la  pekee  la  kuonyesha  heshima  na  thamani  ya 
mwanadamu  ni  imani  (iman),  na  baada  ya  hapo  maadili  mema  {akhlaq). 
Jukumu  la  Mitume  lilikuwa  ni  kuutakasa  moyo  na  roho  na  kuzijaza  imani 
na  maadili  mema.  Kutokana  na  kuwa  kwao  warithi  wa  Mitume,  watu 
wema  nao  wanaendelea  kutekeleza  jukumu  hili  tukufu  na  hivyo  kuonyesha 
mifano  hai  ya  mafundisho  ya  Mitume  kwa  kufundisha  na  kuifanyia  kazi 
elimu  iliyopo  nyoyoni  mwao  katika  jamii  zao. 

Sufi  wanajaribu  kumfuata  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ziwe  juu  yake-  katika  kila  jambo,  ndani  na  nje.  Katika  jamii  zao,  wanatekele- 
za  majukumu  yaliyotekelezwa  na  Mitume  kinadharia  na  kivitendo.  Mtume 
aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anadokeza  ukweli  wa  juku- 
mu  lao  pale  anaposema,  “Wanachuoni  wa  kweli  ni  warithi  wa  Mitume” 
(Abu  Dawud,  ‘ilm,  1).  Hivyo  usufi  umelichukua  lengo  la  Mitume;  lengo  la 
kuwaongoza  watu  kuelekea  kwenye  ukomavu  wa  kiimani  kwa  kuwaepusha 
na  matamanio  ya  nafsi  na  utovu  wa  maadili. 


Katika  hadith  al-qudsi,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amesema,  “Dini 
hii  ni  dini  ninayoithibitisha.  Mambo  muhimu  yanayofaa  katika  dini  hii 
ni  ukarimu  na  maadili  mema...kwa  hiyo  ziendelezeni  sifa  hizi  mbili  kama 
mnaifuata  dini  hii”  (Haythami,  Majma’u  al-Zawa’id,  vill,  20).  Ili  kuendana 
na  amri  hii,  mwenendo  wa  kisufi  unalenga  kuingiza  ladha  ya  maadili  ndani 
ya  moyo  wa  muumini;  ladha  ya  huruma,  upendo,  ukarimu,  msamaha  na 
shukurani. 


Lengo  jingine  la  usufi  ni  kuwasaidia  wale  waliozaliwa  na  uwezo  mkub- 
wa  wa  kiroho  wajiboreshe  wenyewe  katika  njia  ya  kujizuilia  na  machafu  na 
kuwa  wachamungu.  Mafundisho  ya  kisufi  yanawaongoza  watu  kama  hao 
katika  kuboresha  imani  zao,  kwa  kuwawezesha  kukandamiza  matamanio 
ya  nafsi  zao  na  kujikurubisha  kwa  Mola  wao;  na  hivyo  kuwaongoza  katika 
njia  ya  kumtambua  Mola  wao.  Katika  suala  hili  sufi  wanasukumwa  na  aya 
ya  Qur’an  isemayo: 


IL jili  OlS”  'Cl  oLojNI  LjJuj?-  j  L^ju  j 


“Kwa  hakika  Sisi  tulikadimisha  amana  kwa  mbingu  na  ardhi  na 
milima;  na  vyote  hivyo  vikakataa  kuichukua  na  vikaogopa.  Lakini  mwana- 
adamu  akaichukua.  Hakika  yeye  amekuwa  dhaalimu  mjinga.”  (al-Ahzab,  72) 
Vivyo  hivyo  lengo  la  mwenendo  wa  kisufi  ni  kuwaokoa  watu  kutokana  na 
dhulma,  dhidi  yao  wenyewe  na  watu  wengine,  na  ujinga,  na  kuwapamba 
na  sifa  za  wema.  Kinyume  cha  dhulma  (zulm)  ni  haki  (adl),  vitu  ambavyo 
vinaonyesha  uhalali  na  usawa  wa  matendo  yaliyotekelezwa  na  mja.  Wakati 
kinyume  cha  ujinga  {jahl)  ni  ujuzi  {ilm).  Ili  kuwa  mtu  mwenye  ujuzi  huna 
budi  kuzikamata  sayansi  za  wazi  na  za  kificho.  Kuhusiana  na  suala  hili 
Ghazzali  anasema,  “Warithi  wa  Mitume  ni  wale  wenye  elimu  za  sayansi  za 
wazi  na  kificho”. 


Ukombozi  wa  mtu  unategemeana  na  kujitenga  na  sifa  mbaya  zin- 
azosababishwa  na  nafsi  na  kutekeleza  mambo  kulingana  na  masharti  yali- 
yowekwa  kwa  ajili  ya  amali  njema  {amal  salih),  na  bila  kusahau  kuiweka 
elimu  katika  matendo,  kwa  kufanya  hivi  kutampelekea  mtu  kuwa  mwa- 
nadamu  mwema.  Katika  istilahi  za  kisufi,  haya  yanamaanisha  kuigeuza 
elimu  ya  kawaida  na  kuwa  irfan,  yani  utambuzi  mkubwa  au  hekima.  Katika 
upembuzi  wa  mwisho  usufi  unajihusisha  na  maelekezo  ya  kinadharia  na 
kivitendo  katika  kuhuisha  jambo  hili.  Watu  wema  ni  wale  wanaolitambua 
lengo  hili  na  hivyo  kurekebisha  ubora  na  uzito  wa  imani  na  uchamungu 
wao;  ingawa  wako  wachache  kiidadi.  Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu 
amewataja  watu  hawa  pale  aliposema: 


“Jueni  kuwa  vipenzi  vya  Mwenyezi  Mungu  hawatakuwa  na  khofu 
wala  hawatahuzunika.  Hao  ni  ambao  wameamini  na  wakawa  wanamcha 
Mungu.”  (Yunus  ,  62-63) 

Pale  imani  itakapojikita  ndani  ya  moyo  wa  muumini  itamuokoa  kuto- 
kana  na  kila  namna  ya  uchawi  na  itamuweka  karibu  na  Mola  wake.  Kwa 
upande  mwingine  uchamungu  ambao  unamaanisha  kumkumbuka  Mola 
wako  wakati  wote,  huutakasa  moyo  kutokana  na  vitu  vyote  kinyume  na 
Mola.  Kwa  namna  hii,  moyo  wa  muumini  unafikia  ubora  wa  kuwa  “mpaka 
wa  jicho  takatifu”  na  hivyo  kuwa  mpokeaji  wa  ufunuo  na  hekima  kutoka 
kwa  Mwenyezi  Mungu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


S 


\iku  ambayo  mali  haitofaa  kitu  wala  wana.  Isipokuwa 
mwenye  kumjia  Mwenyezi  Mungu  na  moyo  safi 
(as-Shuara,  88-89). 


E.  ULAZIMA  WA  KUFUATA  USUFI 


Usufi  unawakilisha  kiini  cha  imani  ya  kiislamu;  kama  ilivyo  kokwa 
ya  tunda  inavyolipa  tunda  ladha  yake.  Ni  jamho  la  wazi  kwamha  kimsingi 
mtu  ana  vitu  viwili:  mwili  na  roho.  Kila  moja  wapo  ya  vitu  hivi  ina  mahi- 
taji  na  matakwa  ya  kiasili.  Uislamu  hauvikatai  vitu  hivi,  kwa  kuwa  ndivyo 
tulivyoumhwa  navyo  na  kuzaliwa  navyo;  hadala  yake  unavitamhua  kama 
vitu  vya  kiasili.  Uislamu  unalenga  kuhoresha  yake  matakwa  chanya  na 
kupunguza  matakwa  na  vishawishi  hasi  kwa  kiwango  kidogo  kadiri  iweze- 
kanavyo  na  kuyaelekeza  kwenye  mwisho  chanya.  Na  ili  kuendana  na  lengo 
hili,  uislamu  umeweka  kanuni  kadhaa. 

Kama  mtu  atapuuzia  mahitaji  yake  ya  kiroho  na  kuyajenga  maisha 
yake  yote  kulingana  na  mahitaji  na  matarajio  ya  kimwili,  hawezi  kupata 
furaha  na  utulivu,  kwa  kuwa  anatakiwa  afanye  jamho  litakalotosheleza 
mahitaji  ya  kiroho  yasiyozuilika.  Dini  inatoa  utaratihu  wa  uwiano  sawa 
kati  ya  ulimwengu  wa  kiroho  na  kimwili.  Upande  mmoja  inamuongoza 
mwanadamu  kwenye  ulimwengu  wa  kimwili,  lakini  kwa  upande  mwing- 
ine  haikatai  wala  kupuuzia  mahitaji  ya  lazima  ya  ulimwengu  wa  kiroho. 
Dini  hufafanua  matakwa  ya  kimwili  na  kuyawekea  maana  inayokuhalika 
mhinguni.  Pale  mtu  atakapoanza  kukitazama  kila  kitu  kwa  mtazamo  wa 
kimwili,  ataanza  kutamhua  kfla  kitu,  hata  vile  vitu  visivyoonekana  kwa 
mtazamo  wa  kimwili.  Atashindwa  kuona  ukweli  wa  kiroho  kwa  kupitia 
mtazamo  wa  kimwili.  Hii  ni  sahahu  moja  wapo  miongoni  mwa  sahahu  kuu 
zinazowapelekea  watu  wengi  waupinge  mwenendo  wa  kisufi. 

Katika  hali  yake  ya  asili,  na  isiyoharihiwa,  utamhuzi  wa  mwanadamu 
umeegemea  kwenye  siri  za  kiroho  na  ukweli  wa  kidhahania,  na  vile  vile 
kwenye  uwepo  imara  wa  kiroho.  Jambo  la  msingi  ni  je  mwanadamu 
anaitosheleza  roho  yake  au  la,  kama  alivyo  tayari  kutosheleza  mahi- 
taji  ya  kimwili.  Leo  hii  wamagharibi  wengi  wanahangaika  kupambana  na 


Usufi  Ni  Nini? 


mmomonyoko  wa  maadili  licha  ya  kufikia  kilele  cha  kujiridhisha  kimwili, 
hivyo  wamejikuta  wameingizwa  kwenye  mashimo  ya  upagani.  Hata  ndani 
ya  Roma  amhako  ndio  kitovu  cha  ukatoliki,  wapagani  wapo  kwa  idadi 
kuhwa  katika  jamii,  haya  kwa  kuwa  wameshindwa  kutosheleza  mahitaji 
ya  kiroho  na  kimwili.  Sahabu  ya  msingi  inayopelekea  kuwepo  kwa  tatizo 
hili  ni  ukweli  kuwa  wamepoteza  muungano  kati  ya  asili  takatifu  na  nyoyo 
zao.  Kwa  kuwa  dini  yao  ya  sasa  imepotoshwa  kutokana  na  kuingiliwa  na 
mwanadamu,  imepoteza  utukufu  wake  na  hivyo  haiwezi  tena  kutosheleza 
matakwa  ya  asili  ya  mwanadamu.  Na  kwa  sababu  hii  wamagharibi  wengi 
hawahisi  raha  ya  ndani  katika  dini  yao;  wala  hawafikii  furaha  na  utulivu 
wa  kweli. 

Mtu  asiye  na  raha  ya  kiroho  inayopatikana  katika  dini,  anakiangalia 
kila  kitu,  hata  vile  vitu  dhahania,  katika  mtazamo  wa  kimwili  na  kuvi- 
chambua  katika  namna  mbaya  kabisa.  Matokeo  yake  uelewa  wa  dini  yake 
unakuwa  mdogo  au  unapotea  kabisa. 

Lakini  kwa  upande  wa  usufi,  unamuongoza  mtu  kuelekea  kwenye 
roho.  Hufungua  njia  inayofaa  kwa  ajili  ya  kutosheleza  uwezo  wa  kiroho. 
Kama  tutapuuzia  upande  wa  kiroho  wa  dini,  upande  ambao  unamfanya 
mwanadamu  atosheke,  tutakuwa  tumempunja  huyu  mwanadamu  kwa 
kiwango  kikubwa.  Kwa  njia  tutakuwa  tunahamasisha  manufaa  ya  nje  na  ya 
kidunia  katika  matendo  ya  ibada  na  utumishi,  haya  yatakuwa  ni  gharama 
ya  kupuuzia  lengo  kuu  ambalo  litauridhisha  moyo.  Hivyo  kwa  mfano  swala 
za  kila  siku,  kufunga  na  kutoa  sadaka  kutachukuliwa  kama  mazoezi  ya 
viungo,  taratibu  nzuri  ya  mlo  na  msaada  wa  kijamii.  Uelewa  na  matendo 
ya  namna  hii  katika  dini  yatachukuliwa  kuwa  ni  kwa  ajili  ya  maslahi  fulani. 
Lakini  hatutakiwi  kuzipuuzia  faida  hizi  moja  kwa  moja  bali  hatuna  budi 
kutambua  kuwa  haya  si  malengo  makuu  ya  ibada  hizi,  bali  ni  matunda 
yake  tu. 

Kama  tutaweka  mazingatio  yetu  kwenye  manufaa  ya  nje  pekee,  tut- 
akuwa  tumepoteza  maana  halisi  ya  kutekeleza  matendo  ya  ibada;  na  kwa 
kuwa  mtazamo  huu  mbovu  ungelitupeleka  mbali  na  kiini  cha  uislamu, 
uelewa  wetu  usingelikuwa  wa  kiislamu.  Kiini  cha  dini  kinahusiana  na 
kukamilisha  mahitaji  ya  mwanadamu  kiroho  na  kutosheleza  silika  yake 
kwa  upande  wa  dini. 

Kabla  ya  Mtume-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  hajapandishwa 
mbinguni  alipewa  ufahamu  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  juu  ya  siri 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

iliyopo  kwenye  sura  ya  Qur’an  Inshirah  (Upanuzi).  Kifua  chake  kilifungu- 
liwa  na  kisha  moyo  wake  ukasafishwa  na  kujazwa  elimu  na  hekima,  kama 
maandalizi  ya  kushuhudia  mamho  ya  ajahu  na  siri  kuhwa  na  undani  wa 
kiroho,  mamho  amhayo  yako  nje  ya  uwezo  wa  kihinadamu. 


Mtume  aliyeharikiwa-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alikuwa  na 
moyo  safi  na  mwema  kuliko  wanadamu  wengine,  ukweli  uliothibitishwa 
na  hata  makafiri  wakubwa  wa  wakati  ule.  Licha  ya  haya  yote  lakini  alita- 
kiwa  kufanyiwa  upasuaji  wa  kiroho  ili  ajazwe  uwezo  wa  kuweza  kupokea 
siri  nzito  alizokuwa  anatarajiwa  kuzipokea  kutoka  kwa  Mola  wake,  hivyo 
alipitia  kwenye  upasuaji  ulioitwa  Shaqq-i  Sadr  (Upanuzi  wa  kifua)".  Upa- 
suaji  huu  unasisitiza  juu  ya  umuhimu  wa  ulimwengu  wa  kiroho.  Hivyo 
hata  Mitume  ambao  walipendelewa  kwa  sifa  ya  kutotenda  maovu  (isma) 
lakini  pia  walipitia  kwenye  mchakato  wa  kusafishwa  nyoyo  zao  kabla  ya 
kwenda  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Ikiwa  Mitume  ambao  ni  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  waliochaguliwa 
iliwabidi  kupitia  katika  mchakato  wa  usafi  wa  ndani,  basi  tunaweza  kuona 
ni  namna  gani  ilivyo  muhimu  kwa  watu  wa  kawaida  kupitia  hatua  hii, 
kwani  mtu  hawezi  kuusogelea  upambanuzi  (Latij)  huku  akiwa  na  moyo 
muovu  na  katili.  Jambo  hili  linaweza  kulinganisha  na  hali  ya  mtu  ambaye 
amepoteza  milango  ya  fahamu  ya  kuona  na  kunusa  na  ambaye  hawezi 
kufurahia  harufu  nzuri  ya  ua  la  waridi;  au  kutokuwa  na  uwezo  wa  kuona 
mandhari  nzuri  kwa  kupitia  dirisha  lenye  ukungu.  Kwa  hiyo  ili  kuweza 
kupokea  siri  takatifu  na  hekima,  moyo  hauna  budi  kusafishwa  dhidi  ya 
uchafu  aina  yoyote  ile,  kama  tunavyokumbushwa  na  Mwenyezi  Mungu 
ndani  ya  Qur’an  kwa  maneno  yanayosema,  “Siku  ambayo  kwamba  mali 
haiato  faa  kitu  wala  wana.  Isipo  kuwa  mwenye  kumjia  Mwenyezi  Mungu 
na  moyo  safi.”  (as-Shuara,  88-89).  Na  moyo  utatakasika  kwa  kupitia  elimu 
ya  kiroho  pekee. 

Wakati  ukipita  pembezoni  mwa  ufukwe  unaweza  kuona  idadi  kubwa 


11.  Shaqq-i  Sadr  au  pia  Sharh-i  Sadr  ni  neno  lenye  kuelezea  upasuaji  walioufanya 
malaika  Juu  ya  Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Wakati  wa 
upasuaji  huu  malaika  walipasua  kifua  cha  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  na  kukijaza  nuru  takatifu  na  utulivu  ili  kuweza  kumuongezea  imani  zaidi.  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alifanyiwa  upasuaji  huu  mara  mbili  katika  maisha 
yake;  mara  ya  kwanza  ni  wakati  wa  utotoni  na  mara  ya  pili  ni  kabla  ya  kupanda 
kwake  mbinguni.  Qur’an  inalielezea  suala  hili  kwa  kusema,  “Je  hatukupanua  kifua 
chako  (ewe  Muhammad)”  (Inshirah,  1) 
_ 


Usufi  Ni  Nini? 


ya  mawe,  mawe  ambayo  yamezama  ndani  ya  mchanga  na  yamesawazishwa 
kwa  nguvu  ya  mawimbi,  na  mawimbi  haya  si  tu  yameondoa  kasoro  zote  za 
mawe  haya  bali  yameyaongezea  uimara  kama  wa  matale.  Vivyo  hivyo  ndi- 
vyo  ilivyo  kwa  kipande  cha  almasi.  Baada  ya  kukatwa  kwa  mapigo  maalum 
na  fundistadi  ndipo  inapofikia  hali  yake  nzuri  ya  kung’aa  na  kuwa  kama 
kioo.  Pia  ili  mtu  apate  kiasi  kidogo  cha  dhahabu,  hana  budi  kuchekecha 
kiasi  kikubwa  cha  udongo.  Tunachomaanisha  hapa  ni  kwamba  kila  kitu 
hapa  duniani  hupitia  aina  fulani  ya  mchakato  wa  kusafishwa.  Moyo  nao 
hauna  tofauti;  kwani  ili  ufikie  ubora  wa  usafi  wa  Qur’an  hauna  budi  kupata 
elimu  ya  kiroho. 

Moyo  usio  na  elimu  ya  kiroho  ni  kama  chuma  ghafi  na  baridi.  Ili  kuki- 
weka  katika  umbo  fulani  huna  budi  kukiweka  kwenye  moto  ili  kuondoa 
kutu  yake,  na  kisha  kukigonga  kwa  ustadi  ili  kugeuza  ugumu  wake  kuwa 
ulaini.  Ni  kwa  kupitia  hatua  hizi  tu  ndipo  utaweza  kukipa  umbo  unaloku- 
sudia.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  moyo;  ili  kuipa  ubora  unaohitajika 
unahitaji  kuingizwa  katika  mafunzo  ya  kiroho,  mafunzo  ambayo  yatau- 
fanya  moyo  uanze  kushuhudia  ukweli  ambao  hauwezi  kuonekana  kwa 
uoni  wa  kawaida  na  ambao  hauwezi  kutambuliwa  na  uwezo  wa  kimantiki. 
Uoni  au  ushuhuda  huu  wa  kipekee  unahusiana  na  hisia  na  utambuzi  wa 
kiroho  pekee. 

Ili  kufikia  hatua  hii  ya  ubora,  mtu  hana  budi  kuimarisha  na  kukomaza 
uwezo  wa  moyo  wake.  Kwa  namna  hii  hii  kama  mtu  wa  kawaida  ambaye 
hana  mafunzo  yoyote  atakapojaribu  kufanya  kitendo  ambacho  kinahitaji 
mazoezi  ya  muda  mrefu,  anaweza  akaishia  kuvunja  mifupa  yake;  lakini 
kitendo  hicho  hicho  kinaweza  kufanywa  na  mwanariadha  aliye  na  mafun- 
zo  bila  ya  madhara  yoyote.  Uwezo  wowote  wa  kimwili  unaweza  kupatikana 
kwa  kukusanya  nguvu  zote  za  mwili  na  kulenga  sehemu  moja.  Vivyo  hivyo, 
ili  moyo  upate  uwezo  stahili  wa  kiroho,  hauna  budi  kukusanya  nguvu 
zote  katika  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu,  ambaye  utukufu  ni  wake,  na 
katika  kumpenda  Mjumbe  wake-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Qur’an 
imegusia  sharti  hili  pale  iliposema: 


e 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Hakika  Waumini  ni  wale  ambao  anapo  tajwa  Mwenyezi  Mungu 
nyoyo  zao  hujaa  khofu,  na  wanapo  somewa  Aya  zake  huwazidisha  Imani, 
na  wakamtegemea  Mola  wao  Mlezi.”  (Al-Anfal,  2) 

Ili  kuupeleka  moyo  juu  ya  ubora  huu  kunahitajika  kuusafisha  na  kuu- 
weka  mbali  na  dhambi  na  kisha  kuukomaza  kiroho;  kwani  moyo  mgumu 
na  usio  na  mafunzo  yoyote  hauwezi  kuangaliwa  na  Mola  kama  inavyos- 
tahiki.  Mwanafunzi  wa  shule  ya  awali  hawezi  kuelewa  yaliyomo  kwenye 
vitabu  vilivyotumiwa  na  wanafunzi  wa  shule  ya  sheria,  haya  ni  kwa  kuwa 
akili  yake  yaijafikia  ukomavu  unaohitajika  ili  kuyapambanua  mambo. 
Atakuwa  bado  anakabiliwa  na  miaka  mingi  ya  elimu  mbele  yake.  Vile  vile 
moyo  ambao  haujakomaa  unahitaji  namna  fulani  ya  elimu  na  mafunzo 
kabla  ya  kuweza  kupambanua  mambo  katika  njia  ya  Mwenyezi  Mungu. 
Elimu  na  mafunzo  haya  ndiyo  uthibitisho  muhimu  katika  njia  ya  kisufi. 

Hivyo  kitu  cha  kuzingatia  mno  ni  moyo  ambao  ubora  wake  ndio  Mola 
anaouzingatia  katika  matendo  yote  ya  ibada,  kama  ambavyo  imethibitish- 
wa  na  maneno  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 
“Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hatazami  miili  yenu  na  muon- 
ekano  wenu,  bali  anatazama  nyoyo  zenu”  (Muslim,  Birr,  33).  Hili  linaenea 
kwenye  mambo  yote.  Kama  mja  atakula  kwa  lengo  la  kupata  nguvu  kwa 
ajili  ya  kutekeleza  matendo  yake  ya  ibada,  basi  kula  kwake  huku  kutakuwa 
ni  aina  ya  ibada.  Kufanya  kazi  kwa  ajili  ya  kupata  kipato  cha  halali  kwa 
ajili  ya  familia  yako  ni  ibada;  na  kila  hatua  hiyopigwa  kwa  malengo  hayo 
italipwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  kwa  kuwa  nia  yake  ambayo  inapa- 
tikana  moyoni  ni  nzuri. 

Sawa  na  hili  ni  vazi.  Kwa  mfano  kuvaa  imamah  ni  sehemu  ya  Sun- 
nah  au  mwenendo  sahihi  wa  Mtume-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Mtu  anayevaa  imamah  hana  budi  kulenga  kukomaza  imani  yake  na  kui- 
fanya  sunnah  hii  kuwa  ndio  utaratibu  wake,  na  kwa  mfano,  kumpelekea 
kuwapenda  na  kuwahurumia  wengine.  Ukitekeleza  sunnah  hii  kwa  namna 
hii  inaweza  kumpelekea  mtu  kujivuna.  Yunus  Emre  anauelezea  ukweli 
huu  vizuri  zaidi  pale  anaposema,  “Kama  kuwa  daruwesh  ilikuwa  ni  kuvaa 
kilemba  na  joho,  tungelivinunua  vitu  hivi  kwa  bei  ndogo”. 


Katika  namna  hii  hii,  kujifunika  kwa  mwanamke  ni  sharti  katika 
uislamu.  Hivyo  mwanamke  wa  kiislamu  hana  budi  kujifunika  kwa  nje  tu, 
bali  kwa  ndani  na  kiroho.  Wakati  amejifunika  mwili  wake  anaweza  kuwa 
uchi  katika  maadili.  Ikiwa  mwanamke  ni  mjinga  na  hana  aibu,  anaweza 


Usufi  Ni  Nini? 


kuweka  pembeni  hijabu  yake  katika  kipindi  cha  ugumu  au  pindi  nafsi 
yake  inapopata  nafasi  ya  kumtawala.  Wakati  amejihifadhi  mwili  wake 
hana  budi  kutunza  heshima  yake,  kwani  yeye  amekabidhiwa  jukumu  la 
kuwalea  watoto  wake  na  kutunza  nyumba.  Kwa  sababu  hii  anahitajika 
kuwa  na  maadili  ya  hali  ya  juu  katika  kila  kipengele  cha  maisha  yake.  Bila 
shaka  maadili  yake  hayana  budi  kwenda  sambamba  na  kujihifadhi  kwake, 
jambo  ambalo  ni  lazima  alitekeleze  bha  ya  kuvuka  mipaka  iliyowekwa  na 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kama  ambavyo  tumekwishasema  mpaka  sasa, 
kwa  kuzingatia  maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kujihifadhi  sio 
mwisho  wa  safari  bali  ni  sehemu  tu  au  mwanzo  wake. 

Mfano  mwingine  ni  kwamba,  kujenga  msikiti  kunachukuliwa  kuwa 
sadaka  kubwa  katika  uislamu,  lakini  ikiwa  mtoaji  fedha  hafanyi  hivyo 
kutokana  na  ukomavu  wake  wa  kimaadili  bali  kwa  kuiridhisha  nafsi  yake 
kwa  ajili  ya  kupongezwa  tu,  Mwenyezi  Mungu  atuepushie  hilo,  lakini 
thamani  ya  sadaka  yake  itakuwa  ndogo  mno  na  itakuwa  kana  kwamba 
hakufanya  chochote.  Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  huwashusha 
na  kuwadhalilisha  wale  ambao  katika  matendo  yao  wanajifurahisha  wao 
wenyewe  na  wakati  wote  wanasema  ‘Mimi’;  na  wakati  Yeye  anawatukuza 
wale  wanaosema,  “Ewe  Mola!  Haya  si  chochote  bali  ni  fadhha  na  wema 
wako”.  Hivyo  sharti  pekee  la  kufanya  matendo  yote  ya  mwanadamu  yakub- 
aliwe  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  ni  nia  yao  na  maadili  yao  bora. 

Kutokana  na  mambo  yote  yaliyotajwa,  tunaweza  kufikia  kwenye  maju- 
muisho  kuwa  usufi  unachukua  nafasi  muhimu  katika  dini  ndani  ya  maisha 
ya  mwanadamu;  kwani  huu  ni  mfumo  wa  kiroho  wa  elimu  wenye  malengo 
ya  kufundisha  kwa  ubora  namna  ambavyo  kila  jambo  linatakiwa  kufanywa 
katika  hali  ya  kiibada,  na  namna  ambavyo  kila  tendo  la  ibada  linatakiwa 
lifanywe  katika  njia  ya  kiroho  iliyo  safi.  Hivyo  kuna  mambo  mawili  katika 
kila  kitendo  cha  ibada;  utaratibu  na  kiini.  Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  hatoi  maelezo  ya  kina  juu  ya  taratibu  za  swala,  kama  vile 
ni  mara  ngapi  tunatakiwa  kurukuu  na  kusujudu  katika  swala  moja.  Lakini 
ametufahamisha  kuhusu  hali  ya  kiroho  tunayotakiwa  kuwa  nayo  wakati 
tunatekeleza  vitendo  hivi,  na  kuacha  utaratibu  wake  uchukuliwe  kwenye 
matendo  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Hata  mnafiki  anaweza  kukamilisha  utaratibu  wa  kawaida  au  sharti  la 
nje  la  kitendo  fulani  cha  ibada.  Kwa  mfano  mnafrki  mkuu  Abdullah  ibn 
Ubayy  ibn  Salul,  mara  kwa  mara  alikuwa  akihudhuria  swala  za  faradhi 
katika  msikiti  wa  Madina  nyuma  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

amani  ziwe  juu  yake;  lakini  kitendo  hiki  kilikuwa  si  kitu  bali  ilikuwa  ni 
utaratibu  wake  ambao  haukuwa  na  dhati  ya  kweli.  Matendo  ya  ibada  yab- 
yofanywa  kwa  ajili  ya  kukamibsha  utaratibu  pekee  hayana  mabpo  mbele  ya 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kukubabka  kwake  kutategemea  muunganiko 
wa  utaratibu  na  kiini  chake. 


Upembuzi  wa  makini  katika  aya  za  Qur’an  na  maneno  ya  Mtume  juu 
ya  nguzo  za  uislamu  kama  vile  swala  tano,  kufunga,  kutoa  zaka  na  kuhiji, 
unaonyesha  kuwa  ni  jambo  la  msingi  kwa  mja  kuunganisha  masharti 
ya  kivitendo  na  kimwili  katika  matendo  yake.  Kwa  mfano  kuhusiana  na 
swala  tano  Qur’an  inasema,  “Soma  uliyofunubwa  katika  Kitabu,  na  ushike 
Sala.  Hakika  Sala  inazuiba  mambo  machafu  na  maovu.  Na  kwa  yakini 
kumdhukuru  Mwenyezi  Mungu  ndilo  jambo  kubwa  kabisa.  Na  Mwenyezi 
Mungu  anayajua  mnayo  yatenda.”  (al-Ankabut,  45).  Mtu  ambaye  hawezi 
kujizuia  na  maovu  bcha  ya  kuswali  swala  tano  anakuwa  hana  usafi  wa 
moyo  katika  matendo  yake.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawachukia  wale 
wanaoswab  swala  tano  bila  ya  kuwa  na  ikhlas,  “Basi,  ole  wao  wanao  sali, 
Ambao  wanapuuza  Sala  zao”  (al-Maun,  4-5).  Pia  na  aya  ifuatayo  ya  Qur’an 
inatoa  habari  kama  hizo,  “Hakika  wamefanikiwa  Waumini,  Ambao  ni 
wanyenyekevu  katika  Sala  zao”  (al-Muminun,  1-2) 

Kwa  kuingia  na  kusafiri  nje  ya  maana  yake  ya  nje,  Rumi  anatoa  tafsiri 
ya  ndani  kabisa  ya  aya  iliyotajwa  hapo  juu  na  kusema,  “Wanaendeleza  hali 
zao  wakati  wa  swala  na  hata  baada  ya  swala.  Swala  za  kila  siku,  ambazo 
hutuonesha  njia  iliyonyooka  na  kutuzuia  na  maovu,  hufanywa  mara  tano 
kila  siku.  Lakini  wale  waliozama  katika  upendo  wa  kumpenda  Mwenyezi 
Mungu,  muda  wote  huwa  katika  swala,  kwa  sababu  ya  shauku  ya  upendo 
wa  Mwenyezi  Mungu  unaowasha  moto  ndani  ya  nyoyo  zao  kiu  yao  hai- 
wezi  kutoshelezwa  na  kuswab  mara  tano;  wala  haiwezi  kuondoka  hata  kwa 
kuswab  mara  laki  tano.”  Kadhabka,  Yunus  Emre  anazielezea  swala  za  wale 
waliozinduka  katika  mghafala  katika  ubeti  ufuatao: 

Imam  wetu  ni  upendo,  jamaah  yetu  ipo  ndani  ya  moyo; 

Qibblah  chetu  ni  Mpendwa  wetu,  swala  ndio  manukato  yetu. 


Muda  wa  swala  hudumu  kwa  takriban  dakika  kumi  au  kumi  na  tano. 
Lakini,  mja  anatarajiwa  kuendelea  kumakinika  kwenye  masuala  yake  ya 
kidini  hata  baada  ya  kumaliza  kuswali,  ib  moyo  wake  usikumbwe  na  uasi 
wa  frkra  mbovu  ambazo  humvuta  kidogo  kidogo  kwenye  mghafala,  utovu 
wa  maadib  na  hata  kuingia  kwenye  ukafiri.  Kwa  sababu  hii,  mja  anatakiwa 


Usufi  Ni  Nini? 


kuushughulisha  moyo  wake  na  kumdhukuru  Mwenyezi  Mungu  na  daima 
kuwa  katika  hali  ya  kumkumbuka. 

Kwa  upande  mwingine  mtu  asiyejali  anakuwa  hana  moyo  wenye  sifa 
ya  kujisalimisha  na  kumfikiria  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hata  wakati  wa 
swala  za  faradhi,  licha  ya  nje.  Kisa  kifuatacho  kina  maana  kubwa  kuhusi- 
ana  na  suala  hili. 

Daruwesh  mmoja  ambaye  alikuwa  katika  harakati  za  kujikomaza  kiro- 
ho  alikuwa  akiswali  swala  ya  faradhi  ndani  ya  msikiti  usiku  wa  manane. 
Mara  mvua  ikaanza  kunyesha  na  kutokana  na  matone  ya  maji  yaliyokuwa 
yakidondoka  kutoka  darani,  moyo  wake  ulianza  kutamani  kwenda  nyum- 
bani.  Wakati  ule  sauti  ya  tahadhari  kutoka  ndani  yake  ikasema,  “Swala 
yako  hii  haina  ubora  kwetu  kwa  sababu  umeipeleka  sehemu  yako  nzuri 
(moyo)  nyumbani  na  hapa  ukaacha  mwili  tu”.  Hili  linatukumbusha  mane- 
no  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  “Kuna  watu 
wengi  wanaosimama  usiku  wa  manane  kuswali  lakini  wanachopata  pekee 
ni  kutolala  usiku”  (Ahmad  ibn  Hanbal,  Musnad,  II,  373).  Hivyo  yote  haya  yanatu- 
rudisha  katika  ukomavu  wa  kiroho  na  maadili. 

Ukilinganisha  na  hili  ni  suala  la  kufunga,  kufunga  kunahusiana  na 
nje  na  ndani  ya  mtu,  mambo  ambayo  hayana  budi  kuzingatiwa  wakati  wa 
kufunga.  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anatu- 
hakikishia  kuwa  ufungaji  wa  namna  hiyo  utapelekea  kufutiwa  madhambi 
yote  yaliyopita:  “Yeyote  atakayefunga  ndani  ya  mwezi  wa  Ramadhani,  kwa 
kutegemea  malipo  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  atasamehewa 
madhambi  yake  yaliyopita”  (Bukhari ,  Sawm,  6).  Kinyume  chake  njaa  ita- 
kuwa  ni  mazoezi  ya  kukaa  na  njaa.  Lengo  la  kufunga  ni  kufikia  uchamun- 
gu;  kuwa  katika  hali  ya  kumkumbuka  Mola  wakati  wote  (taqwa).  Jambo 
hili  linathibitishwa  na  Qur’an  yenyewe:  “Enyi  mlio  amini!  Mmeandikiwa 
Saumu,  kama  waliyo  andikiwa  walio  kuwa  kabla  yenu  ili  mpate  kucham- 
ngu.”  (al-Baqarah,  183)  . 

Kutokana  na  mtazamo  huu,  funga  si  ya  kutekelezwa  kwa  tumbo  pekee, 
bali  kwa  viungo  vyote  vya  mwili,  na  cha  msingi  zaidi  ni  moyo.  Pindi  tut- 
akapofikiria  juu  ya  umuhimu  wa  neema  zilizotolewa  na  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu,  moyo  unatarajiwa  kufikia  katika  daraja  la  juu  la  imani  kwa  kupi- 
tia  funga.  Funga  ni  aina  ya  mafunzo  ya  kuweza  kustawisha  sifa  za  maadili 
kwa  mtu,  kama  vile  huruma  na  upendo.  Kama  mtu  aliyefunga  hataonyesha 
sifa  hizo  basi  kufunga  kwake  kutakuwa  ni  kutekeleza  wajibu.  Kusengenya 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

na  kulamba  kisogo  wakati  umefunga  ni  mambo  ambayo  yanazuia  kupata 
malipo  ya  funga  yako  au  kupunguza  fadhila  zake.  Mtume  aliyebarikiwa- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anathibitisha  ukweli  wa  jambo  hili  kwa 
kusema,  “Kuna  wengi  miongoni  mwenu  wanaofunga,  lakini  matokeo  yake 
ni  kushinda  na  njaa  na  kiu”  (Ahmad  ibn  Hanbal,  Musnad,  II,  373  ).  Hadithi 
hii  ni  kiashirio  kingine  cha  umuhimu  wa  kufunga  kimwili  na  kiroho. 


Umuhimu  wa  kufanya  matendo  ya  ibada  kimwili  na  kiroho  unaweza 
kuonekana  pia  katika  utoaji  wa  zaka,  kitendo  chenye  kudhihirisha  na  kut- 
hibitisha  namna  muumini  anavyowajali  wengine.  Pindi  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anapoongelea  sifa  za  muumini  ndani  ya  Qur’an  husema,  “Ana- 
geuzwa  kutokana  na  haki  mwenye  kugeuzwa.”  (Adhariyat,  9). 


Kama  muumini  ni  mwenye  imani  ya  juu,  pindi  anapotoa  zaka  kuto- 
kana  na  mali  yake  hufanya  hivyo  kwa  kufahamu  kuwa  anarudisha  haki 
za  wahitaji  na  si  kana  kwamba  anawasaidia,  na  cha  zaidi  anawafurahia  na 
kuwashukuru  kwa  kumpa  fursa  ya  kutwaharisha  mali  zake.  Pindi  muumini 
atakaposhikamana  na  ufahamu  huu  ndipo  atakapokuwa  amepata  maana 
halisi  na  ubora  wa  kutoa  zaka.  Ni  jambo  la  uhakika  kwamba  mpokeaji 
anamsaidia  mtoaji  katika  kupata  nafasi  ya  kutekeleza  kitendo  cha  ibada 
cha  faradhi  na  pia  kumlinda  dhidi  ya  mikosi  na  matatizo  mbalimbali,  na 
pia  kupata  malipo  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Pindi  muumini  aliyeko- 
maa  anapotoa  sadaka  yoyote  huzingatia  hadith  isemayo,  “Sadaka  hufikia 
mkono  wa  Mwenyezi  Mungu  (wa  uweza)  kabla  haijafikia  mkono  wa  mhi- 
taji”  (Tabarani,  Mujam  al-Kabir,  ix,  109)'^.  Ili  kuweza  kupata  siri  ya  hadith 
hii,  muumini  hutoa  huku  akitambua  na  kufahamu  kuwa  kiukweli  kila 
anachotoa  huenda  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Na  huo  ndio  msingi 
wa  kuthibitisha  ubora  wa  kutoa  zaka,  jambo  linalopatikana  kwa  kupitia 
ukomavu  wa  kimaadhi  na  kiroho. 


Wakati  watu  wema  waliopita  walipokuwa  wanatoa  sadaka,  wali- 
kuwa  wakiifunga  vizuri  na  kuitoa  kwa  siri  kwa  kufahamu  kuwa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  ataipokea  kabla  ya  wahitaji.  Huo  ni  baadhi  ya  udhihirisho 
na  ubora  wa  maadili  na  wema  unaotokana  na  uislamu.  Katika  kuonyesha 
ubora  wa  kutoa  zaka,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasisitiza  nukta  hii  hii 
ndani  ya  Qur’an  kwa  kusema,  “...na  (Yeye  Mwenyezi  Mungu)  anazikubali 
sadaka...”  (at-Tawbah,  104). 

Kinyume  na  haya,  kama  mtu  atatoa  sadaka  bila  ya  kutambua  ubora 

12  Kwa  masimulizia  kama  hayo  angalia  pia  kwenye  Bukhari,  Tawhid,  23 
_ 


Usufi  Ni  Nini? 


wake,  atakuwa  kana  kwamba  amejifutia  malipo  yake,  kwani  uislamu 
unakemea  kufanya  mambo  kwa  kujivuna.  Wakati  wote  muislamu  hana 
budi  kuwa  mfano  wa  kuigwa  katika  wema  na  umakini;  hata  hivyo  sifa  hizi 
zinategemeana  na  kiwango  cha  mtu  cha  maadili  na  imani. 

Maadili  ya  hali  ya  juu  na  mwenendo  wa  kiroho  unaweza  kupatikana 
kwa  urahisi  wakati  wa  hija.  Ukiiangalia  hija  kwa  juu  unaweza  kuona  kuwa 
ni  kitendo  cha  ibada  kilichotawaliwa  na  matendo  ya  kimwili  zaidi,  kama 
vile  kuvaa  vazi  maalum  la  hija  (ihram),  kuizunguka  Al-Kaaba  (tawaf), 
kusimama  katika  mlima  Arafa,  kuchinja,  kwenda  Muzdalifa,  na  kadhalika. 
Hata  hivyo  haya  yote  yanajumuisha  vipengele  vya  nje  vya  hija.  Lakini 
tukiingalia  ibada  hii  kwa  upande  wa  kiroho,  na  kushiriki,  tutagundua 
kuwa  hija  inatukumbusha  juu  ya  saa  ya  mwisho  na  siku  ya  kiama,  ambapo 
kwa  kupitia  hija  tunahitajika  kuikumbuka  siku  ya  hesabu  na  kutafakari  na 
kuyahesabu  masiku  yaliyokwishapita  katika  maisha  yetu. 

Vivyo  hivyo  kumchinja  mnyama  kwa  nia  ya  kutafuta  ukaribu  na  Mola 
pia  kuna  masharti  ya  ndani  na  nje,  kama  ilivyo  kwa  matendo  mengine 
yote  ya  ibada.  Ingawa  wakati  kumchinja  mnyama  lazima  ufuate  utaratibu 
fulani,  lakini  cha  msingi  zaidi  ni  nia  ya  mchinjaji,  nia  ambayo  mahala  pake 
ni  moyoni.  Nia  yako  ndio  itakayoonyesha  ikiwa  kuchinja  kwako  kutakub- 
aliwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  au  la.  Maelekezo  juu  ya  jambo 
hili  yako  wazi: 

^  ^ii:  ^  j  lij  Ui  N  j  311: 3J 


“Nyama  zao  hazimfikii  Mwenyezi  Mungu  wala  damu  zao,  lakini 
unamfikia  uchamngu  wenu.  Namna  hivi  tumewadhalhisha  kwenu  ili 
mumtukuze  Mwenyezi  Mungu  kwa  alivyo  kuongoeni.  Na  wabashirie 
wafanyao  mema.”  (Al-Hajj,  37). 


Kutokana  na  aya  hapo  juu  tunaweza  kusema  kuwa  kama  mtu  atachinja 
mnyama  kutokana  na  vitisho  katika  jamii,  yani  wasiwasi  juu  ya  upinzani 
dhidi  ya  uislamu,  basi  kitendo  chake  hicho  hakitapata  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu.  Mfano  wa  wazi  juu  ya  jambo  hili  umetajwa  katika  Qur’an  kuhu- 
siana  na  watoto  wawili  wa  nabii  Adam-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Kabil  alitoa  kafara  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  bila  ya  kuwa  na 
moyo  safi,  alifanya  hivyo  ili  kutekeleza  sheria  pekee.  Na  bila  shaka  kafara 
yake  ikakataliwa.  Kwa  upande  mwingine  ndugu  yake  Habh  alitoa  kafara 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  kwa  moyo  safi  na  kwa  usahihi,  matokeo  yake 
kafara  yake  ikakubaliwa.  Aya  ya  Qur’an  inayolizungumzia  suala  hili  inase- 
ma,  “Na  wasomee  khabari  za  wana  wawili  wa  Adam  kwa  kweli.  Walipo  toa 
mhanga,  ukakubaliwa  wa  mmoja  wao,  na  wa  mwengine  haukukubaliwa. 
Akasema:  Nitakuuwa.  Akasema  mwengine:  Mwenyezi  Mungu  huwapoke- 
lea  wachamngu.”  (Al-Maida,  27). 


V 


Vitu  vyote  vilivyotajwa  hapo  juu  vinaashiria  kuwa  kukubalika  na  usa- 
hihi  wa  matendo  yote  ya  ibada  vinategemea  maadili,  ukomavu  wa  kiroho 
na  utambuzi  wa  mtendaji.  Haya  yanathibitisha  ulazima  wa  elimu  ya  kiroho 
na  umuhimu  wa  kuutakasa  moyo. 

Pia  katika  suala  hili  tunaweza  kupata  nukta  nyingine  muhimu.  Ni 
kweli  kwamba  matendo  yote  ya  ibada  yanapaswa  kutekelezwa  kwa  moyo 
safi  na  uchamungu,  na  kuwa  mbali  na  kuingiliwa  na  aina  yoyote  ya  majivu- 
no.  Lakini  ni  jambo  la  ajabu  kwa  muumini  akaacha  kutekeleza  mambo  ya 
faradhi  kwa  kuhofia  kuwa  hatayatekeleza  katika  viwango  vinavyohitajika 
na  hivyo  kupelekea  kutopata  kitu.  Mtu  yeyote  hatarajiwi  kuacha  jukumu 
lake  la  kutekeleza  ibada;  na  anachotakiwa  zaidi  ni  kujitahidi  kukuza  ubora 
wake  kadiri  iwezekanavyo  kwa  kurekebisha  nafsi  yake  kwa  kuongeza 
kiwango  chake  cha  usafi  wa  moyo  na  uchamungu.  Njia  ya  kuelekea  kwenye 
mafanikio  ya  kiroho  imejaa  mitihani  na  hivyo  inahitajika  juhudi  kubwa 
katika  kupambana  na  matamanio  ya  nafsi.  Haiwezekani  kufikia  daraja  la 
juu  la  uchamungu  kwa  haraka  na  kwa  wepesi.  Usafi  wa  moyo  ni  daraja  la 
juu  katika  ukuaji  wa  kiroho  na  kuliendea  daraja  hili  kunahitaji  kwenda 
hatua  kwa  hatua.  Na  kama  ilivyo  muhimu  kutumia  juhudi  binafsi  katika 
njia  hii,  lakini  ni  muhimu  zaidi  kuomba  msaada  na  uongofu  kutoka  kwa 
Mwenyezi  Mungu. 


Kutokana  na  ukweli  kwamba  ubora  wa  matendo  ya  mtu  unategemea 
hali  yake  ya  kimaadili  na  kiroho,  mwenendo  wa  kisufi  unatoa  msaada 
muhimu  wa  kuuongoza  moyo  kwenye  uelekeo  sahihi  na  kutafakari  juu 
ya  uumbaji.  Hivyo  si  jambo  la  kushangaza  kuona  kuwa  watu  wanaupinga 
mwenendo  wa  kisufi  licha  ya  kanuni  zake  nzuri  zilizowekwa  juu  ya  uisl- 
amu.  Maamuzi  ya  namna  hiyo  ni  matokeo  ya  uwezo  mdogo  wa  kutafakari. 


®Makosa,  upotoshaji  na  maelezo  yasiyo  sahihi  katika  fikra  zote  za  kie- 
limu  ni  jambo  lisilo  la  kuuliza.  Fikra  za  kidini  pia  zimekumbwa  na  masuala 

_ 


Usufi  Ni  Nini? 


haya  haya,  ukiwemo  usufi  ambao  ni  kiini  cha  mafunzo  ya  kiroho  katika 
uislamu.  Dhehebu  lolote  linaweza  kutofautisha  haki  na  batili  katika  suala 
tunaloliongelea.  Kwa  maana  hiyo,  mtazamo  wowote  usio  wa  haki  unaoja- 
ribu  kuonyesha  kuwa  makosa  na  kasoro  fulani  ni  za  sufi  pekee,  itakuwa 
ni  jambo  la  kushangaza.  Watu  husika  kuwa  na  ustadi  au  kutokuwa  nao 
ni  jambo  linaloweza  kuonekana  katika  nyanja  zote  za  elimu;  na  hakuna 
sababu  ya  msingi  ya  kuutenga  usufi  na  kuushutumu  kwa  kutokuwa  sahihi 
katika  nyanja  za  fikra  za  dini  ya  kiislamu. 

Kunaweza  kuwa  na  watu  wasio  na  ustadi  na  wakajiita  kuwa  ni  Sufi 
na  kufanya  mambo  chini  ya  nembo  ya  usufi  ingawa  kiukweli  wakawa 
wanauchafua  tu.  Hakuna  sababu  ya  kuwajumuisha  watu  hawa  pamoja  na 
sufi  walio  na  ustadi  ambao  wanatekeleza  mambo  kulingana  na  mwenendo 
wa  dini  ya  kiislamu.  Hivyo  kuukataa  usufi  kuwa  ni  nyanja  ya  kiislamu  kuto- 
kana  na  msimamo  huu  ni  jambo  linalotia  mashaka.  Kuukataa  mwenendo 
wa  kisufi  kutokana  na  baadhi  ya  upotoshaji  ni  sawa  na  kukataa  fani  nzima 
ya  udaktari  kutokana  na  baadhi  ya  makosa  katika  matibabu;  ni  kweli 
kwamba  kunaweza  kuwepo  watu  katika  fani  hii  ambao  watakuwa  wanai- 
tumia  vibaya  na  kuichafua.  Hivyo  kinadharia  na  kivitendo  si  jambo  jema 
kuukana  usufi  kwa  madai  kuwa  hauna  msingi  katika  mafunzo  ya  kiislamu. 

Mwenendo  wa  kisufi  hauwezi  kueleweka  kutokana  na  matendo  ya 
watu  wanaojiita  sufi  lakini  wakawa  hawana  ustadi  wa  kutosha  na  ambao 
wana  nia  mbaya,  na  ambao  wanadai  kuwa  ni  wawakflishi  halali  wa 
mwenendo  huu.  Ukweli  ni  kwamba  usufi  unaweza  kueleweka  kutokana  na 
wale  wenye  imani  thabiti,  kwani  hata  akili  ya  kawaida  inaweza  kutofautisha 
mwenendo  sahihi  wa  kisufi  na  usio  sahihi  kwa  kuangalia  utofauti  wa  ubora 
wa  matendo  yao. 

Na  pia  usufi  hauwezi  kueleweka  kwa  kuzingatia  majumuisho  ya 
kawaida,  kwani  ni  jambo  linalohusiana  na  moyo,  ni  kitu  kilichojengwa  juu 
ya  misingi  ya  huruma  na  upendo.  Kuufafanua  usufi  kwa  haki  kwa  wale 
wasio  na  upendo  hata  kidogo  ni  jitihada  ya  bure;  ni  sawa  na  kuzifafanua 
rangi  kwa  mtu  ambaye  alizaliwa  kipofu. 

Kadiri  mtu  anavyojisogeza  mbali  na  kutafakari  kiroho  ndivyo  ana- 
vyokuwa  muigaji  dhaifu.  Hatoweza  kujielewa  mwenyewe  wala  hatoweza 
kuzama  kwenye  vina  vya  roho  yake.  Atakachoweza  kufanya  ni  kuwaiga 
wale  waliomzunguka.  Hatoweza  hata  kufurahia  uzuri  uliolala  katika  moyo 
wake,  atakuwa  mbali  na  kuweza  kuwa  mfano  bora  katika  jamii  yake.  Ili 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kuweza  kuwa  karibu  na  Mola  na  kumfikia  kutawezekana  kwa  kuboresha 
maadili  yako  ambayo  ndiyo  yanayoweza  kukana  kila  aina  ya  matamanio 
ya  dunia. 

Katika  kiini  chake,  usufi  ni  sayansi  inayowahusu  wanadamu.  Pindi 
mwanadamu  atakapojiweka  mbali  na  masuala  ya  kidunia  na  kuzingatia 
moyo  wake  na  nafsi  yake,  atajikuta  yuko  mbele  ya  milango  ya  kasri  la 
hekima  na  ukweli.  Sufi  wa  kweli  ni  wale  wanaoielewa  Qur’an  na  kuifanya 
kuwa  ndio  muongozo  wao  katika  kuthibitisha  imani  yao  ya  kweli.  Sufi  ni 
mtu  anayejihisi  kuwajibika  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  kutokana  na  ustawi 
wa  jamii  anayoishi. 

Siku  moja  mtu  mwema  Najmaddin  Kubra  aliungana  na  wafuasi  wake 
kwa  ajili  ya  kuswalia  maiti  ya  mtu  mwema  mmoja  ambaye  alikuwa  ame- 
fariki  muda  si  mrefu.  Walipokuwa  wanakaribia  mwisho  wa  swala  kwa 
kumkumbusha  maiti  maelezo  yanayohitajika  kaburini,  Kubra  alitabasamu. 
Wafuasi  wake  walishangazwa  kutokana  kumuona  Kubra  anatabasamu  kati- 
ka  sehemu  kama  ile  na  hivyo  wakashindwa  kujizuia  na  kumuuliza  sababu. 
Mara  ya  kwanza  hakutaka  kuwaambia  sababu  lakini  waliposisitiza  zaidi 
Kubra  aliwaambia,  “Moyo  wa  mtu  anayemkumbusha  maiti  juu  ya  maelezo 
yanayohitajika  ulikuwa  umekufa  na  hauna  mazingatio,  wakati  moyo  wa 
maiti  ulikuwa  uko  macho  na  wenye  kuzingatia.  Nhistaajabishwa  kutokana 
na  kuona  kuwa  Mtu  asiye  na  mazingatio  alikuwa  anajaribu  kumsaidia  mtu 
mwenye  kuzingatia  mambo  na  ambaye  moyo  wake  uko  macho”. 


Kwa  namna  hii,  moyo  wa  wale  wanaoupinga  usufi  kwa  ajili  ya  kuthibi- 
tisha  usahihi  wa  ufahamu  wao  wanashangaza  kama  ilivyo  kwa  moyo  uliok- 
ufa  ukijaribu  kuufufua  moyo  ambao  tayari  uko  hai.  Tayari  yameshakwisha 
kuthibitishwa  mafanikio  ya  sufi  katika  karne  nyingi  kutokana  na  kuhuisha 
kwao  maisha  ya  kidini,  kuyahamisha  kwenye  vizazi  vinavyofuatia,  kuion- 
goza  jamii  kwa  ujumla  na  kuusambaza  ujumbe  wa  uislamu.  Mwanachuoni 
mkumbwa  wa  kiislamu  analithibitisha  jambo  hili  na  kukiri,  “Nilikulia 
katika  namna  ya  kutumia  mantiki  katika  mambo  yangu.  Kutokana  na  kuji- 
funza  kwangu  sheria  na  chunguzi  mbalimbali  nilizozifanya  vilinipelekea 
kukataa  kila  kitu  ambacho  hakikuelezewa  na  kuthibitishwa  kwa  namna 
yenye  kuingia  akilini.  Bila  shaka  mpaka  leo  hii  ninatekeleza  wajibu  wangu 
wa  kidini  kama  vile  kuswali  swala  tano  na  kufunga,  si  kutokana  na  ush- 
awishi  wa  kisufi  bali  kutokana  na  wajibu  wa  kisheria.  Huwa  ninajiambia 
mwenyewe,  “Mwenyezi  Mungu  ndie  Mola  wangu,  mlinzi  wangu.  Ame- 
niamrisha  kuyafanya  haya  na  hivyo  ni  lazima  niyafanye.  Kinyume  na  hayo 


Usufi  Ni  Nini? 


haki  na  wajibu  vyote  vinategemeana.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ameya- 
panga  haya  kwa  ajili  yangu  ili  ninufaike  kwayo,  inamaanisha  nina  wajibu 
wa  kumshukuru”. 

Lakini  tokea  nianze  kuishi  magharibi,  Paris,  nilishangazwa  kuona 
kuwa  maneno  ya  sufi  kama  vile  Ibn  Arabi  na  Rumi  ndiyo  yanayoongoza 
kwa  kuwafanya  wakiristo  waupende  uislamu;  na  si  maoni  ya  wanashe- 
ria  wa  kiislamu  au  wanathiolojia.  Nimeyashuhudia  haya  katika  maeneo 
mengi.  Nilipokuwa  nikiuhzwa  swali  lolote  linalohusu  mada  fulani  ya  kiisl- 
amu  jibu  langu  lilikuwa  si  lenye  kushawishi  pindi  nilipokuwa  naliegemeza 
kwenye  uthibitisho  wa  kimantiki  na  kiakili.  Lakini  kwa  kutoa  ufafanuzi 
wa  kisufi  kulipelekea  uthibitisho  wake  kukubaliwa  wakati  wote;  ingawa 
baada  ya  muda  nilipoteza  ufanisi  wangu  juu  ya  hili.  Haitoshi,  niligundua 
kuwa  huduma  kubwa  katika  uislamu  hasa  katika  Ulaya  na  Afrika  ya  leo 
vilitegemea  si  katika  upanga  au  akili  bali  katika  moyo,  yani  Usufi;  kama 
ilivyokuwa  katika  kipindi  cha  Ghazan  Khan  kufuatia  uharibifu  mkubwa 
wa  ardhi  za  waislamu  mikononi  mwa  Hulagu. 

Kutokana  na  kuligundua  hili  nikaanza  kuchunguza  baadhi  ya  kazi  za 
usufi;  na  jambo  hili  likafungua  macho  ya  moyo  wangu.  Niligundua  kuwa 
mwenendo  wa  kisufi  katika  kipindi  cha  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake-  na  katika  mifano  ya  kuigwa  ya  sufi  wakubwa, 
haukuhusu  maneno  na  taratibu  fulani  za  wanachuoni,  bali  ulihusiana  na 
kumuongoza  mwanadamu  katika  njia  bora  ambayo  itampeleka  kwa  Mola 
na  kutafuta  njia  za  kuboresha  mwenendo  wa  mwanadamu.  Mwanadamu 
hutafuta  sababu  za  wajibu  aliobebeshwa.  Ufafanuzi  wa  kimantiki  na  kiakili 
kuhusiana  na  ulimwengu  wa  metafizikia  hutuweka  mbali  na  lengo.  Ufa- 
fanuzi  wa  kimetafizikia  na  kiroho  pekee  ndio  utakaoweza  kuwatosheleza 
wanadamu”^^. 

Kutokana  na  maneno  haya  tunaweza  kuhitimisha  kwa  kusema  kuwa 
hatua  yoyote  ya  kuupinga  usufi,  ambao  makubaliano  yake  na  Qur’an  na 
Sunnah  si  ya  kuuliza,  ni  sawa  na  kuukata  mti  uliojaa  matunda,  jambo 
ambalo  ni  dhambi  kubwa.  Kuna  maneno  ya  Rumi  yasomekayo,  “Ulilil- 
aumu  waridi  kama  pua  yako  haiwezi  kunusa”. 

13.  M.  Aziz  Lahhabi,  Islam  Sahsiyetciligi,  tafsiri  ya  I.  Hakki  Akin,  uk.  114-115, 
tanbihi  ya  8,  Istanbul,  1972.  Tanbihi  hii  ipo  katika  barua  iliyoandikwa  na 
Muhammad  Hamidullah  kwenda  kwa  mfasiri,  tarehe  7  Septemba,  1967.  (imechu- 
kuliwa  kwa  Mustafa  Kara,  Metinlerle  Gunumuz  Tasavvuf  Hareketleri,  uk.  542-543) 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kipengele  kingine  muhimu  katika  usufi  ndani  ya  dunia  hii  tunayoishi 
kipo  katika  njia  unazozitumia  katika  kurekebisha  tabia  na  mwenendo  wa 
kibinadamu,  njia  zinazoweza  kumbadilisha  mtu  na  kuwa  mwanadamu 
bora.  Shariah  yetu  tukufu  inalenga  kuwaongoza  wanadamu  kwa  kuwafa- 
hamisha  malipo  na  adhabu  zinazowasubiri  hapa  duniani  na  kesho  akhera. 
Kwa  upande  wa  Usufi  huba  na  upendo  ndivyo  vinavyotumika.  Mwan- 
adamu  wa  kawaida  anakabiliwa  na  mfadhaiko  wa  kiroho  wa  kuwekwa 
mbali  na  dini  na  mzigo  wenye  kuumiza  wa  madhambi.  Ni  jambo  lisilop- 
ingika  kuwa  kuwaelekezea  upendo,  msamaha  na  huruma  kutasaidi  kwa 
kiasi  kikubwa  kuwasahihisha  na  kuwaokoa  watu  hawa.  Kwa  mtazamo  huu 
dunia  ya  leo  hii  ina  uhitaji  mkubwa  wa  mwenendo  wa  kisufi,  kinadharia  na 
kivitendo,  zaidi  ya  inavyohitaji  ukweli  wa  kiroho.  Kuwaelimisha  na  kuwa- 
ongoza  watu  chini  ya  kivuli  cha  huruma,  uvumilivu  na  upendo  bila  shaka 
kutapelekea  kwenye  manufaa  ya  ulimwengu  mzima.  Kuziendea  nyoyo  hizi 
zilizo  katika  shida  ya  kutafakari  na  matamanio  katika  namna  ya  kiislamu 
na  kutumia  uhamasishaji  chanya  na  kuwaongoza  katika  uelekeo  bora, 
kutapelekea  manufaa  zaidi  kuliko  kuwatisha  kwa  adhabu  kadhaa. 


Kwa  kuwa  usufi  unachukulia  kutokuwa  na  maadili  na  kuvuka  mipaka 
kwa  wanadamu  kama  athari  za  ukosefu  wa  upendo,  hivyo  njia  zake 
zinazingatia  misingi  chanya  ambayo  ndiyo  inayotumika  kutoa  ujumbe 
wa  kiislamu.  Kiasili,  wanadamu  wakati  wote  wanahitaji  upendo;  hivyo 
wanazipenda  njia  zilizotumiwa  kwa  karne  nyingi  na  watu  wema  kama  vile 
Abdulqadir  Jilani,  Yunus  Emre,  Bahauddin  Naqshbandi  and  Rumi. 


Kisa  kifuatacho  kina  mguso  mkubwa  pale  tunapotafakari  namna 
mwanadamu  alivyo  na  shauku  na  upendo  juu  ya  watu  wema  waliotangulia. 
Muhammad  Iqbal,  ambaye  alikuwa  muislamu  mwenye  uwezo  mkubwa  wa 
kufikiri  na  alikuwa  mpenzi  wa  Rumi,  alikuwa  katika  ndege  akielekea  Utu- 
ruki.  Pindi  ndege  ilipoingia  kwenye  anga  ya  Uturuki  mtu  huyu  aliyekuwa 
na  uwezo  mkubwa  wa  kutafakari  alisimama  na  kubakia  vile  kwa  kitambo. 
Pindi  watu  waliomzunguka  walipomuuliza  sababu  iliyompelekea  kufanya 
vile,  Iqbal  alijibu  kwa  hisia  kubwa,  “Hizi  ni  ardhi  zenye  kaburi  la  Rumi  na 


wale  watu  wema  waliojitwika  mzigo  wa  jukumu  la  kuulinda  uislamu 
dhidi  ya  maadui  zake.  Kama  ingelikuwa  si  waturuki,  uislamu  ungelikuwa 
umerudi  kwenye  rasi  ya  uarabuni.  Kutokana  na  heshima  kubwa  niliyonayo 
ndani  ya  moyo  wangu  juu  ya  mwanachuoni  huyu  mkubwa  na  watu  wa 
hapa  nilijihisi  sina  budi  kusimama  kwa  heshima”. 


Usufi  Ni  Nini? 


Mfano  uliopita  unaonyesha  namna  ambavyo  sufi  wa  kweli  anawe- 
za  kupata  msukumo  wa  jambo  bcha  ya  kupita  karne  nyingi.  Karne 
nyingi  baada  ya  kifo  cha  Rumi,  ambaye  abkuwa  muwakibshi  mkubwa  wa 
mwenendo  wa  kisufi,  mwenendo  wake  ulitokea  kupendwa  mno  na  Iqbal. 
Kutokana  na  ukweb  kuwa  mafundisho  ya  Rumi  yabkuwa  sababu  ya  kum- 
saidia  Iqbal  kuwa  na  mwenendo  bora  na  kujipamba  kwa  upendo,  huruma, 
umakini  na  ebmu,  kiasi  cha  kupelekea  mwenendo  wa  kisufi  uhitajike 
katika  zama  zetu.  Usufi  unaziunganisha  nyoyo  kutokea  mashariki  mpaka 
magharibi,  na  kuzikomaza  na  kuzitukuza  ndani  mchakato  huo;  na  huu  ni 
ukweli  usiopingika  katika  miaka  na  karne  zote. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


iv" 


hwa  sufi  ni  kujipamba  na  sayansi  na 
uhalisia  wa  wazi  na  hivyo  kuvuka 
mipaka  ya  moyo. 


F.  UHUSIANO  KATI  YA  USUFI  NA  FIKRA 
NYINGINE  ZA  KIELIMU 

Fikra  za  kielimu  zimekuja  kutokana  na  kupenda  kuuliza  alikozaliwa 
nako  mwanadamu.  Kila  moja  miongoni  mwa  fikra  hizi  inachunguza  sheria 
na  kanuni  zinazohusu  uhalisia  katika  eneo  husika.  Ndani  ya  uchunguzi 
wake  kila  fikra  hufikia  katika  nukta  ambazo  zinaendana  na  usufi,  ama  kwa 
makusudi  au  bila  ya  kutarajia,  hufikia  usufi  ambao  wenyewe  hugusia  nukta 
hizo  kwa  mtazamo  mpana;  mtazamo  ambao  hutokana  na  hekima.  Muen- 
dano  huu  haupatikani  katika  sayansi  za  kidini  pekee,  bali  pia  katika  say- 
ansi  zote,  kinadharia  na  kivitendo,  kuanzia  kwenye  sanaa  mpaka  kwenye 
falsafa.  Kutokana  na  uhusiano  huu  sasa  tutaangalia  kwa  ufupi  uhusiano 
uliopo  kati  ya  usufi  na  fikra  nyingine  za  kielimu  chini  ya  vipengele  vitano. 

1.  USUFI  NA  FIKRA  NYINGINE  ZA  KIISLAMU 

Lengo  la  dini  ni  kumfanya  mwanadamu  amtambue  Muumba  wake, 
kumfahamisha  wajibu  na  majukumu  aliyonayo  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu 
na  kumuongoza  namna  ya  kuishi  na  watu  katika  jamii  kulingana  na  matak- 
wa  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kinachoendana  na  hili  ni  lengo  la  usufi; 
kumuongoza  muumini  kwenye  uelekeo  huu  na  kumpatia  nguvu  za  kiroho 
na  kimaadili  ili  kumsaidia  kuyatekeleza  haya  malengo  ya  kidini.  Pia  usufi 
unatoa  misingi  ya  kiroho  na  ufafanuzi  juu  ya  mtazamo  wa  nje  wa  maam- 
risho  ya  kidini  na  humhamasisha  kiroho  muumini  ili  atekeleze  majukumu 
yake  kwa  moyo  safi  na  uchamungu.  Hivyo  kama  ilivyotarajiwa,  bila  shaka 
mwenendo  wa  kisufi  unaendana  na  matawi  yote  mengine  ya  elimu  za  kiis- 
lamu.  Upembuzi  juu  ya  uhusiano  wa  ndani  kati  ya  usufi  na  fikra  nyingine 
za  kiislamu  utatosha  katika  kuangaza  zaidi  juu  ya  ukweli  huu. 


Usufi  Ni  Nini? 


a.  Usufi  na  Thiolojia 

Masuala  ya  thiolojia  ya  kiislamu  kimsingi  yanahusu  dhati,  sifa  na 
upweke  wa  Mwenyezi  Mungu.  Kwa  kuwa  kimsingi  inahusiana  na  mada  za 
kiitikadi,  thiolojia  inachukuliwa  kuwa  fikra  ya  kiislamu  muhimu  kuliko 
zote  {ashrafu’l-ulum) .  Moja  ya  malengo  ya  msingi  ya  thiolojia  ni  kuweka 
misingi  imara  katika  kukubali  imani  za  kweli  na  kukataa  zile  za  uongo. 
Kwa  hivyo  kazi  muhimu  ya  thiolojia  ya  kiislamu  ni  kuzirudi  zile  hoja  za 
kuupinga  uislamu  na  kuwashawishi  watu  kuwa  uislamu  ndio  dini  sahihi 
na  ya  kweli  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Lengo  la  usufi  ni  hhi 
hili;  unalenga  katika  kumfahamu  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  Mwenyezi 
Mungu  ambaye  ana  sifa  kamilifu  na  ambaye  yuko  mbali  na  aina  zote  za 
udhaifu,  lakini  kumfahamu  huku  ni  ndani  ya  moyo. 

Thiolojia  inajaribu  kutafuta  suluhisho  la  matatizo  ya  kiitikadi  kwa 
kuzin  gatia  Qur’an  na  Sunnah  na  kwa  kutumia  uwezo  wa  kibinadamu 
kimantiki.  Kwa  namna  hii  nafasi  ya  wanathiolojia  inaweza  kulinganishwa 
na  ya  wanafalsafa.  Lakini  kinyume  na  wanafalsafa,  wanathiolojia  hawa- 
tenganishi  akili  ya  kibinadamu  na  dini;  badala  yake  wanaitumia  akili 
katika  kuihudumia  dini.  Hata  hivyo  kutokana  na  kuhama  kwake  kiman- 
tiki  kutoka  kwenye  sababu  mpaka  kwenye  athari,  uwezo  wa  mwanadamu 
wa  kimantiki  hautoshi  wenyewe  kama  wenyewe,  katika  kumpelekea  mtu 
kufikia  ukweli.  Hii  ni  safari  ya  kielimu  ambayo  inahitaji  kutumia  vitu 
vingine,  cha  kwanza  na  cha  mbele  ni  moyo. 

Itakapofikia  mahali  ambapo  akili  haiwezi  tena  kuendelea  ili  kupata 
suluhisho,  moyo  huchukua  nafasi  yake  na  kuhakikisha  mwanadamu  ana- 
songa  mbele  katika  safari  yake  ya  kupata  suluhisho  yeye  mwenyewe.  Katika 
usufi  suluhu  hizi  hujidhihirisha  ndani  ya  moyo  katika  hali  ya  msukumo  wa 
kiroho;  na  huendelea  bila  ya  kusema  kuwa  suluhu  hizi  ni  lazima  ziendane 
na  Qur’an  na  Sunnah.  Mwishoni  mwa  mchakato  huu  wa  kiepistemolojia, 
usufi  unakuwa  umemuongoza  mja  mpaka  kwenye  mwisho  wenye  kurid- 
hisha. 

Kwa  uhakika  zaidi,  pia  wanathiolojia  wa  kiislamu  wameonyesha 
umuhimu  wa  moyo  kama  chombo  sahihi  cha  ufahamu.  Kwa  namna  hii 
kama  ambavyo  tumekwisha  sema  kuwa  wao  wanatofautiana  na  wanafal- 
safa,  wengi  miongoni  mwao  wanatambua  nyanja  ya  akili  kama  chombo  cha 
ufahamu.  Tukiangalia  historia  tutakuta  kuna  wanathiolojia  wengi  ambao 
kinadharia  wanatambua  usahihi  wa  ufafanuzi  wa  kiroho,  bila  ya  kusahau 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wengine  wengi  ambao  wao  binafsi  walifuata  mwenendo  wa  kisufi. 


Hivyo  akili  ya  mwanadamu,  kutafakari  kwake  na  maamuzi  yake 
wakati  wote  vinatokana  na  hisia  zinazotokana  na  ulimwengu  wa  kimwili. 
Hivyo  hujaribu  kutafuta  ukweli  kwa  njia  ya  kubainisha  usawa  na  utofauti 
wa  mambo.  Hivyo  ni  vigumu  kuweza  kupata  uhalisia  wa  vitu  vya  kimeta- 
fizikia,  vitu  ambavyo  si  rahisi  kufahamika  na  mwanadamu  wa  kawaida. 
Kwa  hiyo  utambuzi  wa  mwanadamu  hauwezi  kutosheleza  mategemeo  ali- 
yozaliwa  nayo  mwanadamu  ya  kufikia  kwenye  uhalisia  wa  mambo.  Ukilin- 
ganisha  na  uhalisia  wa  kimetafizikia,  uhalisia  ambao  fikra  za  mwanadamu 
wa  kawaida  haziwezi  kuufikia,  mtu  anaweza  kuboresha  kiwango  chake  cha 
ufahamu  kwa  kupitia  ufunuo  wa  kiroho  na  udhihirisho  utokao  moyoni. 
Hapa  ndipo  inapokuja  kazi  ya  usufi,  kwani  unatoa  huduma  muhimu  mno 
kwa  mwanadamu  katika  kumuwezesha  kufikia  uhalisia  wa  asili,  jambo 
ambalo  lisingewezekana  kwa  akili  ya  kawaida  ya  mwanadamu.  Usufi  huli- 
wezesha  jambo  hili  kwa  kumpa  mwanadamu  nguvu  kwa  kupitia  kumkum- 
buka  Mwenyezi  Mungu  na  hivyo  kuupelekea  moyo  uwe  tayari  kupokea 
ufunuo  wa  kiroho.  Kwa  kuyazingatia  haya,  kutokana  na  sifa  za  Mwenyezi 
Mungu  za  utendaji  wake,  Usufi  haujaungana  kwa  ukaribu  na  thiolojia  ya 
kiislamu  pekee;  bali  huboresha  ufafanuzi  wa  kithiolojia  na  hatimae  kumri- 
dhisha  mwanadamu,  hasa  katika  masuala  ya  kimetafizikia  ambayo  akhi  ya 
kawaida  ya  mwanadamu  haiwezi  kutoa  majibu. 


Sufi  huwaelekeza  watu  kulingana  na  akili  zao  na  hutoa  hoja  za  kithi- 
olojia  kwa  ajili  ya  kuwatosheleza  watu  wenye  uwezo  mkubwa  wa  kufikiria. 
Huimarisha  imani  za  watu  juu  ya  kuwepo  kwa  Mwenyezi  Mungu  mmoja. 
Fakhruddin  Razi,  ambaye  alikuwa  mwanathiolojia  wa  kiislamu  mkubwa 
na  mshehereshaji,  anafafanua  uhusiano  kati  ya  usufi  na  thiolojia  ya  kiisl- 
amu  kwa  kusema,  “Ingawa  njia  za  wanathiolojia  hazitoshi  kufikia  kwenye 
uhalisia,  lakini  bado  ni  hatua  muhimu  za  mwanzo  za  kuendewa  kama 
kitangulizi  cha  usufi.  Ukamilifu  wa  dini  unaweza  kupatikana  kwa  kupi- 
tia  uhamisho  kutoka  kwenye  sayansi  zenye  kufahamika  na  watu  wote  na 
kwenda  kwenye  sayansi  za  siri;  na  hizi  zimeegemea  kwenye  ufahamu  wa 
uhalisia  wa  ndani  wa  vitu”^'*. 


14.  Muhammad  Salih  al-Zarqan,  Fakhr  al-Din  al-Razi  wa-ara’uhu  al-kalamiyya 
Wa-alfalsafiyya,  uk.  76  (Imechukuliwa  kwa  Muhammad  Abid  al-Jabiri, 

AktJYaptst,  uk.  626.) 

_ 


Usufi  Ni  Nini? 


b.  Usufi  na  ufafanuzi  wa  Qur’an  {Tafsir) 

Sayansi  ya  ufafanuzi  wa  Qur’an  hutafuta  maana  za  ufunuo  wa  Qur’an 
na  kuusherehesha.  Qur’an  tukufu  ni  muongozo  mtakatifu  kwa  wanadamu 
na  maneno  yake  yamebeba  maana  pana.  Kutokana  na  mtazamo  huu,  tafsir 
inafanya  kazi  kama  famasia  ya  usufi.  Usufi  unalenga  kuutakasa  na  kuusafi- 
sha  moyo  wa  mwanadamu,  lengo  ambalo  nyanja  ya  tafsir  inasaidia  kwa 
kutoa  maelezo  husika  na  dawa.  Kimsingi  Usufi  unategemea  Qur’an  katika 
uchambuzi  wake  wa  mada  mbalimbali. 

Kutokana  na  kutoa  maelekezo  katika  kila  kipengele  cha  maisha, 
Qur’an  tukufu  humpelekea  mwanadamu  kupata  radhi  za  Mola.  Humfaha- 
misha  mtu  namna  halisi  ya  kuongoza  maisha  yake  huku  akiwa  na  hisia  za 
kuwajibuka  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  kwa  kutekeleza  matendo 
ya  ibada  kwa  moyo  safi  kadiri  iwezekanavyo  na  kuishi  katika  maisha  ya 
kiuchamungu,  maisha  ambayo  yamezungukwa  na  kumkumbuka  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Mambo  haya  ni  ya  msingi  mno  katika  mwenendo  wa  kisufi. 

Kama  ambavyo  tumeona,  lengo  la  kwanza  la  usufi  ni  kumfrkia  Mola 
kwa  kupitia  moyo.  Na  dhana  sahihi  wa  usufi  ni  kuitambua  Qur’an  tukufu 
kama  mhimili  wa  mwanadamu,  mhimili  ambao  aya  zake  zinawataka  watu 
watafakari  kiundani  kama  njia  muhimu  ya  kumuongoza  katika  njia  iliyo- 
nyooka.  Kuisoma  Qur’an  ni  sehemu  muhimu  katika  maisha  ya  sufi;  hili 
ni  jambo  la  kwanza  analotakiwa  kulifanya  katika  masaa  ya  mwanzo  wa 
asubuhi.  Hata  hivyo  kuelewa  ujumbe  unaopatikana  katika  aya  za  Qur’an 
kunahitaji  moyo  safi. 

Kwa  kuwa  mwenendo  wa  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake-  ulikuwa  sawa  na  Qur’an,  watu  wema  ambao  walitakiwa 
kuwa  na  maadili  mema  walipigania  kukiendea  kila  kipengele  cha  maisha 
yao  kulingana  na  mwenendo  aliouonyesha  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Kutokana  na  kuifanyia  kazi  Qur’an  katika  kipengele  cha  maisha 
yao  waliweza  kuwa  Qur’an  iliyo  hai. 

Kwa  kuwa  Qur’an  tukufu  ndio  chanzo  chao  cha  baraka  na  ufunuo,  sufi 
wametoa  mchango  mkubwa  katika  fasihi  za  tafsir,  huku  wakitoa  huduma 
kubwa  kwa  ajili  ya  kuboresha  fasihi  kwa  kuziangaza  aya  za  Qur’an  zenye 
visa.  Washereheshaji  wa  Qur’an  wa  kisufi  wamefanya  kazi  kubwa  kwa 
umakini  kwa  ajili  ya  kuchimbua  maana  na  hekima  za  ndani  ya  maneno  ya 
Qur’an.  Bila  shaka  jukumu  lao  lisichanganywe  na  kutaka  kwao  kuyafungia 
maneno  matakatifu  ndani  ya  mipaka  ya  uwezo  wa  kibinadamu;  hii  haiku- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wa  nia  yao,  kwani  sufi  wasingelithubutu  hata  kidogo  kudhoofisha  maneno 
yenye  thamani  kubwa  ya  Qur’an.  Cha  zaidi  ni  kwamba  sufi  hawakubaliani 
na  tafsiri  zisizo  na  misingi  yenye  kueleweka.  Kanuni  za  ujumla  kwa  ajili 
ya  sherehe  za  kiroho  kama  zilivyowekwa  na  walimu  wa  kisufi  ni  kama 
ifuatavyo: 


1)  Maana  ya  ndani  ya  maneno  ya  Qur’an  isigongane  na  ujumbe  wa  nje 
wa  aya  husika. 

2)  Maana  iliyopendekezwa  haina  budi  kuendana  na  yaliyomo  katika 
Qur’an  na  Sunnah. 

3)  Maana  na  muktadha  wa  aya  husika  ya  Qur’an  lazima  iwe  inafaa  kupe- 
wa  maana  ya  kiistiari  iliyopendekezwa. 

Katika  baadhi  ya  mifano  ya  sherehe  za  Qur’an  za  kisufi  tunaweza  kuta- 
ja  Haqaiqu’t-Tafsir  ya  Abu  Abdullah  Rahman  as-Sulami,  Lataifu’l-Isharat 
ya  Qushayri  na  Ruhu’l-Bayan  ya  Ismah  Hakki  wa  Bursa.  Katika  kuongezea 
katika  sherehe  hizi  kamili  za  Qur’an  tukufu,  kuna  nyingine  nyingi  ambazo 
zimebeba  maana  za  kiistilahi  katika  aya  maalum  za  Qur’an,  kama  vile  kazi 
za  Ibn  Arabi  na  Rumi.  Bha  shaka  ni  kweli  kwamba  Qur’an  ni  maneno  ya 
Mwenyezi  Mungu  yasiyoigizika,  maneno  ambayo  yamekuja  moja  kwa 
moja  kutokana  na  sifa  yake  ya  kuongea  (kalam).  Kwa  hiyo,  kadiri  ataka- 
vyokuwa  mahiri  mshereheshaji,  katika  hukumu  ya  mwisho  maneno  yake 
yatabakia  kuwa  sherehe;  mazingatio  na  maneno  ya  mwanadamu  ambayo 
hayawezi  kulingana  na  ulimwengu  wa  Qur’an. 


Kama  wanadamu  hatuwezi  kuelewa  kwa  ukamhifu  uhalisia  wa  dhati 
na  sifa  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo  katika 
kuielewa  Qur’an.  Kutokana  na  kuwa  zao  la  sifa  ya  kipekee  ya  Mwenyezi 
Mungu  ya  kuongea,  Qur’an  haiwezi  kumakinishwa  na  akili  ya  yeyote  na 
haiwezi  kugeuzwa  na  ulimi  wa  yeyote,  hata  kama  atakuwa  na  vipawa  vya 
namna  gani.  Uelewa  wetu  wa  Qur’an  tukufu  ni  sawa  na  kuchukua  tone 
kutoka  kwenye  bahari  pana;  na  hili  limegusiwa  na  Qur’an  yenyewe: 


“Na  lau  kuwa  miti  yote  hiyomo  duniani  ikawa  ni  kalamu,  na  bahari 
(ikawa  wino),  na  ikaongezewa  juu  yake  bahari  nyengine  saba,  maneno  ya 
Mwenyezi  Mungu  yasingeli  kwisha.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye 
nguvu,  Mwenye  hikima.”  (Luqman,  27). 


®Tunaweza  kusema  kuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hutumia  mene- 
no  ya  hali  ya  juu  kwa  wanadamu  zaidi  ya  uwezo  wao  wa  kawaida  ili 

_ 


Usufi  Ni  Nini? 


yawapelekee  kutafakari  juu  ya  maneno  ya  Mwenyezi  Mungu  yasiyochuja 
wala  kupitwa  na  wakati  na  kuyakubali  kulingana  na  kiwango  chao  cha 
uelewa.  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anauelezea 
upekee  huu  wa  muundo  wa  Qur’an  kwa  kusema,  “Hakuna  mwisho  katika 
maana  za  Qur’an”  (Tirmidhu  Fadailu’TQuran,  14  ).  Rumi  naye  anasema, 
‘Tnawezekana  kuyatafsiri  maneno  ya  Qur’an  kwa  kiasi  kidogo  cha  wino; 
lakini  tutakapotaka  kuzielezea  siri  zote  zilizomo  ndani  yake  tutahitaji  kiasi 
kikubwa  mno  cha  wino  kiasi  kwamba  hata  kama  kingefikia  bahari  kis- 
ingelitosha;  na  pia  hata  kama  miti  yote  duniani  ingelitumika  kama  kalamu 
isingelitosha”. 

Maneno  ya  Qur’an  na  ya  Mtume  yaliyotajwa  hapo  juu  yanaashiria 
kwamba  Qur’an  imebeba  uhalisia  na  ukweli  katika  umbile  la  nyuklia. 
Kama  undani  huu  wa  Qur’an  ungelitajwa  wazi  basi  kiwango  chake  kinge- 
livuka  mipaka  yote.  Kwa  sababu  hii  Qur’an  hutaja  baadhi  ya  mambo  kwa 
uwazi  na  mengine  kwa  mafumbo.  Wale  tu  walio  na  elimu  ya  kutosha  ndio 
watakaoweza  kufumbua  siri  hizi;  hawa  ni  wale  ambao  wana  utambuzi  wa 
ndani  katika  kuelewa  uhalisia  uliofichikana  ndani  ya  tungo  za  Qur’an  na 
ambao  wanatekeleza  maamrisho  yake  kwa  umakini  na  moyo  safi. 

Katika  kutaja  vigezo  vya  kielimu  vinavyohitajika  ili  kuitafsiri  Qur’an, 
wanachuoni  katika  fani  ya  tafsir  wameweka  tawi  linaloitwa  ‘ufahamu 
kutoka  kwa  Mungu  (wahyi)’,  utaalamu  ambao  wamepewa  waja  maalum  wa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Taaluma  ya  namna  hii  hupatikana  kwa  njia  ya 
kujipamba  na  uchamungu,  staha  na  uvumilivu,  na  kuendeleza  mapambano 
dhidi  ya  nafsi  bila  kuchoka.  Jambo  hili  limeashiriwa  katika  hadith  inayo- 
sema,  “Yeyote  atakayekifanyia  kazi  kile  anachokifahamu  basi  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  atamfundisha  Idle  asichokifahamu”  (Abu  Nuaym,  Hilya, 
X,  15).  Hii  inamaanisha  kwa  uwazi  kuwa  mtu  hawezi  kupata  sehemu  ya 
siri  za  Qur’an  kama  hajajitahidi  kujisafisha  kutokana  na  tabia  mbaya  kama 
vile  kujivuna,  wivu,  kuipenda  dunia  na  kadhalika.  Kwani  Qur’an  inasema, 
“Nitawatenga  na  Ishara  zangu  wale  wanao  fanya  kiburi  katika  nchi  bila  ya 
haki.  Na  wao  wakiona  kila  Ishara  hawaiamini.  Wakiiona  njia  ya  uwongofu 
hawaishiki  kuwa  ndiyo  njia;  lakini  wakiiona  njia  ya  upotofu  wanaishika 
kuwa  ndiyo  njia.  Hayo  ni  kwa  sababu  wamezikanusha  Ishara  zetu,  na 
wameghafilika  nazo.”  (al-Araf,  146). 


c. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Usufi  na  maneno  na  matendo  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake  -  {Hadith-Siyar) 


Sayansi  ya  hadith  huzingatia  maneno,  matendo,  uthibitisho  katika 
mambo  mbalimbali,  sifa  za  kimwili  na  kimaadili  kutoka  kwa  Mtume  ali- 
yebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kama  ambavyo  inakubalika 
katika  fani  zote  nyingine  za  taaluma  ya  kiislamu,  hadith  inachukua  nafasi 
ya  pili  kama  chanzo  muhimu  cha  taaluma  kwa  Sufi  baada  ya  Qur’an.  Had- 
ith  kwa  ujumla  wake  zimebeba  matukio  sahihi  katika  kila  kipengele  cha 
maisha  ya  Mtume-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  yakiwa  ni  ya  kimwili, 
kimaadili  au  kiroho.  Kutokana  na  mtazamo  huu  si  jambo  la  kushangaza 
kufikia  kwenye  hitimisho  kuwa  hadith  zinachukua  nafasi  kubwa  katika 
kuanzishwa  na  kuendelezwa  kwa  usufi.  Hadith  ambazo  zinaashiria  sifa 
njema  kama  vile  kujizuia  {zuhd),  maadili  mema  (wara),  kuiingiza  imani 
moyoni  (ihsan),  staha  (tawaddu),  kuwajali  wengine  (ithar),  subira  (sabr), 
kushukuru  (shukr)  na  kumtegemea  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  (tawakkul) 
zimebeba  misingi  mizito  ya  nadharia  na  vitendo.  Hizi  zote  zinaendana 
kwa  karibu  na  usufi  kutokana  na  kuonyesha  kwake  maneno  na  matendo  ya 
Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Haya  yanadhihiri- 
sha  namna  ilivyo  vigumu  kutenganisha  kati  ya  usufi  na  sayansi  ya  hadith. 


Kama  ambavyo  ilitajwa  wakati  wa  mjadala  juu  ya  uhusiano  kati  ya 
usufi  na  tafsiri  ya  Qur’an,  lengo  la  kwanza  la  usufi  ni  kutafuta  ukaribu  na 
Mola  na  mwishowe  kumfrkia  Yeye.  Wanafahamu  kuwa  safari  ya  upendo 
mtakatifu  haiwezi  kufanikiwa  ila  kwa  kufuata  nyayo  za  Mtume  aliyebariki- 
wa-rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kwa  hiyo  sufi  humfuata  Mtume  aliye- 
barikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  mambo  yote  na  hufura- 
hia  kutumia  kumbukumbu  za  hadith  ambazo  ndizo  zinazotoa  muongozo 
katika  maneno  na  matendo  yake  ya  mfano. 


Kumfuata  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni 
kuhisi  upendo  wa  hali  ya  juu  kwake  na  kumuweka  mbele  katika  kila  kitu. 
Kuna  aya  nyingi  ndani  ya  Qur’an  ambazo  zinagusia  wajibu  wa  kumpenda 
na  kumtii  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Mifano  madhubuti 
inayohusu  wajibu  wa  mtu  kumpenda  na  kumtii  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  inaweza  kupatikana  katika  vyanzo  vya  hadith  na  wasifu  wa 
Mitume.  Si  tu  kutekeleza  matendo  ya  ibada  na  kuishi  na  watu  vizuri  bali 
pia  kunahusiana  na  kuwa  na  tabia  njema,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndiye  mwanadamu  aliyekuwa  na  maadili  mema 
kuliko  wote  katika  umma  huu.  Katika  kufafanua  na  kuthibitisha  mwenen- 


Usufi  Ni  Nini? 


do  huu  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  juhudi  za  hadith  na 
wasifu  wa  Mitume  ni  vitu  visivyokwepeka. 

Kumbukumhu  ya  maneno  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  yaliyohifadhiwa  kwa  umakini  mkubwa  yapo  mpaka  leo  kwa  msaa- 
da  wa  masimulizi  sahihi  ya  vizazi  vya  waislamu.  Zaidi  ya  haya  maneno 
matukufu  pia  matendo  na  tabia  za  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  zilisimuliwa  na  maswahaba  zake  kwa  upana  zaidi,  na  kupitishwa 
kwenye  vizazi  vilivyofuatia  mpaka  leo  hii.  Ubora  ulioshuhudiwa  kwa  sufi 
wakubwa  wa  mwanzo  ulikuwa  unaendana  na  mwenendo  mwema  wa 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake;  mwenendo  ambao 
kila  muislamu  hana  budi  kujipamba  nao  kadiri  ya  uwezo  wake,  kwani 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alitumwa  kuja 
kuwa  mfano  bora  wa  kuigwa  na  wanadamu  wote.  Wale  ambao  wataweza 
kujipamba  na  mwenendo  wake  watakuwa  ni  watu  wa  kipekee  kutokana  na 
kuyaelewa  kwao  maelekezo  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
na  kuyafanyia  kazi  kwa  umakini  mkubwa  katika  maisha  yao  yote.  Ukweli 
kwamba  sufi  wanajitahidi  kuwaongoza  watu  katika  uelekeo  huu  wa  Mtume 
kutokana  na  mafundisho  yao  ya  kinadharia  na  kivitendo  unatosha  kuthibi- 
tisha  kuwa  wao  wakati  wote  wanafanya  mambo  kulingana  na  Sunnah. 

Mwenendo  bora  wa  sufi  ni  taswira  ya  mwenendo  na  tabia  za  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kama  zilivyowafikia  katika  kumbukum- 
bu  za  hadith.  Ukizingatia  haya  utaona  kwamba  matendo  na  mwenendo 
wa  sufi  wa  kuigwa  ni  udhihirisho  wa  maneno  na  mwenendo  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kwa  maneno  mengine 
tunaweza  kusema  kwamba  kutokana  na  kujipamba  kwao  na  mafundisho 
yaliyopo  katika  hadith,  sufi  wanakuwa  ni  wenye  kueneza  mafundisho  ya 
Mtume  katika  nyakati  na  sehemu  mbalimbali. 

Hata  kabla  ya  usufi  kujitokeza  kama  fikra  ya  kielimu  sufi  na  wanachu- 
oni  wa  hadith  walikusanya  vitabu  vilivyopewa  jina  la  kitabuz-Zuhd  (Kitabu 
cha  kujizuia),  kitabu  ambacho  ni  kama  daraja  lenye  kuunganisha  usufi  na 
sayansi  ya  hadith. 

Kwa  upande  mwingine  wachaji  mungu  wa  kiislamu  waliikuza  fani  ya 
hadith  kwa  kuweka  ufafanuzi  wa  hadith  mbalimbali  kulingana  na  maana 
za  kiroho.  Na  ingawa  wanachuoni  kwa  ujumla  wanakataa  uwezekano 
wa  ufafanuzi  wa  namna  hii  lakini  baadhi  ya  sufi  wanatoa  hoja  kwamba 
iliwezekana  kwa  mtu  kupokea  hadith  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kutokana  na  msukumo  na  amri  yake 
ya  kiroho.  Kutokana  na  mtazamo  huu  hayo  yote  yanaweza  kutokea  kwa 
kupitia  ufunuo  wa  kiroho. 


Katika  historia  ya  elimu  ya  kiislamu  tunawakuta  wanachuoni  wengi 
wa  kisufi  kama  vile  Hakim  Tirmidhi  na  Kalabadhi,  watu  ambao  walitoa 
kazi  zao  katika  fani  ya  hadith  na  usufi.  Pia  kuna  wapokezi  wengi  wa  had- 
ith  ambao  walikusanya  kazi  zao  kulingana  na  dhana  ya  usufi.  Kwa  mfano 
Imam  mkubwa  kama  Bukhari  -  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 

-  ambaye  alikusanya  hadith  nyingi  na  ambaye  kazi  zake  zinachukuliwa 
kama  maandiko  muhimu  ya  kiislamu  baada  ya  Qur’an  tukufu,  alikuwa  na 
kawaida  ya  kuiandika  kila  hadith  aliyokuwa  ameiweka  kichwani.  Kabla  ya 
kuiandika  hadith  hiyo  alikuwa  akiswali  rakaa  mbili  kwa  ajili  ya  kumuomba 
Mola  ampe  ilham  juu  ya  usahihi  wa  hadith  ambaye  anataka  kuiandika. 
Ni  baada  ya  dua  nzito  na  ufunuo  wa  kiroho  ndipo  alipokuwa  akiingiza 
kwenye  kazi  zake  hadith  aliyokuwa  ameipata'®.  Pia  inasemekana  kwamba 
Ahmad  Ibn  Hambal  ambaye  ni  mwanachuoni  mwingine  mkubwa  wa  had- 
ith  alichukua  hadith  tatu  moja  kwa  moja  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akiwa  ndani  ya  ndoto.''’ 


d.  Usufi  na  sheria  ya  kiislamu  (fiqh) 

Kwa  kawaida  neno  fiqh  linamaanisha  kufahamu,  kuelewa  na  kutam- 
bua.  Katika  nyakati  za  mwanzo  za  uislamu  nenofiqh  lilikuwa  likijumuisha 
aina  zote  za  elimu,  za  kidunia  na  kiroho,  na  mtu  ambaye  alikuwa  amebobea 
katika  elimu  alikuwa  akiitwa  faqih,  wakimaanisha  alim  au  mwanachuoni. 
Kwa  maana  hii  faqih  alikuwa  ni  mtu  aliyekuwa  na  utambuzi  juu  ya  hekima 
mbalimbali  zinazomhusu  kiumbe  na  vitu  vingine,  pia  aliyekuwa  na  uwezo 
wa  kutambua  na  kufahamu  haki  na  wajibu  wake  katika  dini.  Kwa  namna 
hii  Imam  Abu  Hanifa  anaitafsiri/igh  kama  “...ufahamu  wa  mtu  juu  ya  vitu 
vinavyomnufaisha  na  kumdhuru  kwa  kuzingatia  misingi  ya  dini”. 

Lengo  la  elimu  hii  ilikuwa  ni  ‘kumfahamu  Mola’,  ufahamu  ulio 
muhimu  kwa  ajili  ya  furaha  ya  mwanadamu.  Hivyo  baadae  kazi  za  Abu 
Hanifa  juu  ya  mada  za  itikadi  zilikusanywa  na  wanafunzi  wake  chini  ya 
kichwa  cha  habari  “al-Fiqhu’l-Akbar”,  au  fiqh  kubwa  kuliko  zote’.  Katika 

15.  Angalia  Ibn  Hajar,  Hady  al-Sari  Miiqaddima  Fathul-Bari,  uk.  489;  Ibn  Hajar, 
Taghlig  al-Taliq,  Toleo  la  421. 

16.  Angalia  MaynjM  manuscript  110a-112b. 

_ 


Usufi  Ni  Nini? 


siku  za  mwanzo  za  uislamu  neno  fiqh  lilikuwa  linamaanisha  hivyo.  Kadiri 
siku  zilivyokuwa  zinaenda  wakati  elimu  ya  kiislamu  ilipokuwa  ikipa- 
nuka,  nenofiqh  lilipata  maana  yake  ya  kiistilahi  na  wanachuoni  wa  kifiqh 
wakaanza  kuweka  pembeni  mijadala  ya  kiitikadi  na  kimaadili  kutoka  kati- 
k^fiqh  na  kubakiza  matumizi  yake  katika  masuala  ya  kivitendo  na  kisheria. 
Na  leo  hii  maana  hii  ndio  inayotumika  katika  kutafsiri/iqh. 

Usufi  huhusisha  elimu  ya  vitu  vinavyowanufaisha  na  kuwadhuru  wan- 
adamu.  Kwa  kuongezea  katika  uhusiano  wake  na  nyanja  ya  epistemolojia 
katika  fiqh,  elimu  ya  kisufi  inahusiana  na  masuala  ya  kidini  ya  ndani  na 
nje.  Fiqh  inatufahamisha  juu  ya  mahitaji  ya  nje  na  ndani  katika  mada  za 
dini  za  kivitendo  kama  vile  udhu,  swala  za  faradhi,  kufunga  na  kadhalika. 
Kwa  upande  wa  usufi,  unatoa  elimu  kwa  kuzingatia  mahitaji  ya  ndani;  yani 
kuusafisha  na  kuutakasa  moyo  ili  kumuandaa  mtu  kuweza  kuishika  elimu 
na  ufunuo  unaohusiana  na  utekelezaji  wa  matendo  haya.  Hivyo  mwenendo 
wa  kisufi  unafanya  kazi  kama  mahala  pakuzingatia  usafi  wa  moyo  wakati 
wa  kuyatekeleza  matendo  haya.  Kutokana  na  hili  pia  usufi  umeitwa  “fiqh  ya 
ndani”  {^l-fiqh  al-batin)  au  “fiqh  ya  utambuzi”  {zl-fiqh  al-wijdani),  haya  ni 
kutokana  na  kubeba  kwake  misingi  ya  kiroho  na  kiini  cha  fiqh. 

Hakuna  shaka  kwamba  lengo  kuu  la  sayansi  ya  fiqh  ni  kuhakikisha 
kuwa  matendo  yote  ya  ibada  yanatekelezwa  katika  ubora  fulani  ambao 
utapelekea  yakubalike  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Ubora  huu  utawe- 
za  kupatikana  kwa  kutokana  ukomavu  ya  kiroho  unaopiganiwa  katika 
usufi.  Kwa  msingi  huu  fiqh  na  usufi  ni  vitu  vinavyotegemeana;  kwani 
malengo  makuu  ya  usufi  ni  kumfanya  muumini  afikie  katika  uhalisia  wa 
kimetafizikia  na  kiroho  kwa  kupitia  matendo  na  tabia  za  nje  amhazofiqh 
imezielezea  kuwa  ni  wajibu.  Kuyaweka  katika  matendo  masharti  ya  fiqh 
hakuwezi  kuzaa  matunda  yanayotarajiwa  bila  ya  kufikia  kwenye  ukomavu 
wa  kiroho  na  kimaadili  ulioelekezwa  na  usufi. 

Kwa  mfano  katika  swala  za  kila  siku  sayansi  ya  fiqh  inaelezea  masharti 
yake  ya  nje  kama  vile  twahara  na  kuswali  kwa  kufuata  utaratibu  unaokuba- 
lika.  Cha  zaidi  ni  kwamba/’qh  inaonyesha  ulazima  wa  nia  ambayo  yenyewe 
ni  sharti  la  ndani.  Lakini  wakati  inafanya  hayo  haijishughulishi  mno  na 
kutoa  ufafanuzi  juu  ya  masharti  ya  kiroho  ya  swala  kama  vile  kuutakasa 
moyo  dhidi  ya  kujiona  na  wivu,  hata  kama  haya  yatakuwa  muhimu  katika 
ukamilifu  wa  swala  na  masharti  yake  ya  nje.  Usufi  hupangilia  masharti  ya 
ndani  ya  swala  na  kujaribu  kuyaunganisha  na  masharti  ya  nje.  Kwa  kuwa 
fiqh  ni  tawi  la  Shariah  na  ni  muhimu  kwa  waumini  wote  kuifuata,  kimsingi 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

hudhibiti  vipengele  vya  nje  vya  dini,  vipengele  ambavyo  ni  wajibu  kwa 
wanadamu.  Vyovyote  iwavyo  usafi  wa  moyo  wakati  wa  kutekeleza  wajibu 
huu  ndio  utakaopelekea  kukubalika  kwake  mbele  ya  Mola. 


Wanachuoni  wa  fiqh  wametoa  hukumu  za  kidini  ambazo  zinadhibiti 
matendo  yote  ya  ibada  na  mahusiano  ya  kijamii  kama  vile  ndoa,  talaka, 
biashara  na  adhabu.  Wao  huzifanyia  uchunguzi  na  kuzipangilia  hukumu 
hizi.  Na  sufi  nao  hutoa  nafasi  ya  kimaadili  na  kiroho  juu  ya  hukumu  hizi  na 
husisitiza  juu  ya  umuhimu  wa  hali  ya  kiroho  anayotakiwa  kuwa  nayo  mtu 
wakati  wa  kuzitekeleza.  Na  si  chochote  kingine  tofauti  na  Qur’an  tukufu 
kinachowasukuma  sufi  katika  suala  hili;  kwani  Qur’an  ndio  na  kwanza  na 
ya  mbele  katika  kutoa  msisitizo  juu  ya  vipengele  vya  kiroho  vya  matendo 
ya  ibada. 


Bila  shaka  yote  haya  hayamaanishi  kuwa  sufi  hawaipi  umuhimu 
sayansi  ya  fiqh;  wala  haimaanishi  kuwa  wao  hawapendi  kujishughulisha 
katika  masomo  ya  hukumu  za  kiislamu.  Kinyume  chake  watu  wakubwa 
katika  usufi  pia  walikuwa  ni  wanachuoni  wakubwa  katika  fani  za  masomo 
ya  kivitendo  likiwemo  hili  lafiqh.  Kwa  mfano  katika  suala  hili  tunaweza 
kutaja  majina  ya  Ghazzali,  Ibn  Arabi,  Rumi,  Imam  Rabbani,  and  Khalid 
Baghdadi. 


Wale  wanaoshindwa  kutambua  ukweli  uliomo  katika  hukumu  za 
kidini  na  uhalisia  wa  kiroho  wanadai  kuwa  kuna  tofauti  kubwa  kati  ya 
sayansi  ya  fiqh  na  usufi.  Ukweli  ni  kwamba  kuna  mifano  dhahiri  juu  ya 
suala  hili  katika  historia  ya  dini.  Tukizingatia  uhusiano  kati  ya  wanachuoni 
wa  kweli  wa  fiqh  na  sufi  wakubwa  tutaona  kuna  mambo  mengi  yanayot- 
hibitisha  uhusiano  wake.  Huwa  kunatokea  kutofautiana  na  mabishano  kati 
ya  wajinga  ambao  wanajiona  kuwa  wana  elimu  kubwa  katika  fiqh  na  wale 
sufi  wasio  waaminifu  ambao  wanajichukulia  kuwa  wako  katika  ukamilifu 
wa  kiimani. 


Usufi  Ni  Nini? 


Tlitawaonyesha  Ishara  zetu  katika  upeo  wa  mbali 
na  katika  nafsi  zao  wenyewe  mpaka  iwabainikie 
kwamba  haya  ni  kweli.  Jel  Haikutoshi  kwamba 
Mola  wako  Mlezi  kuwa  Yeye  ni  Shahidi  wa  kila  kitu?” 
(Fussilat,  53). 


2.  USUFI  NA  SAYANSI  ASILIA 

Sayansi  asilia  ambayo  mafunzo  yake  ya  msingi  yanashikilia  kuwa 
utambuzi  wa  milango  ya  fahamu  ndio  unaokubalika  katika  kumpatia 
mwanadamu  elimu  na  taarifa  zake  za  kisayansi  zinazalishwa  katika  maz- 
ingira  ya  maabara,  kwa  juu  inawezekana  kuonekana  kuwa  haihusiani  na 
usufi.  Lakini  uhalisia  wa  mambo  si  hivyo. 

Shughuli  yoyote  ya  kisayansi  ambayo  inalenga  katika  kuelewa  hekima 
na  uhalisia  wa  viumbe  na  uwepo  wa  asili  hufikia  mahali  ambapo  ndipo 
metafizikia  inapoanzia;  na  hapa  ndipo  ambapo  sayansi  asilia  na  usufi 
vinakutana.  Usufi  huzama  na  kuvumbua  siri  na  hekima  za  viumbe  vyote  na 
ulimwengu  wa  kimetafizikia  kwa  ujumla.  Huwaongoza  wanadamu  katika 
kufikia  daraja  la  kumfahamu  Mwenyezi  Mungu  na  ulimwengu  kwa  namna 
yenye  kushawishi,  kuaminika  na  bora  zaidi.  Kwa  kifupi  usufi  humpeleka 
mtu  kwenye  ulimwengu  wa  uhalisia. 

Sayansi  asilia  huzingatia  ulimwengu  wa  kimwili  na  unaoonekana.  Vitu 
vilivyogunduliwa  kwa  kupitia  elimu  ya  sayansi  ashia  huwa  ni  ubora  ulio- 
wekwa  katika  vitu  hivyo  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Haya  yanamaani- 
sha  kuwa  kila  kinachogunduliwa  katika  ulimwengu  huu  wa  kimwili  huja 
kama  ushahidi  juu  ya  nguvu  na  utukufu  wa  Muumba.  Kutokana  na  nukta 
hii  tunaweza  kusema  kuwa  sayansi  asilia  hutusaidia  kutambua  vyema  miu- 
jiza  ya  uumbaji  wake. 

Kwa  upande  mwingine  uislamu  huchunguza  mambo  pamoja  na 
vipengele  vyake  vya  kiroho  na  kimetafizikia.  Sayansi  asilia  ya  leo  imet- 
hibitisha  ukweli  huu.  Kha  uvumbuzi  kathca  dunia  hii  hufungua  mlango 
wa  kimetafizikia  kuelekea  kwenye  mambo  mapya  yasiyofahamika  na  hui- 
pelekea  akili  ya  mwanadamu  kufikia  kwenye  ulimwengu  usio  na  mwisho. 
Mwanadamu  huanza  kwa  milango  yake  ya  fahamu  na  mwishoni  hupelekwa 
kwenye  uhalisia  wa  ndani  wa  kimetafizikia.  Haya  hasa  yanahusika  katika 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

zama  zetu;  sayansi  imeleta  maendeleo  ya  hali  ya  juu  kiasi  cha  kukutana  uso 
kwa  uso  na  metafizikia.  Kwa  sahabu  hii  nadharia  za  wayakinifu  wa  zamani 
ambao  walijaribu  kuficha  uhalisia  kwa  sasa  zimepoteza  nafasi  yake.  Kwa 
mfano  nadharia  ya  Lavoisier  juu  ya  uhifadhi  wa  molekuli/maada,  ambayo 
ilichukuliwa  kuwa  mwiko  katika  karne  iliyopita,  kwa  sasa  imepoteza 
mashiko  kwa  wanachuoni  wengi.  Vile  vile  ‘kanuni  ya  umilele  wa  maada’ 
ambayo  ilikuwa  miongoni  mwa  mambo  yaliyokuwa  yakileta  uhasama  kati 
ya  wanafalsafa  na  dini,  haikuweza  kupata  tena  watu  walioiunga  mkono. 
Kwa  sasa  hata  sayansi  inapendekeza  nadharia  kuwa  maada  si  kitu  cha 
muhimu  bali  ni  kitu  cha  bahati  mbaya.  Na  suala  kwamba  maada  ni  nishati 
kandamizo  limetokana  na  kuvunjwa  kwa  atomi  na  kupata  chembe  chembe 
ndogo,  na  imefahamika  kuwa  tunachokiita  ‘maada’  kiuhalisia  ni  nishati 
ambayo  imewekwa  katika  namna  fulani.  Kwa  kuongezea  ni  kwamba  gun- 
duzi  nyingi  za  kisayansi  hasa  katika  nyanja  za  fizikia,  kemia,  baiolojia  na 
falaki,  zinathibitisha  mambo  mbalimbali  yahusuyo  asili  ya  vitu,  mambo 
ambayo  tayari  yamekwisha  tajwa  katika  maandiko  ya  dini,  ya  kwanza  na 
ya  mbele  yakiwa  ni  Qur’an  tukufu. 

Ugunduzi  mpya  katika  jeni  za  mwanadamu  unaashiria  kuwa  kfla 
mwanadamu  ana  aina  fulani  ya  mfumo  wa  kipekee;  huu  ni  mfano  mmoja 
miongoni  mwa  mingine  mingi  yenye  kuthibitisha  asili  ya  uumbaji  mtakati- 
fu.  Katika  kutoa  shukurani  juu  ya  hili  msomi  na  mshairi  wa  dola  wa  uth- 
mainiyya  wa  karne  ya  19  aliyeitwa  Ziya  Pasha  alisema: 


Ninamtukuza  Yeye  ambaye  ustadi  wake  huvifanya  vichwa  viwe  sikivu, 

Na  ambaye  utukufu  wake  humfanya  mwenye  hekima  kuwa  dhalili... 

Tokea  mwanzo  wa  uislamu  waislamu  walikuwa  wakifundishwa  na 
walikuwa  wakifahamu  udhaifu  wa  ndani  wa  uwezo  wa  mwanadamu 
ukilinganisha  na  maajabu  ya  ustadi  mtakatifu.  Na  pia  uwezekano  kuwa 
mwishoni  mwa  dunia  gunduzi  hizo  za  kisayansi  zitaweza  kukaribia  daraja 
la  miujiza  si  siri  kwao.  Kwani  kila  ugunduzi  mpya  wa  kiislamu  unamsu- 
kuma  mwanadamu  kutambua  uwezo  wake  mbele  ya  ustadi  mtakatifu  wa 
Mwenyezi  Mungu  ambaye  hekima  yake  ya  hali  ya  juu  ndiyo  inayompelekea 
kuyafahamu  mambo.  Udhaifu  huu  ndio  ambao  Ziya  Pasha  anauleta  mbele 
pale  anaposema: 

Akili  ndogo  haziwezi  kuelewa  hekima  hizi  takatifu; 

Kwani  mizani  yake  haiwezi  kupima  uzito  mkubwa  kiasi  hiki. 


Usufi  Ni  Nini? 


Usufi  hutafakari  juu  ya  viumbe  vyote  ili  kutambua  siri  za  kimetafizikia 
zilizojificha  katika  uwezo  wao;  Upeo  wa  sayansi  asilia  huweza  kujibu  mas- 
wali  yao.  Muunganiko  huu  unapelekea  kuonyesha  uhusiano  chanya  usiop- 
ingika  kati  ya  usufi  na  sayansi  asilia. 

Ukweli  ni  kwamba  Qur’an  tukufu  inatutaka  tutafakari  juu  ya  siri 
nyingi  na  hekima  katika  uumbaji.  Kwa  mfano  aya  ya  Qur’an  ifuatayo  inal- 
igusia  suala  hili  kwa  kusema: 


“Tutawaonyesha  Ishara  zetu  katika  upeo  wa  mbali  na  katika  nafsi  zao 
wenyewe  mpaka  iwabainikie  kwamba  haya  ni  kweli.  Je!  Haikutoshi  kwam- 
ba  Mola  wako  Mlezi  kuwa  Yeye  ni  Shahidi  wa  Idla  kitu?”  (Fussilat,  53). 


Neno  “upeo”  katika  aya  hii  linaashiria  ulimwengu  huu  ambao  anaishi 


mwanadamu.  Na  maneno  “miongoni  mwao  wenyewe”,  yanaashiria  heki- 
ma,  mafunzo  na  siri  zilizomo  kwenye  vipengele  vya  kibaiolojia  na  kiroho 
ndani  ya  mwanadamu. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  katika  Qur’an  yake  tukufu  anagusia 
umuhimu  wa  kuuchunguza  ulimwengu  huu  na  hivyo  kutafakari  juu  ya 
dalili  zake  zilizopo  kwenye  viumbe  vyake.  Katika  suala  hili  tunaweza  kutaja 
baadhi  ya  aya  zifuatazo: 

“Je!  Hawatembei  katika  ardhi  ili  wapate  kuwa  na  nyoyo  zao  za  kuz- 
ingatia,  au  masikio  ya  kusikilia?  Kwani  hakika  si  macho  yanayo  pofuka, 
lakini  zinazo  pofuka  ni  nyoyo  ziliomo  vifuani.”  (al-Hajj,  46). 

“Na  hatukuziumba  mbingu  na  ardhi  na  vilivyomo  baina  yake  kwa 
mchezo.  Hatukuviumba  hivyo  ila  kwa  Haki,  lakini  wengi  wao  hawajui.” 
(ad-Dukhan,  38-39). 

Na  tukizingatia  uumbaji  wa  mwanadamu,  Qur’an  tukufu  inagusia 
kwamba  kama  ilivyo  kwa  viumbe  wengine  uumbaji  wa  mwanadamu  ume- 
jikita  katika  malengo  maalum  na  utafikia  kikomo  kama  ilivyotajwa  katika 
tamko  lifuatalo: 


o 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Je!  Mlidhani  ya  kwamba  tulikuumbeni  bure  na  ya  kwamba  nyinyi 
kwetu  hamtarudishwa?”  (al-Muminun,  II5). 


Tokea  kwenye  hatua  ya  chini  mpaka  ya  juu  katika  uumbaji  kuna  udhi- 
hirisho  wa  wazi  juu  ya  ustadi  mtakatifu  katika  kila  chembe.  Usufi  unalenga 
kuwafahamisha  watu  juu  uhalisia  wote  huu,  uhalisia  ambao  mwanadamu 
ndiye  kitovu  chake.  Katika  kuongezea  kwenye  kipengele  hiki  cha  kinad- 
haria,  pia  usufi  unalenga  katika  kumkomaza  muumini  kidini  na  kiroho 
kwa  kupitia  mafunzo  kadhaa  kama  vile  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  na  tafakuri  nyingine  za  kiroho.  Hivyo  usufi  umebeba  maelekezo 
ya  kinadharia  na  kivitendo. 


Katika  maandiko  ya  Qur’an  kuna  aya  ambazo  zinaita  katika  kuz- 
ingatia  hekima  zilizopo  kwenye  ulimwengu  wa  kimwili  na  kila  wakati 
Qur’an  inauliza  maswali  ili  kuonyesha  msisitizo.  Ingawa  msisitizo  huu 
unaweza  kuonekana  unahusiana  na  hali  ya  kimwili  juu  ya  maswali  hayo, 
lakini  hayahusiani  na  hayo  pekee.  Kwa  sababu  hiyo  katika  maswali  yetu 
ili  tufahamu  hekima  juu  ya  vitu  vinavyoonekana  tunahitaji  methodolojia 
ya  hali  ya  juu  zaidi  ya  yanayopatikana  katika  sayansi  asilia.  Ukweli  huu 
unadhihirisha  hitajio  la  mtu  juu  ya  kuboresha  hali  yake  ya  kiroho  katika 
moyo  wake  ili  kuweza  kupokea  hali  hii  ya  kiroho.  Katika  kutoa  uwezekano 
huo  kwa  wanadamu,  hapo  ndipo  usufi  unapochukua  nafasi  yake.  Kama  ili- 
vyogusiwa  hapo  kabla,  kanuni  maarufu  ya  kisufi  inauchukulia  ulimwengu 
huu  kama  udhihirisho  wa  majina  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Hivyo 
kila  kiumbe  katika  dunia  hii  ni  muujiza  wa  ustadi.  Tunaweza  kuendelea 
na  kujaribu  kuandika  vitabu  vingi  ili  kuelezea  asili  na  uhalisia  wa  mambo 
yanayoonekana  ni  ya  kawaida  katika  maisha  ya  kha  siku;  lakini  bado  tut- 
ashindwa  kutoa  picha  kamhi.  Kwa  mfano  pindi  swala  anapokula  jani  la 
forosadi  ili  kuzalisha  maski,  na  nondo  wa  hariri  naye  hula  jani  hilo  hilo 
ili  kuzalisha  hariri.  Ulimwengu  unaotuzunguka  unaingia  kwenye  miujiza 
na  dalili  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu;  vyote  vikiwa  kwenye  upeo  wetu 
ingawa  sisi  hatutengi  muda  wa  kutosha  ili  kuweza  kutafakari  vizuri  mambo 
hayo.  Pindi  mtu  atakapotazama  kwa  lengo  la  kupata  funzo  katika  majani 
yenye  ukijani,  maua  yaliyochanua  na  mti  wenye  kutoa  matunda,  na  pia 
atakapotafakari  juu  ya  namna  ambavyo  mimea  hii  inapata  rangi,  harufu  na 
ladha  yake  kutoka  kwenye  ardhi,  basi  mtu  huyo  hawezi  kukosa  kustaajabu 
juu  ya  utukufu  na  nguvu  ya  ustadi  mtakatifu.  Usufi  unawahamasisha  watu 
kuutazama  uumbaji  mzima  kwa  macho  yao  ili  kupata  mazingatio.  Matokeo 
yake  sufi  wanaamini  kuwa  hakuna  kilichoumbwa  hapa  dunia  bila  sababu. 


bila  malengo,  hukumu  wanayoithibitisha  kwa  kuzipeleka  nyoyo  zao  kwe- 
nye  malengo  hayo  hayo. 

Kama  ilivyo  kwa  Qur’an  tukufu  na  mwanadamu,  ulimwengu  ume- 
kuja  ili  kudhihirisha  majina  matukufu  ya  Mwenyezi  Mungu.  Mtu  anaweza 
kusema  kuwa  sayansi  zote  asilia  zinalenga  katika  kudhihirisha  hekima  ya 
Mwenyezi  Mungu  na  kanuni  zinazouongoza  ulimwengu  mzima,  mambo 
ambayo  kimsingi  ni  udhihirisho  wa  majina  matukufu  ya  Mwenyezi  Mungu, 
kama  ambavyo  imekwishaelezewa.  Cha  kushangaza  ni  kwamba  sayansi 
zote  asilia  na  wanasayansi  wengi  wameshindwa  kutambua  na  kutafakari 
juu  ya  mambo  haya;  kama  ambavyo  wale  waliokomaa  kiroho  na  kimaadili 
wangeliweza  kupata  siri  na  hekima  za  uumbaji  nyoyoni  mwao,  jambo 
ambalo  kiufahamu  linazidi  upeo  wa  sayansi  asilia.  Usufi  umeweza  kuvuka 
mipaka  hii  ambayo  sayansi  asilia  imeshindwa  kuvuka  na  hapa  ndipo  vitu 
hivi  viwili  vinaposhikamana. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


sufi  ndio  ulioifanya  fasihi  ya  waturuki 
iwepo  na  kisha  kuikuza  na  kuikomaza. 


3.  USUFI  NA  FASIHI 


Usufi  unaendesha  mafunzo  yake  ya  kiroho  ndani  ya  moyo  na  sufi 
nayo  huyaweka  mambo  haya  mazito  na  utambuzi  unaoingizwa  nyoyoni 
mwao  katika  namna  mbalimbali  za  kifasihi,  ikiwemo  ushairi  na  nathari. 
Katika  kuzihuisha  tafakuri  na  mafunzo  haya  kwa  njia  ya  maneno,  sufi 
wamekuwa  wakizishughulisha  akili  zao  kwa  karne  nyingi  na  kuacha  kazi 
nyingi  za  sanaa  zisizo  za  kawaida  na  zenye  manufaa  makubwa.  Mchango 
mkubwa  wa  sufi  umemsaidia  mwanadamu  kidogo  kidogo  kufikia  hali 
nzuri  kwa  kupaza  sauti  zao  ili  kutoa  hisia  zenye  kuvutia  zilizopo  ndani  yao. 

Katika  historia  ya  fasihi  ya  kituruki  kuna  desturi  iitwayo  ‘Fasihi  ya 
tekke,  fasihi  ambayo  ina  asili  ya  kidini  na  ambayo  ilianzia  kwenye  majum- 
ba  (tekkes)  of  kanuni  za  kisufi.  Mtindo  wa  lugha  katika  fasihi  ya  Tekke 
unatofautiana  kuanzia  kwenye  wepesi  na  moja  kwa  moja  mpaka  kwenye 
kusisimua  na  hata  kufundisha.  Alama  za  kidini  na  kiroho  zimeingizwa 
katika  zao  la  desturi  hii.  Munacat  na  Nat  ni  aina  mbili  maarufu  za  mashairi 
katika  fasihi  ya  Tekke.  Suala  la  msingi  katika  Nat  ni  upweke  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  (tawhid)  na  kujikinga  kwake,  wakati  Munacat  ni  neno 
lenye  kuwakilisha  upendo  na  shauku  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake.  Licha  ya  jambo  hili  kuonekana  tofauti  lakini  aina 
zote  za  fasihi  ya  Tekke  zinawahamasisha  watu  kuboresha  viwango  vyao  vya 
uchamungu,  kuzibembeleza  na  kuzituliza  nyoyo  zao  zenye  shauku;  na  pia 
zinalenga  katika  kuzisafisha  dhidi  ya  madhambi  na  kupuuzia  mambo,  na 
hivyo  kujenga  mapenzi,  mshikamano  na  amani  ndani  ya  jamii. 


Tokea  nyakati  za  msukosuko  wa  uvamizi  wa  Mongol,  Mashairi  ya 
Yunus  Emre  yalikuwa  yakiwaongoza  na  kuwatuliza  watu  mpaka  leo  hii. 
Kwa  kupitia  mashairi  yao  na  aina  nyingine  za  fasihi,  Sufi  wametoa  huduma 
kubwa  katika  kuisambaza  dini  katika  vizazi  vilivyokuja  na  kuhuisha  sifa  za 
kiroho  na  kimaadili.  Khoja  Ahmed  Yesevi,  Haci  Bayram  Veli,  Eshrefoglu 
Rumi  na  Aziz  Mahmud  Hudayi  ni  baadhi  ya  watunzi  wa  kisufi  ambao  si 


Usufi  Ni  Nini? 


tu  walichangia  katika  kuiendeleza  fasihi  ya  kiislamu  ya  Uturuki,  bali  pia 
waliwaongoza  waumini  kutokana  na  zao  la  fasihi  yao. 

Kutokana  na  desturi  ya  zamani  au  fasihi  ya  Diwan  ilikuwa  imebeba 
kazi  za  mashairi  yaliyokuwa  yameandikwa  katika  mfumo  wa  mizani  ili- 
yoitwa  aruz,  na  yalikuwa  katika  mtindo  wa  kisanaa  wa  hali  ya  juu.  Licha 
ya  ukweli  kwamba  imebeba  vipande  vizuri  vya  sanaa  ya  mashairi,  lakini 
sehemu  kubwa  ya  fasihi  ya  Diwan  imebeba  ushairi  wa  vina  uliozama  katika 
mawazo  ya  kisufi.  Mawazo  ya  ushawishi  wa  kisufi  juu  ya  fasihi  ya  Diwan 
si  ya  kushangaza,  kwani  mtu  anaweza  kukuta  ndani  yake  mifano  mingi  ya 
uwakilishi  wa  kiroho  wa  kiislamu,  huku  ukiwa  umewekwa  katika  mtindo 
mzuri. 

Kila  aina  ya  shairi  katika  fasihi  ya  Diwan  hugusia  kipengele  maalum 
cha  dini.  Kwa  mfano  Munacat  zinahusiana  na  upweke  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu;  na  hasa  zile  zilizoandikwa  na  washairi  wa  kisufi  zime- 
jawa  na  shauku  ya  kiroho.  Vile  vile  kwa  upande  wa  Nat  ambayo  mada  yake 
kuu  ni  kuhusu  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake, 
hapa  huwa  mtu  anajawa  na  mapenzi  juu  ya  Mtume.  Kwa  mfano  Fuzuli 
anaonyesha  shauku  yake  kubwa  juu  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  katika  mistari  ifuatayo  kutoka  katika  kazi  yake  maarufu  ya  Su 
Kasidesi  (Shairi  la  maji),  ambapo  anagusia  njia  ya  maji  yatiririkayo: 

Maisha  yao  yote,  wakigonga  vichwa  vyao  kwenye  jabali  moja  baada  ya  jingine, 

lli  kufikia  kwenye  ardhi  aliyotembelea,  kama  mzururaji,  maji  yakitiririka. 

Matokeo  yake  chini  ya  ushawishi  na  msukumo  mkubwa  uliotokana  na 
usufi,  sufi  wengi  wakubwa  kama  vhe  Rumi,  Fuzuli,  Naili,  Nabi,  Nahifi  and 
Sheikh  Galib,  waliweza  kutoa  kazi  za  sanaa  zenye  kuvutia. 


Yote  haya  yanaonyesha  maendeleo  ya  kiroho  kutokana  na  aina  zote  za 
sanaa.  Vipengele  vya  kisufi  vya  kiroho  na  kimaadili  vilivyopo  kwenye  kazi 
za  fasihi  vimewezesha  ladha  ya  sanaa  ya  mashairi  iflkie  nyoyo  za  jamii. 
Katika  kuthibitisha  suala  hili  mwanachuoni  mkubwa  wa  Kituruki  aitwae 
Nihad  Sami  Banarli  anasema,  “Usufi  ndio  ulioifanya  fasihi  ya  Kituruki 
iwepo  na  kisha  kuikuza  na  kuikomaza”.  Ushawishi  mkubwa  ulioletwa  na 
usufi  katika  kazi  za  fasihi  pia  unaweza  kuonekana  katika  kazi  za  washairi 
ambao  hawakuwa  na  uhusiano  na  usufi.  Kwa  mfano  Nabi  alikuwa  mshairi 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ambaye  mara  nyingi  aliandika  kuhusiana  na  mada  zisizokuwa  za  kidini, 
ingawa  hakuweza  kujizuia  kuandika  kuhusiana  na  nat.  Shairi  la  kwanza 
lililompelekea  Tevfik  Fikret  kuwa  maarufu  lilikuwa  katika  munacat. 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  binafsi 
aliwashawishi  waumini  waboreshe  ujuzi  wao  katika  sanaa  na  aliwata  wata- 
fakari  juu  ya  uwepo  wa  mwanadamu.  Hasa  alifahamisha  juu  ya  ushawishi 
wa  ushairi  katika  moyo  na  ubongo.  Kutokana  na  hadith  iliyosimuliwa  na 
Aisha  -  Mwenyezi  Mungu  awe  radhi  naye,  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  aliwaagiza  maswahaba  zake  wajenge  mimbar  maalum  kwa 
ajili  ya  mshairi  aliyeitwa  Hassan  ibn  Thabit  ndani  ya  msikiti  wake.  Hassan 
alikuwa  akikaa  katika  mimbar  hii  na  kutoa  majibu  ya  kiushairi  dhidi  ya 
mashairi  yaliyoandikwa  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake.  Kuhusiana  na  Hassan  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alisema,  “Mwenyezi  Mungu  anamuunga  mkono  Hassan  kwa  kupitia 
Roho  takatifu  hali  ya  kuwa  Hassan  anamlinda  Mjumbe  wake”  (Tirmidhi 
,  Adab,  70;  Abu  Dawud,  Adab,  87).  Kutokana  na  ukweli  kwamba  Jibril  - 
amani  iwe  juu  yake  -  yuko  pamoja  na  mshairi  Hassan  hili  linaashiria  kuwa 
kama  msanii  huyu  ataamua  kuandika  kitu  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu 
basi  atapokea  ufunuo  mtakatifu  na  ithibati  juu  ya  kile  anachokifanya. 


Usufi  Ni  Nini? 


Vitu  muhimu  katika  sanaa  ya  wanadamu  vimefin- 
yangwa  na  usufi;  vinawakilisha  taswira  ya  usafi 
wa  wanadamu,  umakini  na  ufahamu  wao  katika 
hali  mbalimbali.  Kama  ambavyo  inaonekana  katika  histo- 
ria,  sanaa  ya  wanadamu  ina  nafasi  kubwa  katika  kujenga 


ustaarabu. 


4.  USUFI  NA  SANAA 

Kazi  za  sanaa  na  mifano  dhahiri  juu  ya  uzito  wa  kiroho  na  umakini 
katika  mambo  mazito.  Mwishoni  kila  sanaa  ya  mwanadamu  itakuwa  ni 
picha  ya  frkra  na  hisia  zilizo  ndani  ya  mwanadamu.  Usafi  wa  kisanaa  na 
kisanifu  wakati  wote  huenda  sambamba  na  undani  wa  kiroho. 

Vitu  muhimu  katika  sanaa  ya  wanadamu  vimefinyangwa  na  usufi; 
vinawakilisha  taswira  ya  usafi  wa  wanadamu,  umakini  na  ufahamu  wao 
katika  hali  mbalimbali.  Kama  ambavyo  inaonekana  katika  historia,  sanaa 
ya  wanadamu  ina  nafasi  kubwa  katika  kujenga  ustaarabu.  Matokeo  yake 
mataifa  yaliyokuwa  yameendelea  kiustaarabu  katika  kipindi  kilichopita 
yalikamilisha  mafanikio  haya  si  tu  kutokana  na  siasa,  uchumi  na  jeshi,  bali 
pia  yalitokana  na  sayansi  na  sanaa.  Historia  ya  uislamu  imejawa  na  mifano 
ya  maendeleo  kama  haya.  Hapa  hatuwezi  kuelezea  kwa  kina  juu  ya  mambo 
ya  kiroho  yaliyopatikana  katika  aina  nyingi  za  sanaa.  Badala  yake  tutasi- 
mamia  katika  maelezo  kwa  ufupi  juu  ya  mambo  ya  kiroho  yanayoonekana 
katika  aina  kadhaa  za  sanaa. 


a.  Musiki 


Uislamu  haukafazi  uendelevu  wa  sifa  zilizo  ndani  ya  mwanadamu; 
badala  yake  huziweka  katika  utaratibu  mzuri.  Kama  ilivyo  kwa  aina 
nyingine  za  sanaa  zenye  kuvutia;  muziki  nao  ni  moja  wapo  ya  aina  hizo 
ambayo  kwa  kupitia  kwayo  tunaweza  kudhihirisha  baadhi  ya  sifa  zilizomo 
ndani  ya  mwanadamu.  Kama  ilivyo  kwa  aina  nyingine  za  sanaa  mtu  hawezi 
kuukubali  wala  kuukataa  muziki  bila  ya  masharti  yoyote. 


Sufi  wanatambua  ushawishi  mkubwa  wa  muziki  juu  ya  mwanadamu 
na  hivyo  wanaitumia  sanaa  hii  kwa  ajili  ya  utukuzo,  kama  ambavyo 
imegusiwa  katika  kanuni  za  msingi  za  uislamu.  Wanaoendesha  muziki 
kwa  maslahi  ya  akhera  na  wanafanya  maudhui  yake  na  maagizo  yake 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

yafikie  roho  ya  mwanadamu  na  si  nafsi  yake.  Hivyo  sufi  wanakubali  na 
kutumia  aina  ya  muziki  ambao  unakubabana  na  kanuni  hizi  za  msingi, 
na  wanakataa  na  kukataza  aina  zote  za  muziki  ambazo  zinachochea  katika 
kumpoteza  mwanadamu. 


Kwa  hakika  pindi  utakapoendeshwa  kwa  nia  njema,  ama  ukiwa  katika 
aina  ya  utumiaji  wa  ala  za  muziki  au  ukiongozwa  na  mashairi  ya  vina  yenye 
vionjo  vya  gazel,  kaside  na  ilahi,  hapa  muziki  utakuwa  umechukua  nafasi 
kubwa  katika  kupandisha  imani  ya  mwanadamu,  kwani  utakuwa  unamu- 
ingizia  fikra  na  ladha  ya  akhera.  Kwa  utaratibu  huu  muziki  huleta  manufaa 
makubwa.  Kwa  mfano,  utaongeza  utii  kwa  msikilizaji,  utamfanya  amkum- 
buke  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  utamfanya  awe  makini  na  madhambi, 
utamuingizia  moyoni  mwake  fikra  safi  na  baraka,  nakadhalika.  Hasa  pale 
muziki  utakapokuwa  umewekwa  katika  muda  muafaka,  wakati  ambapo 
mtu  atakuwa  katika  hali  ya  kiroho  itasaidia  kumuweka  mtu  katika  hali 
nzuri  ya  kiroho.  Kutokana  na  manufaa  yake  katika  akili  ya  mwanadamu 
Sufi  wamekuwa  wakiutumia  muziki  kwa  miaka  mingi  pamoja  na  njia 
nyingine  chanya.  Kutokana  na  athari  yake  katika  dini  sufi  waliuweka  muzi- 
ki  katika  tawi  la  muziki  wa  kiislamu  na  zaidi  ukaitwa  ‘muziki  wa  kisufi’. 


Pia  hatuna  budi  kusema  kuwa  hakuna  makubaliano  ya  moja  kwa 
moja  ya  kuukubali  au  kuukataa  muziki  kwa  sufi.  Wakati  kuna  baadhi  ya 
sufi  wanaokataa  moja  kwa  moja  matumizi  ya  muziki  kama  njia  moja  wapo 
katika  mafunzo  ya  kiroho,  kuna  wengine  ambao  wanasema  kuwa  muziki 
unaweza  kutumika  kwa  nia  hii  pale  ambapo  masharti  kadhaa  yatafuatwa. 
Kwa  mfano  wanakataza  matumizi  ya  ala  za  muziki  zenye  nyuzi  lakini 
wanaruhusu  matumizi  ya  madufu  ambayo  uhalali  wake  umepatikana 
katika  historia  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  aliwaruhusu  maswahaba  zake  watumie  ala  hizo  katika  baadhi  ya 
sehemu  kama  vile  katika  vita  ili  kuwaamsha  askari  wa  kiislamu. 


Ili  kujizuia  na  majadiliano  yasiyoisha  juu  ya  suala  hili  itatosha  kuhiti- 
misha  kuwa  matumizi  ya  sauti  nzuri  ya  mwanadamu  yanakubalika  ndani 
ya  mipaka  ya  uhalali  katika  dini.  Inaweza  hata  kusemwa  kuwa  kuuku- 
bali  muziki  wa  namna  hii  kunapendekezwa  na  waislamu  wengi.  Ni  kweli 
kwamba  adhana  ya  muadhdhin  iliyotolewa  kwa  sauti  nzuri  ina  mguso 
mkubwa  kwa  wasikilizaji.  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliz- 
ingatia  jambo  hili  wakati  wa  kumchagua  mtu  kwa  ajili  ya  kuwaita  waumini 
katika  swala.  Wakati  waislamu  walipokuwa  wanajadiliana  juu  ya  njia  sahihi 
ya  kuwaita  waumini  katika  swala  za  faradhi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 


Usufi  Ni  Nini? 


na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliota  ndoto  ambayop  ndani  yake  aliambiwa 
maneno  ya  adhana.  Ingawa  kwanza  aliwataarifu  Abdullah  ibn  Zayd  na 
Omar  ibn  Khattab  -  Radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yao  -  juu  ya 
adhana,  lakini  hakuwapa  maswahaba  hawa  wakubwa  jukumu  la  kuisoma. 
Kinyume  chake  Bilal  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ndiye 
aliyepewa  jukumu  hili,  jambo  ambalo  mtu  anaweza  kusema  kuwa  sauti 
yake  imara  na  nzuri  ilichukua  nafasi  kubwa  katika  uteuzi  wake;  jukumu 
hili  alilitekeleza  katika  kipindi  chake  chote  alichokuwa  hai. 

Baada  ya  kuyasema  hayo,  hatuwezi  kusema  kuwa  muziki  unasababi- 
sha  ushawishi  chanya  pekee  kwa  wanadamu.  Pia  isingelikuwa  sahihi  kuu- 
kataa  muziki  moja  kwa  moja  wakati  ukweli  ni  kwamba  unatumika  mno 
katika  zama  zetu  katika  kuwapotosha  watu. 

Kisa  kifuatacho  kinatupatia  mbinu  ya  ujumla  ya  uislamu  katika  kuuen- 
dea  muziki  kwa  njia  bora.  Khoja  Misafir  ambaye  ni  mfuasi  wa  Bahauddin 
Naqshbandi  anasema,  “Nilikuwa  mhudumu  wa  Bahauddin  na  pia  nili- 
kuwa  nikipenda  sana  muziki  kwa  wakati  huo.  Wakati  fulani  nilikusanyika 
pamoja  na  wafuasi  wake  wengine  huku  tumeshikilia  mikononi  baadhi  ya 
ala  za  muziki,  tuliamua  kupiga  muziki  mbele  ya  mwalimu  wetu  ili  tuweze 
kufahamu  namna  anavyolichukulia  suala  hili.  Hivyo  tukatekeleza  mpango 
wetu  mbele  yake.  Mwalimu  wetu  hakutuzuia  kufanya  vile  alisema,  “Hatu- 
fanyi  hivi...lakini  pia  hatukatazi”. 

Mtazamo  wa  Naqshbandi  unamaanisha  kuwa  waumini  hawana  budi 
kuelewa  na  kuwa  makini  juu  ya  muziki;  kwani  unaweza  kutumika  vibaya 
na  kumpelekea  mwanadamu  kupotea.  Tukirudi  kwenye  usufi  ni  kwamba 
hakuna  budi  kuchukua  hatua  madhubuti  wakati  wa  kuuendea  muziki,  hasa 
katika  zama  hizi.  Kama  ambavyo  tunaweza  kuona  katika  baadhi  ya  makun- 
di  yanayojinasibisha  na  usufi,  maudhui  ya  usufi  yasipotoshwe  kwa  kuimba. 

b.  Usanifu  majengo 

Kwa  hakika  moja  wapo  ya  kazi  za  sanaa  zinaweza  kuonekana  kwa 
wingi  na  ambazo  zinathibitisha  ushawishi  wa  usufi  ni  usanifu  majengo. 
Usanifu  majengo  unatokana  na  mchanganyiko  wa  hesabu,  jiometri  na 
uwezo  wa  kiroho  wa  wanadamu,  vitu  ambavyo  huchanganywa  kwa  utulivu 
katika  chungu  kimoja.  Kwa  upande  mwingine  tunaweza  kusema  usanifu 
majengo  unawakhisha  uwezo  wa  mtu  wa  kiakili  na  kiroho  ambao  ume- 
hamishiwa  kwenye  vitu  halisi  kama  vile  mawe  na  mbao. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Usufi  ulikuwa  na  ushawishi  mkubwa  katika  usanifu  wa  kiislamu.  Kwa 
mfano  tunaweza  kuliona  hili  wazi  katika  msikiti  wa  Suleiman  na  majengo 
yanayouzunguka.  Kwa  kutazama  usanifu  huu  wa  majengo  kwa  jicho  la 
kisufi  tutagundua  kuwa  msingi  wa  uislamu  umejikita  ndani  yake.  Kuvutia 
kwake  katika  macho  kunaendana  na  imani  iliyowakilishwa  kwa  vipengere 
vilivyopo  katika  kila  sehemu  ya  msikiti.  Kilichobuniwa  kwa  ustadi  zaidi 
ni  kuba  yake  ya  katikati  na  vinavyoizunguka,  kuba  ambayo  kuanzia  kwe- 
nye  msingi  mpaka  juu  tunaweza  kuona  alama  iliyogawanyika  gawanyika 
ambayo  inawakilisha  moja  (Wahid);  kuba  hii  ndiyo  alama  kuu  ya  jengo. 
Mpangilio  wa  kuba  ya  katikati  pamoja  na  nyingine  ni  waajabu  mno,  kwani 
unawakilisha  kanuni  ya  kisufi  ‘umoja  ndani  ya  mgawanyiko,  mgawanyiko 
ndani  ya  umoja’.  Hivyo  msikiti  wa  Suleiman  umebeba  safu  za  alama  za 
kiroho  kwa  namna  yenye  kuvutia,  na  ni  mfano  wenye  kuonyesha  kuhama 
kutoka  kwenye  wingi  kwenda  kwenye  ‘moja’  tukufu,  na  kinyume  chake.  Na 
namna  unavyoakisi  visomo  vya  Qur’an  tukufu  na  dua  mbalimbali  zinaz- 
otekelezwa  ndani  ya  msikiti,  pia  kuba  hiyo  hiyo  inamuashiria  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kazi  yake  ya  kusambaza 
ujumbe  mtakatifu  kwa  wafuasi  wake. 


Msikiti  huu  wa  kipekee  kinadharia  ni  makutano  ya  vipawa  na  uwezo 
wa  mwanadamu.  Utulivu  uliofinyangwa  na  kuwa  utukufu  katika  mtindo 
mzuri  umepelekea  kuwepo  kwa  makumbusho  makubwa  ya  usanifu  wa 
majengo  wenye  kuvutia.  Pamoja  na  minara  yake  yenye  kuvutia  ikielekea 
angani,  msikiri  umekuwa  kama  mja  mtiifu  ambaye  amejisalimisha  kwa 
kunyanyua  mikono  yake  huku  akimuomba  Mola  wake. 

Pia  mandhari  ya  ndani  ya  msikiti  wa  Suleiman  inaakisi  ushawishi 
mkubwa  juu  ya  roho  ya  mwanadamu.  Wageni  wengi  wa  dini  mbalimbali 
wanaonyesha  kuvutiwa  kwao  na  mandhari  ya  msikiti  huu  na  namna  nyoyo 
zao  zinapopata  utulivu  pindi  wanapokuwa  ndani  yake.  Ilisimuliwa  kuwa 
msikiti  huu  ulijengwa  kutokana  na  maagizo  yaliyopatikana  katika  ndoto 
ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 


Tofauti  na  misikiti  kama  wa  Suleiman  ambayo  ilijengwa  ili  kudumu 
mpaka  siku  ya  mwisho,  pia  kuna  aina  mbalimbali  za  taasisi  za  kisufi  kama 
vile  shule  za  madaruwesh,  Nyumba  za  mapumziko  na  majiko  ya  umma, 
taasisi  ambazo  zilijengwa  kwa  ajili  ya  kukuza  mandhari  ya  kiroho  katika 
miji  ya  waislamu  kwa  namna  tofauti  tofauti.  Majengo  mengi  ya  aina  hii 
makubwa  kwa  madogo  yanaonyesha  hali  ya  kupita,  wepesi,  udhalili  na 
staha.  Yalijengwa  kutokana  na  matumizi  yake,  inamaanisha  kuwa  yalikuwa 


Usufi  Ni  Nini? 


yakitosha  kuendeshea  mafunzo  ya  kisufi;  hivyo  yamekuwa  mbali  na  kuon- 
yesha  hali  ya  utukufu  kutokana  na  kujengwa  kwake  kwa  nia  ya  kutumika 
kwa  muda  mfupi.  Cha  zaidi  ni  kwamba  majengo  haya  yote  yanadhihirisha 
imani  ya  kiislamu  iliyo  ndani  ya  usanifu  wa  majengo. 

c.  Kaligrafia 

Kaligrafia  ya  kiislamu  au  husn-i  hat  ni  sanaa  ya  kuandika  herusi  za 
Qur’an  tukufu  kwa  mkono  kulingana  na  utaratibu  wenye  kuleta  mvuto 
mkubwa  mbele  ya  macho.  Kwa  maneno  mengine  kaligrafia  ya  kiislamu 
inawakilisha  usanii  wa  hali  ya  juu  ambao  ulipatikana  kutokana  na  juhudi 
halali  za  kutaka  kuiandika  Qur’an  tukufu  katika  namna  nzuri  yenye  kuvu- 
tia.  Katika  historia  nzima  ya  uislamu  majumba  ya  sufi  na  mashule  yao 
yamekuwa  mbele  katika  kukuza  kaligrafia.  Maduara  ya  sufi  wakati  wote 
yamekuwa  yakiunga  mkono  sanaa  hii  na  wamefadhili  wanakaligrafia 
wazuri  ambao  waliweza  kupata  nafasi  nzuri  katika  taasisi  za  kisufi  kwa 
ajili  ya  kukuza  ujuzi  wao  na  kuongezewa  zaidi  elimu  ya  sanaa.  Wakati  huo 
waliweza  kupata  mafunzo  ya  kiroho;  kwani  wakati  wote  moyo  uliotakasika 
umechukuliwa  kuwa  ndio  unaofaa  kwa  mwanakaligrafia  ili  kumuwezesha 
kutokana  na  kipaji  chake  kuzitafakari  herufi  kwa  namna  ambayo  inaweza 
kugusa  nyoyo  za  watazamaji.  Zaidi  ni  kwamba  ukomavu  wa  kiroho  wa 
mwanakaligrafia  ambao  utampelekea  kuwa  mkufunzi  katika  sanaa  ulimta- 
ka  apitie  katika  hali  ngumu  ya  uanagenzi  ili  kuboresha  kiwango  chake 
cha  subira  na  kujisalimisha.  Kutokana  na  hayo  alihitaji  mwanakaligrafia 
aliyekomaa  kiroho  ili  amuige.  Hivyo  kwa  kuzingatia  upekee  huo  tutaona 
kuwa  sanaa  ya  kaligrafia  inahusiana  na  usufi  kwa  ukaribu  mno. 

Uhusiano  kati  ya  kaligrafia  na  usufi  unaweza  kubainika  tunapoangalia 
muandiko  wa  mtu  katili  na  mwenye  hasira;  utaonekana  umepinda  na  kuka- 
tika,  hili  linatokana  na  dalili  za  mahangaiko  ya  kiroho  yaliyo  ndani  yake. 
Lengo  la  usufi  ni  kuifunza  na  kuisafisha  nafsi  na  hivyo  kiuokoa  kutokana 
na  madhara  yake,  haya  hufanywa  kwa  kumuingizia  amani  na  umakini. 
Wanakaligrafia  nao  wanahitaji  amani  na  umakini  wa  namna  hiyo,  kwani 
sanaa  ya  kaligrafia  haishii  tu  kwenye  kuandika  kwa  mkono.  Bali  kimsingi 
ni  fani  inayolenga  kuzitakasa  roho  na  kuzijaza  nyoyo  kwa  hisia  za  kiroho. 

Uimarishaji  wa  kiroho  umeweza  kuandaa  njia  kwa  wasanii  wengi 
wenye  vipaji  katika  kufikia  katika  daraja  la  ukomavu  na  ukufunzi.  Ni  kwa 
kupitia  mafunzo  ya  kiroho  ya  maduara  ya  kisufi  ndio  ikapelekea  watu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wakubwa  wengi  katika  kaligrafia  ya  kiislamu  kama  vile  Sheikh  Hamdul- 
lah,  Karahisari,  Yesarizade  and  Mustafa  Rakim  wakafikia  ukomavu  kama 
huo.  Mfano  ufuatao  umebeba  umuhimu  mkubwa  katika  kuakisi  ushawishi 
mkubwa  wa  usufi  katika  sanaa  za  kiislamu. 


Mwanakaligrafia  mkubwa  aliyeitwa  Karahisari  alikuwa  amepewa 
jukumu  la  kuandika  kaligrafia  kwenye  kuba  ya  msikiti  wa  Suleiman. 
Alifanya  juhudi  kubwa  ili  kuhakikisha  anamaliza  kazi  yake  katika  ubora 
unaohitajika  kadiri  ya  uwezo  wake,  ili  kaligrafia  hizo  ziweze  kubakia 
mpaka  mwisho  wa  msikiti  huo  mtukufu.  Aliifanya  kazi  ile  kwa  umakini 
mkubwa  mno  kiasi  kwamba  mwishoni  akawa  amepoteza  uoni  wa  macho 
yake  yote.  Pindi  ujenzi  wa  msikiti  ulipokamilika  na  kuwa  tayari  kufungulia 
kwa  ajili  ya  kutumiwa  na  watu,  Sultani  wa  Uthmainiyya  Suleiman  alisema, 
“Heshima  ya  kufungua  msikiti  huu  mtukufu  kwa  ajili  ya  matumizi  haina 
budi  kwenda  kwa  msanifu  majengo  mkuu  Sinan  kwa  kukamilisha  jukumu 
la  kujenga  msikiti  huu  wenye  kuvutia”.  Licha  ya  kuwa  mkufunzi  wa  usanifu 
majengo  lakini  pia  alikuwa  mkufunzi  wa  staha.  Mara  moja  Sinan  akakum- 
buka  kujitolea  kwake  muhanga  Karahisari  na  hivyo  kwa  upole  akamjibu 
Sultani  kwa  kusema,  “Mheshimiwa,  mwanakaligrafia  Karahisari  aliyatoa 
muhanga  macho  yake  mawili  alipokuwa  anapamba  msikiti  kwa  kaligrafia 
zake  zenye  kuvutia.  Kwa  maoni  yangu  naona  ingelikuwa  vizuri  umpe  yeye 
heshima  hiyo”.  Sultani  Suleiman  akakubali  na  kumpa  Karahisari  heshima 
hii  ya  kukumbukwa  daima  huku  machozi  yakiwatoka  watazamaji. 

Zaidi  ya  viwango  vyake  vya  sanaa,  ukuzaji  na  uendelezaji  wa  kaligra- 
fia  ya  kiislamu  unachukua  nafasi  kubwa  katika  kipengele  cha  kiroho  cha 
uzuri.  Kwa  mtazamo  huu  unakiliji  wa  Qur’an  tukufu  na  maelezo  ya  wema 
wa  watu  binafsi  na  sifa  za  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
(Hilya-i  Sharifah)  umebeba  ubora  wa  hali  ya  juu  katika  kaligrafia  ya  kiisl- 
amu.  Kulingana  na  desturi  wale  wanakaligrafia  ambao  walithibitisha  ustadi 
mkubwa  katika  kaligrafia  ndio  pekee  wanaopewa  nafasi  ya  kunakili  Qur’an 
tukufu  na  Hilya.  Mwenendo  huu  wenye  kuvutia  ndio  uliopelekea  kazi  za 
kaligrafia  zivutie  nyoyo  na  roho  kwa  kuzishawishi  kwa  upole  ziitikie  amri 
takatifu  ya  “Soma!”. 


Kutokana  na  kuwa  kwake  matokeo  ya  desturi  hiyo  ya  kinadharia  na 
kivitendo  tokea  mwanzo  sanaa  ya  kaligrafia  ilikuwa  ikifundishwa  bure  kwa 
wanafunzi  maalum.  Kila  mwanakaligrafia  anachukulia  huduma  yake  ya 
kufundisha  kaligrafia  kama  sadaka  ya  wajibu  na  kamwe  hawatarajii  malipo 
ya  kifedha  katika  ufundishaji  wake. 


Usufi  Ni  Nini? 


Kwa  ufupi  ni  kwamba  muumini  ambaye  anakubaliana  na  hadith  ifua- 
tayo  hata  kidogo  hawezi  kuacha  kuupenda  uzuri.  Hadith  yenyewe  inasema, 
“Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  ni  mzuri  na  anapenda  uzuri”  (Muslim, 
iman,  147). 

Mtu  hujitahidi  kuonyesha  na  kudhihirisha  uzuri  wake  wa  ndani.  Laki- 
ni  msanii  wa  kiislamu  huwa  na  shauku  ya  kutaka  vipawa  vyake  vibainike 
kulingana  na  misingi  maalum,  bila  shaka  kwa  namna  ambayo  inakuba- 
lika  katika  uislamu  na  hujiepusha  na  mitego  ya  kujivuna  na  kujionyesha. 
Hivyo  aina  zote  za  sanaa  zinazoendeshwa  kwa  kuzingatia  mipaka  ya  uisl- 
amu  huungwa  mkono  na  kulindwa  na  sufi.  Aina  nyingi  za  sanna  ambazo 
zinakubalika  katika  usufi  kutokana  na  ustadi  na  imani  ya  mtu  hufikia 
daraja  la  juu  la  uzuri  kutokana  na  msukumo  wa  kisufi  ulioko  ndani  yake. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Bila  ya  msaada  wa  utambuzi  na  hisia  za  kiroho  mtu 
hawezi  kuingia  kwenye  ulimwengu  wa  uhalisia 
kwa  kupitiafikra  za  kibinadamu  pekeyake. 


5.  USUFI  NA  FALSAFA 


Sayansi  asilia  huchunguza  vitu  halisi  na  uwepo  wake  kimoja  baada 
ya  kingine  na  kujaribu  kuziwakilisha  sifa  zake  kwa  kuzingatia  kanuni  za 
ujumla  na  kuziita  ‘kanuni  za  asili’.  Falsafa  ni  nyanja  ya  kiakili  ambayo 
unahusika  na  ama  kuziunganisha  hizi  kanuni  za  kisayansi  au  kuanzisha 
zaidi  nadharia  za  ujumla;  pia  ni  tawi  la  kujifunza  ambalo  linashughulikia 
kulinganisha  nyanja  mbalimbali  za  kielimu  na  kudhihirisha  undani  wa 
muunganiko  wake. 

Kwa  mtazamo  huu  falsafa  inatambulika  kama  sayansi  ya  sayansi.  Njia 
yake  pekee  ya  kutaka  kufikia  kwenye  ukweli  wa  hali  ya  juu  ni  uwezo  wa 
mwanadamu  wa  kimantiki.  Ingawa  sio  matawi  yote  ya  falsafa  yanayotege- 
mea  kukua  kutokana  na  fikra  za  kibinadamu  kama  ilivyo  katika  tawi  la  fal- 
safa  la  mantiki,  lakini  kwa  ujumla  wake  yote  yanategemea  akfli  kama  njia 
ya  pekee  ya  kutafuta  na  kupata  ukweli.  Falsafa  mantiki  inakwenda  mbali 
zaidi  kiasi  cha  kujipachika  uwezo  wa  kufikiri  wa  kiungu. 


Uislamu  unatambua  akili  ya  kibinadamu  na  kuwa  na  akili  timamu 
kama  sharti  la  msingi  la  kuweza  kuruhusiwa  kutekeleza  mambo  ya  wajibu. 
Lakini  bado  unatambua  udhaifu  wake  katika  kupata  ukweli  wa  mambo, 
ndio  maana  unamtaka  mtu  ategemee  masimulizi  na  mwenendo  wa  kidini 
(naql),  huku  ukitofautiana  na  falsafa  iliyoegemea  upande  mmoja  katika 
kuendea  kwenye  vyanzo  vya  elimu  ya  mwanadamu.  Kutokana  na  uelewa 
wa  kiislamu  na  kiu  ya  kutaka  kufikia  kwenye  ubora  wa  hali  ya  juu,  usufi 
unafuata  uhalisia  wa  kimetafizikia  wa  namna  fulani  ingawa  katika  upande 
wake  wa  kimantiki  unafuata  mwenendo  wa  kidini  na  hauthubutu  kwenda 
nje  ya  mipaka  ya  udhihirisho  wa  kiroho  au  utambuzi  (kashf).  Ukweli 
kwamba  mawazo  ya  kisufi  ya  msingi  yameegemea  kwenye  kanuni  za  kidini 
unalazimu  utambuzi  wa  juhudi  makini  za  kisufi  kutokana  na  kujikita 
kwake  kwenye  mwenendo  wa  kiislamu  wa  masimulizi. 


Usufi  Ni  Nini? 


Ingawa  akili  ya  kibinadamu  imepewa  uhuru  maalum  wa  kuchukua  na 
kutafakari  juu  ya  hekima  ya  mwenendo  wa  masimulizi,  lakini  nafasi  yake 
ya  kujitegemea  katika  kutoa  mwongozo  wa  kiislamu  inaonekana  kutotole- 
wa.  Kutokana  na  sababu  hii  ili  kuufanya  uwezo  wa  mwanadamu  wa  kiman- 
tiki  uwe  wenye  manufaa  uislamu  umeagiza  usahihishwe  kwa  ufunuo,  hivyo 
kudhihirisha  uhalali  wake.  Lakini  bado  jamii  kwa  ujumla  au  watu  wasio  na 
ujuzi  katika  suala  hili  hawatakiwi  kukubali  kila  wazo  linalowajia  kwa  kupi- 
tia  kwenye  utambuzi  wake  wa  kiroho.  Kuweka  kiwango  katika  jambo  hili 
ndio  kanuni  ya  sufi  ambayo  inasema,  “...Utambuzi  wa  kiroho  unapatikana 
kwa  mtu  ambaye  anauhisi  na  si  kwa  wengine”. 

Kwa  njia  yoyote  ile  hakuwezi  kusemwa  kuwa  ukweli  wa  hakika  una- 
tosha  kupatikana  kutokana  na  uwezo  wa  akili  ya  mwanadamu;  kwani  hata 
baada  ya  akili  kukamilisha  utafiti  fulani  lakini  bado  roho  huwa  haitosheki 
na  huendelea  kutafuta  ukweli  zaidi.  Hii  ni  sifa  ya  mwanadamu  ya  asili 
na  ambayo  amezaliwa  nayo.  Kwa  sababu  hii,  karibia  mifumo  yote  yenye 
kutumia  akili  ikiwa  ni  ya  kidini  ama  la,  inautambua  ukweli  huu  ambao 
unauweka  pembeni  uelewa  wa  kimantiki.  Ndio  maana  inafahamika  kuwa 
sehemu  kubwa  ya  mashauriano  ya  kimetafizikia  imejawa  na  falsafa.  Lakini 
kwa  kuwa  hawana  njia  nyingine  zaidi  ya  akili  ya  kibinadamu  katika  jitihada 
zao  za  kusonga  mbele  katika  utafiti  wao,  wanafalsafa  wamejikuta  wapo 
katika  hatari  ya  kukinzana.  Zaidi  ni  kwamba  nyanja  ya  falsafa  ni  yenye 
kurejea,  kwani  kha  mwanafalsafa  huanza  kazi  yake  kwa  kukataa  au  kuka- 
nusha  nadharia  za  wanafalsafa  waliopita  hi  kujitafutia  nafasi  yake  binafsi, 
jambo  ambalo  hoja  za  kulinda  nadharia  mpya  zinakuwa  zimeegemea  ubi- 
nafsi.  Hata  hivyo  kinachotumika  ili  kukamihsha  kazi  hii  ni  kile  kile;  akili 
ambayo  kamwe  haiishi  kuwa  na  kasoro. 

Kwa  hakika  akhi  ya  mwanadamu  ni  kama  upanga  wenye  ncha  mbili; 
mtu  anaweza  kuitumia  kwa  wema  au  ubaya.  Akili  ile  ile  ya  mwanadamu 
ambayo  inamuwezesha  kufikia  katika  daraja  la  ‘mfano  bora  (at-Tin,  4)  pia 
inaweza  kumuangamiza  na  kumpeleka  katika  daraja  la  chini  la  ‘waliopotea’ 
(al-Araf,  179).  Haya  yanamaanisha  kuwa  akili  ya  mwanadamu  haina  budi 
kufuata  kile  kinachotokana  na  ufunuo.  Pindi  akili  itakapokuwa  chini  ya 
usimamizi  wa  ufunuo  itamuongoza  mwanadamu  kuelekea  kwenye  uon- 
gofu;  na  pale  itakapoweka  pembeni  uongozi  wa  ufunuo  itampelekea  mtu 
kuangamia.  Hivyo  ili  kupata  radhi  za  Mola  ni  jambo  la  msingi  kwa  akhi  ya 
mwanadamu  kuongozwa. 

Historia  imekuwa  shahidi  wa  udhalimu  mwingi  uliofanywa  kwa  kuz- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ingatia  mantiki,  udhalimu  huu  umepelekea  kutekelezwa  mauaji  makuhwa 
hila  ya  kuhisi  majuto  hata  kidogo,  kwani  watekelezaji  wa  mauaji  haya  wali- 
jichukulia  kuwa  wapo  sahihi  kulingana  na  uwezo  wao  wa  kimantiki.  Kwa 
mfano  Hulagu  Khan  aliwazamisha  katika  maji  ya  Tigris  watu  wasiokuwa 
na  hatia  laki  nne,  na  alilifanya  hili  bila  ya  kuhisi  majuto  hata  kidogo.  Kabla 
ya  uislamu  watu  wa  Makka  walikuwa  wakiwachukua  watoto  wao  wa  kike 
na  kuwazika  huku  wakiwa  hai  licha  ya  makelele  ya  chini  kwa  chini  kutoka 
kwa  mama  zao  ambayo  yaliumiza  nyoyo  zao.  Kukata  kichwa  cha  mtumwa 
hakukuwa  tofauti  na  kukata  kuni;  na  waliliona  hili  kama  haki  yao  ya  asili. 
Na  wao  pia  walikuwa  na  akili  na  walikuwa  wakifikiria  kama  sisi,  jambo 
ambalo  hata  hivyo  lilikuwa  kama  meno  ya  gurudumu  linaloelekea  katika 
upande  mwingine  hivyo  kutarajia  uharibifu. 


Haya  yote  yanadhihirisha  hitajio  la  wanadamu  juu  ya  kuongozwa 
na  kuelekezwa  kutokana  na  matamanio  hasi  na  chanya  waliyonayo.  Hata 
hivyo  maelekezo  yatakayotolewa  hayana  budi  kuendana  na  muongozo  wa 
asili;  na  hili  litawezekana  kwa  kupitia  elimu  itokanayo  na  ufunuo,  yani 
muongozo  na  maelekezo  ya  Mitume.  Kinyume  chake  maelekezo  yatakay- 
opingana  na  muongozo  wa  asili  yatapelekea  kwenye  uovu. 


Kwa  kuwa  wanafalsafa  wanajaribu  kukielezea  kila  kitu  kwa  kutumia 
akili  basi  hawawezi  kujiongoza  wao  wenyewe  kuelekea  kwenye  njia  ya 
haki  achilia  mbali  jamii  yao.  Hata  hivyo  kama  uwezo  wa  kibinadamu  wa 
kimantiki  ungelikuwa  unatosha  kumuongoza  mwanadamu  katika  njia  ili- 
yonyooka  basi  taasisi  ya  utume  na  kujitokeza  kwa  Mitume  kusingelikuwa 
na  ulazima.  Kutokana  na  mtazamo  huu  akili  inaendelea  kuhitaji  uongozi 
wa  ufunuo. 


Kutokana  na  kutambua  udhaifu  wa  akili  ya  kibinadamu  baadhi  ya 
wanafalsafa  walijaribu  kutafuta  njia  nyingine  za  kutafuta  ukweli.  Mmoja 
wapo  alikuwa  mwanafalsafa  wa  kifaransa  aliyeitwa  Henry  Bergson  (aliye- 
fariki  1941),  ambaye  badala  yake  alichukulia  hisia  za  kibinadamu  kama  njia 
za  kiepistemolojia  za  kufikia  kwenye  ukweli.  Suala  hili  linaendana  na  kile 
sufi  walichokiita  ‘matokeo  ya  ndani’  (sunu-hat-  i  qalbiyya),  wakimaanisha 
kuutumia  moyo  kama  njia  ya  kupata  elimu  ya  kweli.  Bergson  anadai  kuwa 
itakuwa  si  sahihi  kukataa  ukweli  wa  matokeo  ya  ndani  baada  ya  kupokea 
namna  fulani  ya  mafunzo  ya  kiroho  kwa  kipindi  fulani.  Anadai  kwamba 
kimantiki  si  sahihi  kupinga  uwepo  wa  ufahamu  kutoka  moyoni  wakati 
ufahamu  huu  ambao  ndio  unaohusika  katika  usufi,  upo  katika  hali  tofauti 
ambayo  inaondoa  uchanganuzi  wote  wa  kinadharia.  Ukweli  huu  unaas- 


Usufi  Ni  Nini? 


hiria  kuwa  ni  sehemu  ndogo  tu  ya  falsafa  ndio  inayokaribiana  na  fikra 
za  kidini  na  kiroho.  Kwa  upande  mwingine  wanafalsafa  wengi  hawakub- 
ali  njia  yoyote  ya  kiepistemolojia  katika  kupata  ukweli  zaidi  ya  uwezo  wa 
mwanadamu  wa  kimantiki,  huku  wakitumia  masaa  mengi  katika  siku 
kupotoshana  wenyewe  kwa  wenyewe.  Kinyume  na  hali  ya  mparaganyiko 
katika  falsafa,  Mitume  na  watu  wema  ambao  ndio  warithi  wao  sahihi  wao 
wamejengeka  katika  utaratibu  na  utambuzi  unaotokana  na  ufunuo.  Hivyo 
Mitume  na  watu  wema  wakati  wote  hukubaliana  wenyewe  kwa  wenyewe. 

Ghazzali  ambaye  ni  muislamu  aliyekuwa  na  uwezo  mkubwa  wa 
kufikiri  anasema,  “Pindi  nilipomaliza  uchunguzi  na  uchanganuzi  wangu 
juu  ya  nyanja  ya  falsafa  nilifikia  muafaka  kuwa  nyanja  hii  isingeliweza 
kutoa  majibu  ya  kuridhisha  juu  ya  mahitaji  yangu.  Ndigundua  kuwa  akili 
ya  kibinadamu  peke  yake  haiwezi  kuelewa  kila  kitu  na  kwamba  si  wakati 
wote  ingelishindwa  kujaribu  kufunua  pazia  lililofunika  upande  wenye 
kuonekana  katika  vitu”.  Katika  kufafanua  maneno  ya  Ghazzali  Necip  Fazil 
Kisakiirek  anaongezea,  “Kwa  kuwa  huyu  mwenye  uwezo  mkubwa  wa 
kufikiri  ambaye  aliitwa  ‘ushahidi  wa  uislamu’  alifanikiwa  kuweka  pembeni 
aina  zote  za  muelekeo  wa  kimantiki  na  kisayansi  na  kuanza  kuegemea  kwe- 
nye  elimu  ya  kweli,  alidokeza  kuwa,  ‘...suluhisho  la  kweli  ni  kutafuta  hifa- 
dhi  katika  imani  ya  Mtume  wa  Mitume;  yote  yaliyobakia  ni  aina  fulani  ya 
udanganyifu  na  kiini  macho.  Na  akili  si  chochote  bali  ni  mpaka  tu!’,  Hivyo 
kichwa  hiki  kizuri  kikasimamia  katika  maswali  yake  yote  na  kikapata 
hifadhi  chini  ya  imani  ya  Mtume  wa  Mitume,  na  pia  kikagundua  mambo 
yasiyo  na  mwisho”  (Vetile  r  Ordusundan,  uk.  213). 

Katika  kuthibitisha  hili  ni  kwamba  mtu  anaweza  kufikia  katika  kiwan- 
go  fulani  cha  uhalisia  wa  mambo  kutokana  na  uwezo  wenye  mipaka  wa 
akili  yake;  lakini  ni  vipi  uwezo  huo  utaweza  kudhihirisha  uhalisia  wote? 
Je  hakuna  uhalisia  mwingine  nje  ya  huo?  Ingawa  falsafa  hujaribu  kutafuta 
majibu  ya  maswali  ya  kimetafizikia  lakini  haitoi  majibu  yenye  kuridhisha 
juu  ya  maswali  hayo.  Lakini  kwa  kuwa  usufi  unatofautiana  sana  na  falsafa 
katika  kujiegemeza  katika  chanzo  cha  ufunuo  mtakatifu,  hapo  mtu  ataweza 
kupata  majibu  ya  maswali  haya  yenye  kusumbua. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ndiye  aliyemuumba  mwanadamu  na  Yeye 
ndiye  anayejua  zaidi  asili  yake,  mahitaji  yake  na  mipaka  yake.  Hili  linapele- 
kea  ufunuo  mtakatifu  kuwa  wa  lazima  kwa  ajili  ya  akili  ya  kibinadamu 
kutokana  na  shauku  yake  kubwa  ya  kutaka  kufahamu  ukweli  wa  mambo. 
Nje  ya  mpaka  unaoweza  kufikiwa  na  akili  ya  mwanadamu  kuna  ulimwen- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

gu  mwingine  ambao  hudhihirisha  uhalisia  wake  katika  moyo  katika  hali  ya 
ufunuo  au  utambuzi  wa  kiroho.  Kwa  hiyo  kufikia  kwenye  ulimwengu  wa 
uhalisia  usio  na  mipaka  hakuwezekani  bila  ya  msaada  wa  kiroho. 


Usufi  Ni  Nini? 


ufahamu  si  kutazama  bali  kufumbua  hekima  na 
siri. 


G.  ELIMU  YENYE  MANUEAA 

Pindi  ufahamu  wa  kawaida  unapopatikana  na  kupenya  kwenye  vina 
vya  utambuzi  makini  basi  hufikia  kwenye  kiwango  cha  ufahamu  wa  hali  ya 
juu  au  hekima  (irfan).  Mtu  mwenye  ufahamu  mkubwa  (arij)  ni  yule  mwe- 
nye  utambuzi  juu  ya  siri  na  hekima  za  mambo  matakatifu  ambayo  yame- 
jikita  katika  moyo  wake  kama  ufahamu.  Kwa  wepesi  tunaweza  kusema 
arij  ni  yule  mwenye  irfan.  Mtu  ambaye  ni  mjuzi  katika  nyanja  za  kawaida 
za  elimu  hufahamika  kama  mwanachuoni  ingawa  hajihusishi  na  mambo 
ya  kiroho,  lakini  bado  hawi  arij.  Elimu  waliyonayo  watu  kama  hao  imet- 
wama  mahali  kama  elimu  iliyoandikwa  kwenye  vitabu.  Hali  hii  inaweza 
kulinganishwa  na  mbegu  iliyopo  ghalani;  haiwezi  kuota  hali  ya  kuwa  ipo 
mbali  na  udongo.  Kwa  kuwa  imewekwa  mbali  na  moyo  elimu  hiyo  haiwezi 
kumfikisha  mtu  kwenye  utambuzi  wa  kweli.  Hivyo  elimu  ya  namna  hiyo 
imeitwa  ‘elimu  ya  vitabu’  au  ‘elimu  ya  kalallahu’. 

Hata  hivyo  bila  shaka  elimu  za  aina  zote  zina  manufaa  kama  zitatu- 
mika  vizuri.  Lakini  tukizingatia  furaha  ya  kweli  na  uongofu  wa  mwan- 
adamu  katika  dunia  hii  na  kesho  akhera,  kuzingatia  vipengele  vya  nje  vya 
sayansi  hakutoi  suluhisho  la  kudumu.  Katika  kuziba  pengo  hili  uislamu 
umedokeza  vipengele  vya  sayansi  vya  kiroho  na  kuagiza  vitumike  katika 
njia  nzuri  na  yenye  kuleta  manufaa  kwa  wanadamu  wote,  na  visije  kutu- 
mika  kwa  malengo  mabaya.  Hivyo  katika  suala  hili  uislamu  umeleta  neno 
‘elimu  yenye  manufaa’  (al-ilmu’n-nafi),  neno  ambalo  linafufua  mambo  ya 
nje  ya  sayansi  ya  mwanadamu  kutoka  kwenye  mtazamo  ulio  nje  ya  uwezo 
wa  mwanadamu. 


Marehemu  Mahir  Iz  anahamasisha  juu  ya  udhaifu  wa  elimu  ya  say- 
ansi  ambayo  imekosa  kipengele  cha  kiroho.  Suluhisho  pekee  la  kuondoa 
udhaifu  huu  ni  kupata  mafunzo  ya  kiroho.  Iz  anasema,  “Ni  vigumu  kuweka 
kwa  pamoja  vipengele  vidogo  vya  elimu  ya  kawaida  katika  namna  nzuri. 
Kwa  hiyo,  nimefikia  kwenye  muafaka  kuwa  ingawa  sihitajiki  kujitoa  kwe- 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

nye  mambo  ya  kisayansi  lakini  elimu  ya  kweli  na  ukweli  unapatikana  chini 
ya  usimamizi  wa  mwalimu  aliyebobea  katika  masuala  ya  kiroho.  Hii  ndio 
sababu  iliyonifanya  baada  ya  kupata  ishara  ya  kiroho  nikaamua  kuwa 
mfuasi  wa  mwalimu  wetu  Sami  Efendi”  (Yillarin  Izi,  uk.  396). 


\J 


Ukomavu  wa  ndani  unaopatikana  mwishoni  mwa  barabara  ya  kiroho 
hupandisha  utambuzi  wa  binadamu  mpaka  kwenye  upeo  wa  juu  zaidi  ya 
ule  wa  sayansi  za  dhahiri,  na  upeo  huu  huitwa  kwa  jina  la  marifah;  mtu 
huweza  kufikia  upeo  huu  kwa  kutumia  njia  maalum  za  matendo  ya  kiroho. 
Hata  kama  mwanachuoni  atakuwa  mkubwa  kiasi  gani,  pindi  atakapofikia 
katika  utambuzi  wa  juu  kiasi  hicho  ataweza  kutambua  udhaifu  wake,  hivyo 
atakuwa  ameponywa  kutokana  na  ugonjwa  wa  kujivuna.  Huwa  amejawa 
na  hisia  za  shauku  na  udhaifu  mbele  ya  upeo  ambao  humpelekea  kutam- 
bua  uhalisia  usio  na  mipaka.  Akitafakari  kwa  umakini  zaidi  atagundua 
kuwa  kufahamu  jambo  sio  tu  kuangalia  vipengele  vya  nje  vya  kitu  husika. 
Bali  ni  kufumbua  siri  zhizopo  ndani  ya  uumbaji  wake  mkubwa  na  mwis- 
honi  kutambua  hekima  ya  uumbaji  wake. 


Rumi  anatoa  maelezo  mazuri  juu  ya  umuhimu  wa  kuwa  na  ufahamu 
mtakatifu  kwa  ajili  ya  kupata  furaha  ya  nje  kwa  mwanadamu  kwa  kupitia 
ishara  za  mafumbo,  na  anaonyesha  matokeo  mabaya  yanayowangojea  wale 
wasioingia  kwenye  njia  yake  ya  utambuzi.  Mwanasarufi  anapanda  katika 
boti.  Anaanza  kuongea  na  mwenye  boti  katika  hali  ya  kuridhika  kabisa, 
na  anaendelea  hivi  katika  safari  yake  yote.  Muda  baada  ya  muda  anamuu- 
liza  mwenye  boti  maswali  juu  ya  maelezo  ya  kina  ya  sarufi.  Kila  mara 
mwenye  boti  akikiri  kuwa  hafahamu  majibu  ya  maswali  anayoulizwa  basi 
mwanasarufi  hujisikia  zaidi,  na  kila  mara  anamsikitikia  kwa  kumwambia, 
‘masikitiko  yaliyoje!  Umepoteza  nusu  ya  uhai  wako  katika  ujingal’.  Ingawa 
anaumia  moyo  lakini  kutokana  na  kukomaa  kwake  na  wema  wake  hajibu 
lolote  katika  maneno  mabaya  yanayotolewa  na  mwanasarufi  yule  na  ana- 
ishia  kukaa  kimya.  Huku  mazungumzo  yao  yakiendelea  mara  kunatokea 
gharika  kubwa  na  kujaribu  kulivuta  boti  kuelekea  kwenye  dimbwi  lenye 
kuzunguka  na  lenye  kutisha.  Wakati  abiria  wengine  wakiwa  wameshi- 
kwa  na  hofu  kubwa,  mwenye  boti  anaamua  kumgeukia  mwanasarufi  na 
kumuuliza,  ‘Je  unaweza  kuogelea  mheshimiwa?’  Sura  ya  mwanasarufi 
inadhoofika  na  anasema  kwa  sauti  ya  chini,  ‘Hapana,  siwezi’.  Kisha  mwe- 


Usufi  Ni  Nini? 


nye  boti  anajibu,  ‘Naweza  kuwa  nimepoteza  nusu  ya  uhai  wangu  kwa  kuto- 
jifunza  sarufi...lakini  wewe  rafiki  yangu  umepoteza  uhai  wako  wote  kwa 
kutojifunza  namna  ya  kuogelea.  Lau  kama  ungelijua  kuwa  cha  muhimu 
katika  bahari  si  elimu  ya  sarufi  bali  ni  elimu  ya  kuogelea!’ 

Katika  fumbo  hili  elimu  ya  sarufi  inaashiria  sayansi  za  kidunia  na  za 
dhahiri.  Lakini  elimu  yenye  manufaa  ni  ile  inayokidhi  mahitaji  ya  mwan- 
adamu;  na  hitajio  kubwa  kuliko  yote  kwa  mwanadamu  kimwili  na  kiroho 
ni  kupata  furaha  ya  milele.  Na  hili  linategemea  katika  kupata  radhi  za 
Mola,  jambo  ambalo  hutegemea  imani  thabiti  na  matendo  mema. 

Kisa  hiki  kinatufahamisha  kuwa  utakuja  wakati  ambao  roho  itakuwa 
inakaribia  kuachana  na  mwili  huku  tukiwa  kwenye  kitanda  cha  mauti, 
elimu  pekee  itakayotufaa  hapa  si  ile  isiyo  ya  kiroho  au  isiyo  na  manufaa 
ambayo  itachafua  nafsi  zetu,  bali  ni  elimu  ambayo  itahamisha  ufahamu 
wetu  wa  kawaida  na  kuwa  irfan  na  hivyo  kukidhi  mahitaji  yetu  ya  nje  na 
kutupatia  furaha. 

Kwa  hiyo  kabla  ya  kufikwa  na  mauti  hatuna  budi  kuibadilisha  kila 
aina  ya  elimu  tuliyonayo  ambayo  imetulia  katika  vichwa  vyetu  na  kui- 
fanya  kuwa  elimu  yenye  manufaa,  elimu  ambayo  itaridhiwa  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu.  Katika  kipindi  ambacho  mwili  unakaribia  kurudi  katika 
hali  yake  ya  asili  ambayo  ni  udongo,  vipande  vya  elimu  vhivyoparaganyika 
ambavyo  viliufanya  mwhi  uishi  kwa  raha  havitaendelea  kumsaidia  tena. 
Wakati  huo  tunahitaji  moyo  madhubuti  na  uliotakasika.  Kabla  ya  kifo  kuu- 
fikia  moyo,  moyo  unahitajika  kuondoa  vikwazo  vya  nafsi  na  kuwa  na  moyo 
safi.  Kushindwa  kufanya  hivi  kutapelekea  kufa  maji  katika  bahari  pana  ya 
akhera.  Lakini  wale  ambao  hujiepusha  na  sifa  hasi  kiasi  cha  kuweza  kuiua 
nafsi  chafu  kinadharia.  Watakuwa  wanakaribishwa  kwa  furaha  katika 
maisha  mapya,  maisha  ambayo  yako  mbali  na  madhara  yoyote.  Kanuni  ya 
kisufi  isemayo  ‘Kufa  kabla  ya  kifo’  ni  yenye  kuonyesha  njia  kathca  suala  hili. 
Kuitekeleza  kanuni  hii  kunahitaji  kujichunguza  mwenyewe  wakati  wote. 
‘Jihesabu  kabla  hujahesabiwa’  ni  kanuni  nyingine  ya  kiroho  katika  usufi 
ambayo  inahamasisha  kuangalia  na  kutafakari  juu  ya  matamanio  ya  nafsi 
yasiyo  na  mwisho  na  kujitahidi  kuirekebisha  nafsi  kabla  ya  kufika  katika 
ulimwengu  unaotungoja. 

Mwanachuoni  mmoja  anasimulia  kuwa  siku  moja  “...alimuona  Abu 
Hamid  Ghazzali  akiwa  miongoni  mwa  kundi  lihloehmika  huku  amevalia 
mavazi  yenye  viraka  na  akiwa  amebeba  chungu  cha  maji  kikubwa.  Nika- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

muuliza,  ‘]e  wadhifa  wa  uprofesa  mkuu  katika  chuo  cha  Nizamiya  kili- 
chopo  Baghdad  haukuwa  hora  kuliko  hili?’.  Aliniangalia  machoni  mwangu 
kwa  kitambo  kisha  akasema,  ‘Nipo  hapa  kwa  kuwa  pindi  mwezi  mkamilifu 
wa  furaha  ulipoandama  katika  anga  ya  utashi,  jua  la  tafakuri  lilionyesha 
njia  ya  makutano”  (Muhammad  ibn  Abdullah  al-Hani,  Adah,  uk.  9). 


Kwa  sababu  hii,  aina  muhimu  ya  elimu  ambayo  itamuongoza  mwan- 
adamu  kuelekea  kwenye  furaha  na  uongofu  hapa  duniani  na  kesho  akhera 
ni  elimu  ya  moyoni  ambayo  itampelekea  mtu  kumtambua  Mola  wake. 
Hii  ndio  aina  ya  elimu  ambayo  itampa  mtu  hisia  za  wajibu  wa  kiakili  na 
kiroho  ambapo  kwa  kupitia  hisia  hizi  ataweza  kutekeleza  amali  njema 
kadiri  awezavyo.  Bila  ya  kuwa  na  hisia  hizi  za  umakini  sayansi  itapele- 
kea  kumuangamiza  mwanadamu  ingawa  mwanzoni  ilikuja  kama  msaada 
kwake.  Kwa  hiyo  elimu  yenye  manufaa  inahusiana  na  upeo  mpana  na 
akili.  Bila  ya  elimu  yenye  manufaa  vipengele  vingi  muhimu  katika  say- 
ansi  za  wanadamu  havitatambulika.  Kinyume  chake  vitakuwa  ni  nyenzo 
za  kumpeleka  mtu  kwenye  mwisho  mbaya.  Njia  pekee  ya  kujizuia  na  janga 
hili  ni  kwa  kupitia  ukomavu  wa  ndani  ya  moyo  na  sifa  tukufu  zinazotokana 
na  tunachokiita  ‘elimu  yenye  manufaa’. 

Kuna  uthibitisho  mwingi  wa  watu  kuitumia  na  kuitafsiri  vibaya  elimu 
fulani,  licha  ya  kuelimika  lakini  wanakosa  ukomavu  wa  elimu  yenye  manu- 
faa.  Kwa  mfano  mtu  mwenye  shahada  ya  sheria  anaweza  kuhukumu  kwa 
ukatili  wakati  ukweli  ni  kwamba  alifundishwa  asimamie  haki  na  uadilifu 
kwa  wanadamu.  Vili  vile  mtu  mwenye  shahada  ya  udaktari  anaweza 
kugeuka  na  kuwa  mtu  mwenye  kuua  watu  kikatili  wakati  anatarajiwa 
kuwatibu  watu.  Vile  vile  licha  ya  kuwa  na  elimu  mtawala  anaweza  kuwaon- 
goza  watu  wake  bila  ya  huruma  wala  upendo.  Ingawa  wana  aina  fulani  ya 
elimu  ya  sayansi,  hawa  watu  wanaoitwa  watu  walioelimika  hufanya  uhalifu 
ambao  hata  kwa  watu  wasio  na  elimu  unaonekana  umepitiliza  mipaka. 
Hivyo  Yunus  Emre  anasema: 

Lengo  halisi  la  mtu  kujifunza, 

Ni  kufahamu  ukweli. 

Kama  umejifunza,  lakini  bado  hufahamu, 

Hiyo  ni  jitihada  ya  bure. 


Matokeo  yake  kila  mtu  cha  kwanza  na  cha  muhimu  zaidi  anahitaji 
uelewa  na  undani  wa  elimu  yenye  manufaa,  huku  akiwa  anaendelea  kuji- 
funza  aina  mbalimbali  za  sayansi  ili  aweze  kufanikiwa  katika  mambo  ya 


Usufi  Ni  Nini? 


dunia  na  kesho  akhera,  kimwili  na  kiroho.  Kiuhalisia  ingawa  inaweza  kuwa 
na  manufaa  ya  muda  mfupi  na  ya  nje,  elimu  ambayo  itampelekea  mtu 
kujivuna,  kujiona  na  kujiangamiza  mwenyewe  itakuwa  ni  mzigo  mkubwa 
kwake.  Kwa  sababu  hii  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  wakati  wote  akitafuta  kuwa  na  elimu 
yenye  manufaa  na  kumuomba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amjaalie  kuwa 
elimu  ya  namna  hiyo.  Katika  suala  hili  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiomba  dua  ifuatayo,  “Ewe  Mola! 
Ninakuomba  unijaalie  elimu  yenye  manufaa  kutoka  kwako  na  ninajikinga 
kwako  dhidi  ya  elimu  isiyo  na  manufaa!”  (Muslim,  Dhikr  ,  73).  Pia  kuto- 
kana  na  kuwa  elimu  muhimu  katika  usufi,  elimu  yenye  manufaa  inamaani- 
sha  juhudi  katika  kumfanya  mja  ashikamane  na  uvumilivu,  uchamungu 
na  kuiingiza  imani  moyoni.  Pindi  elimu  ya  muumini  itakapofikia  kiwango 
hiki  cha  ukamilifu  wa  kiepistemolojia  basi  itakuwa  imefikia  daraja  la  mari- 
fah  au  utambuzi  wa  hali  ya  juu. 

Katika  kuelezea  tofauti  hii  ya  elimu  ya  kiroho  Rumi  anasema,  “wana- 
chuoni  wenye  elimu  ya  sayansi  za  dhahiri  wanatambua  ugumu  wa  jiometri, 
falaki,  udaktari  na  falsafa  kutegemeana  na  fani  zao.  Lakini  zote  hizi  ni  elimu 
zilizopo  kwenye  ulimwengu  huu  wenye  kupita,  ulimwengu  ambao  upo  kwa 
kipindi  kifupi  tu.  Elimu  ya  namna  hiyo  haiwezi  kumpandisha  mtu  (miraj) 
mpaka  kwenye  sehemu  iliyopo  juu  ya  mbingu  ya  saba.  Wajinga  ambao  ni 
watumwa  wa  nafsi  zao  hawawezi  kupata  elimu  juu  ya  njia  ya  kuwafikisha 
kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  vituo  vya  kiroho  viiivyopo  kati  yake. 
Watu  wenye  utambuzi  na  hekima  pekee  ndio  watakaoweza  kupata  elimu  ya 
namna  hii;  na  ni  kwa  kupitia  kwenye  nyoyo  zao  na  si  akili  zao”. 

Wale  wasio  na  ukomavu  wa  ndani  wa  elimu  yenye  manufaa  hawawezi 
kufikia  kwenye  ‘uhalisia  wa  kweli’,  hata  kama  watakuwa  hodari  kiasi  gani 
katika  fani  zao.  Ukweli  ni  kwamba  elimu  humuongoa  mwenye  nayo,  na 
baada  ya  hapo  ndipo  ambapo  mwenye  nayo  ataweza  kuihamisha  kutoka 
kwenye  akili  yake  mpaka  kwenye  moyo  wake  iii  kuikomaza  na  kuiweka 
katika  maadili  na  matendo  mema.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema 
yafuatayo  ndani  ya  Qur’an,  “Ametukuka  Mwenyezi  Mungu,  Mfalme  wa 
Haki.  Wala  usiifanyie  haraka  hii  Qur’ani,  kabla  haujamalizika  ufunuo 
wake.  Na  sema:  Mola  wangu  Mlezi!  Nizidishie  ilimu.”  (Taha,  1 14).  Ongeze- 
ko  hili  la  ufahamu  linaashiria  kukua  kwa  daraja  la  mja  la  ukamilifu  wa 
kidini,  daraja  lake  la  uchamungu  na  hofu  yake  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu.  Pia  Qur’an  anasema,  “Na  katika  watu,  na  wanyama,  na  mifugo. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

pia  rangi  zao  zinakhitalifiana.  Kwa  hakika  wanao  mcha  Mwenyezi  Mungu 
miongoni  mwa  waja  wake  ni  wanazuoni.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ni 
Mwenye  nguvu,  Mwenye  kusamehe.”  (al-Fatir,  28).  Katika  suala  hili  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 


aJlII 


lUl 


“Miongoni  mwenu  mimi  ndiye  niliye  katika  daraja  la  juu  la  mcha- 
mungu  na  ndiye  ninayemfahamu  Yeye  zaidi  yenu”  (Bukhari ,  Adab,  72). 

Hivyo  mtu  ambaye  elimu  yake  haijazama  katika  moyo  na  ambayo 
haijampelekea  kumuogopa  na  kumpenda  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
atakuwa  si  mwanachuoni  wa  kweli  katika  maana  halisi  ya  neno  hili,  hata 
kama  wale  wanaomzunguka  watamchukulia  kuwa  mwanachuoni. 

Imam  mkubwa  Ghazzali  anawazungumzia  wale  ambao  wametekwa 
na  sayansi  za  dunia  za  dhahiri  na  kuteketeza  uhai  wao  katika  mambo  yas- 
iyo  na  umuhimu,  pale  anaposema,  “Nitakuonea  huruma  sana  mwanangu 
kama  utashindwa  kuifanya  elimu  yako  ya  thiolojia,  mantiki,  balagha,  ush- 
airi  na  sarufi  kuwa  hekima  na  utambuzi  mkubwa  (irfan).  Kama  ni  hivyo 
basi  hautakuwa  umepata  manufaa  yoyote,  bali  utakuwa  umepoteza  uhai 
uliopewa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  ajili  ya  kumuabudu”. 

Basi  kuna  faida  gani  kuwa  na  elimu  ambayo  haitakusaidia  kukuweze- 
sha  kuingia  peponi  ili  kukutana  na  Mola?  Elimu  ya  namna  hiyo  itakuwa 
sawa  na  kuvunja  miadi  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Je  elimu  ita- 
kayompelekea  mtu  kwenye  uovu,  majivuno  na  uasi  kama  ilivyokuwa  kwa 
Balaam  ambaye  alikuwa  mtoto  wa  Beor  na  Qarun,  kweli  inaweza  kuitwa 
elimu?  Kwa  hakika  hapana!  Kwa  sababu  hii  watu  wakubwa  katika  uislamu 
wanaelezea  uelewa  wa  uislamu  juu  ya  elimu  kama  ifuatavyo: 

“Elimu  inamaanisha  uwezo  wa  kuelewa  kitu,  ambapo  bila  uwezo  huu 
elimu  haiwezi  kuwepo.  Mahala  pa  mwisho  pa  uelewa  ni  elimu  juu  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  (marifatullah)  ambayo  ni  kiini  cha  elimu  zote.  Kadiri  sayansi 
inavyokuwa  karibu  na  kiini  hiki  ndivyo  inavyotukuzwa”. 


Vile  vile  mheshimiwa  Rumi  anasema,  “Mtu  mwenye  elimu  na  maarifa 
anastahiki  kusifiwa...lakini  kuna  funzo  la  kuchukua  katika  suala  la  Shetani 
ambaye  elimu  yake  haikumuwezesha  kumkubali  Adam,  pale  alipohukumu 
kwa  kuzingatia  umbile  la  nje  la  Adam.  Elimu  na  utambuzi  wa  aina  nyingi 


Usufi  Ni  Nini? 


huwa  kama  mharamia  ambaye  anamzuia  mtafutaji  wa  haki  kupita  njia  kuu. 
Ndio  maana  watu  wengi  wa  peponi  ni  wale  wenye  moyo  safi  na  makini 
ambao  waliweza  kujilinda  dhidi  ya  uovu  wa  wanafalsafa.  Kwa  hiyo  jio- 
koe  kutoka  katika  majivuno  na  kujisifu  na  jitenge  na  vitu  vyote  ambavyo 
havina  manufaa  ili  uweze  kupokea  rehema  takatifu  kutoka  juu”. 

Hakuna  mwanadamu  ambaye  anaweza  kupata  uhalisia  wa  mambo 
kutumia  akili  yake  tu,  kwani  akili  yenyewe  haiwezi  kujinasua  kutoka  kwe- 
nye  mafumbo  mengi  inayokutana  nayo  pindi  inapouangalia  ulimwengu. 
Akili  inasaidia  sana  katika  kutambua  vitu  vya  dunia  vinavyoweza  kumaki- 
nishwa  na  viungo  vya  fahamu;  lakini  bila  ya  msaada  wa  ufunuo  mtakatifu 
haitakuwa  njia  bora  ya  kuwezesha  kupata  uhalisia  wa  juu  wa  mambo. 
Pamoja  na  akili  ili  kupata  uhalisia  wa  mambo  kunahitajika  imani  na 
upendo.  Uwezo  mzuri  wa  kimantiki  uliofunzwa  na  ufunuo  unaweza  kum- 
fikisha  mja  katika  hatua  fulani  katika  utafutaji  wake  wa  haki.  Ili  kutambua 
siri  na  hekima  kubwa  kubwa  mbali  na  hatua  hii  mja  atahitajika  kupaa  kwa 
kutumia  mabawa  ya  moyo  pekee. 

Akili  ni  kama  lango  dogo  ambalo  linamruhusu  mtu  kuingia  kwenye 
ulimwengu  wa  uhalisia  na  siri  mbalimbali.  Bila  akili  mtu  hawezi  kufikia 
daraja  la  marifah;  mjinga  hawezi  kuwa  na  hekima.  Lakini  akili  peke  yake 
haitoshi  kuwezesha  kupata  hekima  hiyo,  kwani  inahitajika  kupiga  hatua 
zaidi  kwa  msaada  wa  upendo.  Njia  ya  kuwezesha  kwenda  mbali  zaidi 
ya  mafunzo  ya  kawaida  ya  kimantiki  imetajwa  katika  maneno  ya  Rumi 
ambayo  yanahamasisha  ‘kutoa  muhanga  akili  yako  mbele  ya  Mustafa 
(Mtume  aliyebarikiwa)”.  Ili  kuwepo  katika  njia  ya  haki  kunahitaji  namna 
nyingine  zaidi  ya  uwezo  wa  mantiki  ya  kibinadamu. 

Watu  wote  wema  wanathibitisha  kuwa  upendo  ndio  uliowawezesha 
kukatiza  bahari  hii  ya  uwepo  wetu.  Ndio  maana  tunakutana  na  sauti  za 
upendo  kwenye  maneno  yao  tena  na  tena.  Mbele  ya  macho  yao  dunia  hii 
yenye  kupita  si  chochote  na  haina  umuhimu;  hivyo  umakini  wao  wote 
umeelekezwa  kwenye  lengo  la  kweli.  Watu  watukufu  ni  waja  wema  wa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambao  wametenga  muda  wao  kwa  ajili  ya 
kutekeleza  jukumu  la  kiutume  la  kuzifunza  na  kuzitakasa  nyoyo  zao  na 
kudhihirisha  mifano  hai  katika  maelekezo  ya  dini. 

Muumini  ambaye  macho  yake  ya  ndani  yako  wazi  huona  udhihirisho 
wa  Mola  popote  anapoangalia.  Hili  lisionekane  kama  muujiza;  bali  ni 
elimu  ambayo  imebadilishwa  na  kuwa  utambuzi  wa  hali  ya  juu  (marifah). 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Hili  ni  zao  la  upendo  wa  kweli  ulio  ndani  ya  moyo.  Kwa  msaada  wa  utam- 
buzi  wa  kiroho  ambao  unatokana  na  upendo  mtakatifu,  watu  wema  na 
walimwengu  wote  wameweza  kupata  hekima  na  uhalisia  juu  ya  viumbe 
vyote.  Utambuzi  wa  kiroho  wa  namna  hiyo  ni  zawadi  kubwa  takatifu. 
Maisha  yangelikuwaje  na  maana  kama  mtu  asingeliweza  kuelewa  lugha 
ya  chini  kwa  chini  ya  pepo,  mito  na  milima?  Kunawezaje  kuwa  na  raha 
yoyote  katika  maisha  kwa  mtu  ambaye  hawezi  kupata  mazingatio  kutoka 
kwenye  asili?  Vyote  hivyo  ni  ushuhuda  wa  wazi  juu  ya  upekee  wa  uumbaji 
mtakatifu.  Kushindwa  kuhisi  chochote  mbele  ya  ustadi  huu  wa  kipekee 
kunadhihirisha  udhaifu  wa  ndani  wa  kiroho. 


Sadi  Shirazi  anadokeza  juu  ya  hekima  na  anawahamasisha  watu  kuz- 
ingatia  juu  ya  elimu  ya  kweli  pale  aliposema: 

Mbele  ya  macho  ya  mtu  aliye  macho  hata  majani 
ya  chanikiwiti  ni  baraza  (kiushairi); 

Je  si  kwamba  kila  chembe  chembe  inadhihirisha  ustadi 
wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu? 

Ulimwengu  ni  maonyesho  yenye  kuvutia  ambayo  yanatoka  kwa  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Kiumbe  mwenye  kuvutia  katika  ulimwengu  huu  ni 
mwanadamu  kutokana  na  kubeba  kwake  moyo  uliopambwa  kwa  vito  vya 
kiroho  ambavyo  vinampa  nafasi  ya  kukomaza  roho  yake  katika  maisha 
haya.  Licha  ya  Hallaj  kupigwa  mawe  na  watu  wake  lakini  bado  alikuwa 
anazidi  kukomaza  roho  yake  kwa  kutubu  kwa  niaba  ya  wale  waliokuwa 
wanamrushia  mawe. 


Kila  chembe  chembe  katika  ulimwengu  huu  inaendelea  kutuletea 
habari  safi  na  salamu  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Tokea  kwe- 
nye  tabasamu  la  mtoto  mdogo  mpaka  kwenye  kupigapiga  mabawa  kwa 
kipepeo,  tokea  kwenye  sauti  za  vinega  mpaka  kwenye  radhi  zenye  kuvutia 
na  harufu  nzuri  katika  majira  ya  kuchipua,  kila  kitu  ni  udhihirisho  wa 
furaha  takatifu  isiyo  na  kifani.  Dalili  za  manufaa  ya  haya  yote  huonekana 
pale  mtu  atakapoanza  kusoma  kitabu  cha  ulimwengu  kwa  kupitia  jicho 
la  ndani  na  kutambua  kuwa  ulimwengu  mzima  ni  kitabu  cha  hekima 
kitakachowezesha  kupata  mazingatio  juu  ya  uwepo  wa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu.  Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema,  “Na  hatu- 
kuziumba  mbingu  na  ardhi  na  vhivyomo  baina  yake  kwa  mchezo.”  (ad- 
Dukhan,  38).  “Je!  Mlidhani  ya  kwamba  tulikuumbeni  bure  na  ya  kwamba 
nyinyikwetu  hamtarudishwa?”  (Muminun,  II5). 


Usufi  Ni  Nini? 


Ili  kuendana  na  kanuni  hizi  kila  nyanja  ya  elimu  haina  hudi  kumu- 
ongoza  mwanadamu  katika  kutamhua  malengo  ya  kuumbwa  kwake;  na 
pia  katika  kuuangalia  ulimwengu  na  kutambua  utukufu  wake  kunapaswa 
kumpeleka  kwa  Muumba  wa  vyote.  Mtu  ambaye  hajafikia  upeo  wa  namna 
hii  hawezi  kuwa  kamili,  hata  kama  atakuwa  na  wadhifa  au  utaalamu  kiasi 
gani  katika  nyanja  fulani.  Manufaa  ya  sayansi  ya  aina  yoyote  yapo  katika 
kutoa  ukomavu  wa  ndani  na  uzuri  wa  maadili;  haya  pekee  ndiyo  yatakay- 
omnufaisha  mwanadamu  hapa  dunia  na  kesho  akhera. 

Nukta  zote  hizi  zinaonyesha  kuwa  mja  ataweza  kuwa  na  elimu  yenye 
manufaa  pale  tu  atakapokuwa  na  sifa  za  kiroho  ndani  ya  moyo  wake.  Suala 
hili  ni  la  pande  mbili.  Wakati  mtu  anaitakasa  nafsi  yake  dhidi  ya  sifa  mbaya 
kama  vile  kujiona,  kujivuna,  husda,  kujisifu  na  kupenda  umaarufu,  wakati 
huo  huo  hana  budi  kuzibadili  kwa  kuingiza  moyoni  utukufu,  tabia  za 
Mtume  kama  vile  uchamungu,  usafi  wa  moyo,  huruma,  subira,  kushukuru, 
staha,  kutosheka,  kujiheshimu,  maadili  mema  na  kumuamini  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu. 

Imam  Rabbani  anatoa  maelezo  mafupi  juu  ya  tabia  inayoweza  kuku- 
zwa  na  elimu  yenye  manufaa.  Anasema,  “Ndugu  zangu,  jukumu  letu  la 
kwanza  na  kipaumbele  ni  kusahihisha  imani  zetu  kulingana  na  Qur’an 
na  Sunnah.  Wazushi  na  watu  waliopotea  wanaamini  kuwa  hukumu  zao 
zinakubaliana  na  Qur’an  na  Sunnah  wakati  kiuhalisia  zinaweza  kuwa  mbali 
zaidi”. 

Pindi  muumini  atakapokuwa  amejijengea  tabia  hii  baada  ya  hapo 
atatakiwa  kujifunza  mwongozo  wa  dini,  shughuli  za  halali  na  haramu  na 
maagizo  yaliyoelezewa  katika  Qur’an  na  Sunnah.  Pia  anatakiwa  kuiweka 
katika  matendo  elimu  yake  ya  kinadharia.  Ili  kuweza  kuyafanya  haya  yote 
kiukamilifu  hana  budi  kuingia  kwenye  harakati  zenye  kuendelea  za  kuuta- 
kasa  moyo  na  nafsi  yake.  Elimu  juu  ya  mwongozo  wa  dini  hautakuwa  na 
faida  mpaka  imani  iwe  sahihi.  Kutekeleza  matendo  mema  hakutakuwa  na 
faida  kama  mtu  hatakuwa  na  elimu  juu  ya  mwongozo  wa  dini.  Kuutakasa 
moyo  na  nafsi  bila  ya  kutekeleza  matendo  mema  hakutakuwa  na  faida 
yoyote.  Na  imani,  matendo  na  elimu  vyote  havitakuwa  na  faida  kama  hau- 
tautakasa  moyo  na  roho.  Mwenendo  huu  ndio  unaopelekea  elimu  yenye 
manufaa  itoe  njia  kwa  ajili  ya  marifah. 

Ewe  Mola  wetul  Tunakuomba  utujaalie  kuwa  na  elimu  yenye  manu- 
faa  na  utulinde  dhidi  ya  elimu  zote  zisizo  na  manufaa!  Tujaalie  tuwe 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

miongoni  mwa  wale  walioiweka  elimu  yao  katika  vitendo!  Tujaalie  tuwe 
miongoni  mwa  wale  waja  wako  waliobarikiwa  ambao  wanaibadilisha 
elimu  yao  na  kuwa  utambuzi  wa  hali  ya  juu  (marifah)  na  wanafikia 
kukufahamu  Wewe;  hivyo  wakamilishie  safari  yao  ya  kiroho  (miraj)! 


Amin! 


Mafunzo  ya  Usufi 

(Sayr-Suluk) 


A  -  NAFSI  NA  UTAKASO  WAKE  (TAZKIYA) 

1“  Uhalisia  wa  nafsi 

2-  Utakaso  wa  nafsi 

3-  Hali  za  nafsi 

a-  Nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  (an-nafsu’l-ammara) 
b-  Nafsi  yenye  kujilaumu  (an-nafsu'l-lawwama) 
c-  Nafsi  iliyopokea  ufunuo  (an-nafsu'l-mulhama) 
d-  Nafsi  tulivu  (an-nafsu'l-mutmainna) 
e-  Nafsi  iliyotosheka  (an-nafsu'r-radhiya) 
f-  Nafsi  yenye  kutosheleza  (an-nafsu'l-mardhiyya) 
g-  Nafsi  iliyokamilika  (an-nafiu'l-kamila) 

B  -  MOYO  (QALB)  NA  UTAKASO  WAKE  (TASFIYA) 

1-  Tabia  ya  moyo 

2-  Aina  za  nyoyo 

3-  Utakaso  wa  moyo 

a-  Chakula  cha  halali 
b-  Toba  na  swala 

c-  Kuisoma  Qur’an  na  kutii  maamrisho  yake 
d-  Kuabudu  kwa  umakinifu  wa  hali  ya  juu 
e-  Kuhuisha  nyakati  za  usiku  kwa  ibada 
f-  Ukumbusho  mtakatifu  na  tafakuri  (muraqaba) 
g-  Kumpenda  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
h-  Kutafakari  juu  ya  mauti 
i-  Kukaa  pamoja  na  watakatifu  na  watu  wema 
j-  Kuwa  maadili  mema 
4.-  Kuutazama  ulimwengu  kwa  moyo  safi 
C  -  KANUNI  ZA  MSINGI  KATIKA  MAFUNZO  YA  USUFI 
D  -  MURSHID-I  KAMIL  (MWALIMU  MKOMAVU)  NA  NJIA  ZA 
KUONGOKA  KIROHO 

1-  Murshid-i  Kamil 

2-  Njia  za  kuongoka  kiroho 

a-  Mahabbah  (Upendo)  na  Rabitah 
b-  Kuwa  pamoja  (Sohbah) 
c-  Huduma  (Khidmah) 
d-  Egemeo  zuri  (tawajjuh) 
e-  Maombi  (dua) 

E  -  UPEKEE  WA  SUFI 

1-  Upekee  wa  uongofu  na  huruma 

2-  Upekee  wa  upole  na  upendo 

_ 


“Hakika  amefanikiwa  aliye  itakasa”  (as-Shams:  9) 


Mafunzo  ya  Usufi  {Sayr  Suluk) 


Lengo  la  mwenendo  wa  kisufi  ni  kuingiza  ladha  ya 
maadili  ndani  ya  moyo  wa  muumini;  ladha  ya 
huruma,  upendo,  ukarimu,  msamaha  na  shukurani. 


Wanadamu  wameumbwa  katika  viwango  mbalimbali  huku  wakiwa 
na  vipaji  na  uwezo  tofauti.  Kwa  hiyo  walimu  wa  kisufi  hutumia  mbinu 
mbalimbali  kulingana  na  vipaji  na  silka  za  watu  wahusika.  Hata  hivyo 
hatuna  budi  kusema  kwamba  haiwezekani  kumbadilisha  mwanadamu 
moja  kwa  moja;  lakini  anaweza  kukomazwa  kwa  kiwango  fulani  kama 
atafunzwa  na  kuongozwa  kwa  maelekezo  matakatifu.  Sheria  ya  kiisl- 
amu  (Shariah)  huweka  kanuni  za  ujumla  sawa  kwa  waislamu  wote.  Kwa 
kuongezea  na  kwa  kutegemea  kanuni  hizi  za  ujumla  mwenendo  wa  kisufi 
unatumia  mbinu  maalum  za  mafunzo  ya  kiroho  kulingana  na  sifa  za  watu 
binafsi.  Hapa  hatuna  budi  kufafanua  nukta  muhimu  na  ambayo  mara 
nyingi  hueleweka  vibaya:  Usufi  hautumii  kanuni  ambazo  zinakinzana  na 
Shariah.  Uhusiano  kati  ua  Shariah  na  usufi  unaweza  kulinganishwa  katika 
dira.  Mhimili  wa  dira  uliosimama  ni  Shariah,  wakati  ule  mwingine  wenye 
kuzunguka  ni  Usufi.  Ingawa  umbali  katika  mihimili  hii  miwili  huongezeka 
kulingana  na  shka  na  uwezo  binafsi  wa  mhusika  lakini  ule  wenye  kuzun- 
guka  wakati  wote  unalazimika  kuutii  ule  uliosimama  na  kamwe  hauendi 
kinyume  na  mwongozo  wake. 


Kwa  upande  mwingine  masharti  haya  hufanya  kazi  kwa  wale  tu 
wanaojitahidi  kuzingatia  maamrisho  na  makatazo  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu.  Kwa  sababu  hii  sufi  wa  kweli  ni  wale  ambao  wanarekebisha 
vipengele  vya  nje  yao  huku  wakati  huo  huo  wakizingatia  katika  kukomaza 
sifa  zao  za  ndani.  Sufi  wa  namna  hiyo  wakati  wote  hujitahidi  kujipamba 
na  sifa  bora  zaidi,  nje  na  ndani,  katika  hali  ya  usawa.  Si  tu  kwamba  wanat- 
ambua  umuhimu  wa  kusahihisha  na  kuboresha  sifa  za  nje  za  kibinadamu, 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

bali  pia  wanasisitiza  juu  ya  umuhimu  wa  kuboresha  sifa  za  kibinadamu  za 
ndani,  hasa  moyo;  kwani  matendo  ya  mwanadamu  hutekelezwa  kutokana 
na  msukumo  wa  moyo. 


Moja  ya  kanuni  muhimu  aliyoifuata  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  elimu  ya  kiroho  ilikuwa  ni  kamwe 
kutomshutumu  mshiriki  wa  majadiliano  hata  kama  atakuwa  amekosea 
katika  vipengele  vyote.  Zaidi  ni  kwamba  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alikuwa  akimtahadharisha  mtu  bila  kumwambia  moja  kwa  moja 
bali  kwa  kuliashiria  kosa  kwake  mwenyewe.  Kuna  masimulizi  mengi  yenye 
kufafanua  tabia  nzuri  na  za  mfano  kutoka  kwa  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alizozionyesha  katika  masuala  hayo.  Kwa  mfano  mara 
nyingi  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akionyesha 
kutokubaliana  na  jambo  fulani  kwa  kusema  yafuatayo  katika  hali  ya  tara- 
tibu  na  upole,  “Nina  tatizo  gani  kiasi  kwamba  nakuona  umefanya  hiki  na 
kile?”  Katika  kuiiga  tabia  hii  sufi  wanahamasishana  kujihesabu  kila  siku  na 
kuishi  na  watu  wengine  kwa  huruma  ya  hali  ya  juu.  Kwa  kuwa  wamegubik- 
wa  na  usafi  wa  ndani  na  elimu  ya  kiroho  huwa  wanachanganyika  na  watu, 
hata  waasi,  kwa  upendo  na  uvumilivu.  Hivyo  sufi  hujitahidi  kuepukana  na 
aina  zote  za  madhambi.  Kabla  ya  kusahihisha  sifa  za  mbaya  za  kibinad- 
amu  Sufi  hujaribu  kulainisha  nyoyo  za  washiriki  wao  katika  mijadala  kwa 
kutumia  nguvu  ya  kiroho  na  baraka  zitokazo  kwenye  mikusanyiko  yao,  na 
huziandaa  nyoyo  zao  kwa  ajhi  ya  mchakato  wa  usahihi  na  kuwaboresha. 
Hivyo  sufi  huwasaidia  wengine  waweze  kudhibiti  hasira  na  ghadhabu  zao 
na  wakati  huo  huo  kuwashawishi  watubie. 


Mfano  usio  na  kifani  wa  utakaso  wa  kiroho  unaweza  kuonekana 
kwa  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  namna  alivyoishi  na 
ndugu  zake.  Wakati  wa  utawala  wake  ndani  ya  Misri  ndugu  zake  ambao 
mwanzoni  walijaribu  kumuua  kwa  kumtupa  ndani  ya  kisima  khichotele- 
kezwa  jangwani  walikuja  kumuomba  msaada.  Katika  kuhakikisha  kuwa 
hawajihisi  vibaya  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alificha  utam- 
bulisho  wake  halisi  na  kuwapatia  kha  walichohitaji;  akawahudumia  kwa 
utu,  heshima  na  huruma.  Kumbuka  kwamba  wakati  ule  Yusuf  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  na  uwezo  wa  kila  namna  wa  kulipiza 
kisasi  kwa  ndugu  zake  na  kumaliza  mambo.  Lakini  badala  yake  kutokana 
na  kuwa  mfano  wa  kuigwa  kiroho  alionyesha  msamaha  wa  hali  ya  juu  na 
kuweka  kila  kitu  pembeni  kwa  ajhi  ya  Mola.  Qur’an  imeyaeleza  maneno  ya 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliyowaambia  ndugu  zake  pale 
utambulisho  wake  halisi  ulipodhihirika:  “Akasema:  Leo  hapana  lawama 
juu  yenu.  Mwenyezi  Mungu  atakusameheni,  naye  ni  Mwingi  wa  kurehemu 
kuliko  wote  wanao  rehemu.”  (Yusuf;  92).  Baada  ya  kuona  kitendo  hiki 
kitukufu  ndugu  wa  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  walijuta  mno 
kutokana  na  kile  walichokifanya  miaka  mingi  iliyopita  na  kutubu  kutokana 
na  madhambi  yao.  Walitambua  tabia  njema  za  Yusuf  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  na  kuthibitisha  imani  yake;  na  hivyo  kukawa  na  matokeo 
mazuri  kutokana  na  hatua  hii. 

Mfano  mwingine  wa  udhihirisho  wa  njia  za  kiroho  za  elimu  ambazo 
zilifuatwa  na  Sufi  katika  historia  ni  kama  ifuatavyo.  Kundi  la  vijana 
wasiokuwa  makini  walikuwa  wamekaa  pembezoni  mwa  mto  Tigris  huku 
wakinywa  na  kufurahia  siku  yao.  Sheikh  mmoja  mkubwa  aliyeitwa  Maruf 
Karhi  alikuwa  akipita  pale  walipokuwa  na  walipomuona  anakuja  walid- 
hania  kuwa  Sheikh  yule  angeliona  jambo  lao  lile  ambalo  halikuwa  na 
cha  kujitetea  na  hivyo  angeliwalaani.  Kutokana  na  kuliona  hilo  walikosa 
utulivu.  Mtu  mmoja  akasimama  kwa  jazba  na  kuita  kwa  kejeli,  “Sheikh, 
kwa  nini  huanzi  kutulaani  mara  moja  tukaharikishwa  kwenye  haya  maji  ya 
Tigris  na  kupotea  moja  kwa  moja?”  Na  bila  ya  kuonyesha  dalili  yoyote  ya 
kusita  Sheikh  alinyanyua  mikono  yake  kwa  upole  na  kuomba,  “Ewe  Mola! 
Wajaalie  vijana  hawa  wapate  furaha  kesho  akhera  kama  ambavyo  ume- 
wajaalia  wafurahie  siku  yao  katika  dunia  hii!”  Kutokana  na  mshangao  juu 
ya  dua  ya  Sheikh  vijana  wale  waliopigwa  na  butwaa  waliuliza  “Unasema 
nini  Sheikh”  Maneno  yako  hayaleti  maana  kabisa!”  Maruf  Karhi  ambaye 
dua  yake  ndogo  ilikuwa  tayari  imegusa  nyoyo  za  wale  vijana  kutokana  na 
usafi  wake  wa  moyo  alijibu,  “Wana....Kama  Mwenyezi  Mungu  atataka  mje 
kuwa  na  furaha  kesho  akhera  basi  Atawaongoza  kwenye  kutubia”.  Baada  ya 
kusikia  jibu  lile  wasilokuwa  wamelitarajia  vijana  wale  wakawa  wameingia 
kwenye  tafakuri  nzito.  Huku  wakiwa  wamegubikwa  na  majuto  makubwa 
waliachana  na  chupa  zao  na  ala  zao  za  muziki  na  kutubia  madhambi  yao 
yote  yaliyopita  na  wakawa  watafutaji  wa  furaha  na  uongofu  katika  hii 
dunia  na  kesho  akhera. 


Kama  ilivyokwishatajwa  hapo  juu  kanuni  nyingine  ya  msingi  ya  usufi 
katika  elimu  ya  kiroho  ni  kutumia  mbinu  mbalimbali  za  kimafunzo  kul- 
ingana  na  silka  ya  mtafutaji.  Sababu  ya  kuwa  na  dhana  nyingi  za  kisufi  ni 
kuweza  kuelezewa  na  kipengele  hiki  cha  saikolojia  ya  kibinadamu;  kwani 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kutegemeana  na  aina  za  silka  za  watu  binafsi  kanuni  za  sufi  zinatoa  mbinu 
mbalimbali  za  elimu  na  maelekezo.  Kwa  mfano  mtafutaji  wa  elimu  mwe- 
nye  shauku  kubwa  angelikuwa  amepata  mahala  pazuri  ndani  ya  aina  ya 
mafunzo  ya  Qadiria,  mafunzo  ambayo  yangelimuwezesha  kuendelea  kati- 
ka  njia  ya  kiroho  kwa  ufanisi  mkubwa.  Kwa  upande  mwingine  mtafutaji 
wa  elimu  mwenye  silka  ya  ushairi,  sanaa  na  mahaba  wangelijihisi  nyum- 
bani  zaidi  katika  kanuni  ya  Mawlawi.  Vile  vhe  mtafutaji  mwenye  asili  ya 
umakini  na  utulivu  watakuta  dhana  ya  Naqshbandi  ndio  inayowafaa  zaidi. 
Kwa  hiyo  katika  mafunzo  yake  ya  kiroho  na  maendeleo  yake  mtafutaji  wa 
elimu  hutafuta  na  kupata  mahala  ambapo  panamfaa  zaidi  kulingana  na 
silka  yake. 


Silka  ya  mwanadamu  haiwezi  kubadilishwa  moja  kwa  moja.  Kuto- 
kana  na  kulifahamu  hhi  walimu  wa  kisufi  wamejiona  wana  wajibu  wa 
kuwasaidia  wafuasi  wao  watambue  upande  hasi  na  chanya  katika  tabia  zao 
binafsi  na  hapo  kuwaongoza  katika  uelekeo  wa  akhera.  Walimu  wa  kisufi 
wanajitahidi  kutoa  njia  maalum  kwa  kila  mfuasi  katika  kukabihana  na 
matatizo  yake  ya  kiroho. 


Waarabu  wa  kabla  ya  uislamu  walikuwa  hawajastaarabika  kabisa  na 
walikuwa  na  nyoyo  ngumu  kiasi  kwamba  walifikia  kuwazika  watoto  wao 
wa  kike  wakiwa  hai.  Walikuwa  ni  wafuasi  wa  jamii  ambayo  haki  za  binad- 
amu  zhikuwa  mikononi  mwa  wenye  nguvu,  na  watu  wa  kawaida  walilaz- 
imika  kupitia  kwenye  aina  zote  za  mateso.  Kwa  kupitia  mafunzo  ya  kiroho 
ya  Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  jamii  hii  ilipata 
uongofu  ambao  uliwapelekea  kuwa  wanadamu  waliostaarabika  kuliko 
wote  hapa  duniani.  Hatuna  budi  kushukuru  juu  ya  nguvu  ya  kiroho  ili- 
yokuwa  nyoyoni  mwao  na  ambayo  haikuweza  kuharibiwa  kirahisi,  nguvu 
iliyotokana  na  mapenzi  yao  makubwa  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake,  walitekeleza  ibada  zao  kwa  ikhlas  ya  hali  ya  juu. 
Katika  kuacha  alama  kama  maswahaba  watukufu  {Ashab-  i  Kiram)  walia- 
cha  urithi  wenye  kuendelea  kwa  vizazi  vihvyofuata  juu  ya  viwango  vya 
kuigwa  katika  dini  na  maadili. 


Chini  ya  usimamizi  na  mafunzo  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  maswahaba  watukufu  walifikia  katika  madaja  ya  juu  ya  imani. 
Abdullah  ibn  Masud  anaelezea  maendeleo  yao  ya  imani  yasiyo  na  kifani 
pale  anaposema,  “Tulifikia  kwenye  daraja  la  kuweza  kusikia  funda  la 
chakula  likishuka  kooni  huku  likimtukuza  Mola”. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kwa  hiyo  usufi  unaawakilisha  njia  za  mafunzo  alizozitumia  Mtume 
aliyeharikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  kuwafundisha 
maswahaba  zake  ili  kuwaongoza  kuelekea  kwenye  utakaso  wa  kiroho  na 
kidini.  Usufi  unawakilisha  shule  ya  kiroho  ambayo  ndani  yake  moyo  na 
nafsi  hupitia  mafunzo  ya  kusafisha  na  kutakasa  chini  ya  uongozi  wa  waeli- 
mishaji  wa  kweli  ambao  kwa  upande  mwingine  ndio  warithi  wa  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Na  mafunzo  ya  usufi  (sayr  suluk)  ni  neno 
linalotumika  kuelezea  shule  hii  ya  kiroho  na  njia  ya  maendeleo  ya  kuwa 
mwanadamu  kamili. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


/7  /f^nye  kuijua  nafsi  yake  atamjua  Mola 
f  /f  wake” 


A.  NAFSI  (NAFS)  NA  UTAKASO  WAKE  (TAZKIYA) 


1.  UHALISIA  WA  NAFSI 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alimuumba  Adam  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  peponi,  Adam  ambae  ndie  baba  wa  wanadamu  wote,  na 
kwa  kupitia  kwake  alimfanya  mwanadamu  awe  kiumbe  mwenye  kuheshi- 
mika  kuliko  viumbe  vyote.  Hata  hivyo  baada  ya  upendeleo  huu  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  alitaka  mwanadamu  astahiki  kuishi  katika  maisha 
matukufu  na  ya  furaha  ndani  ya  pepo.  Kama  ambavyo  Mwenyezi  Mungu 
alimuumba  Adam,  Adam  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alitenda  kosa 
linalojulikana  na  wengi  ndani  ya  pepo  na  kupelekea  kutolewa  peponi  na 
kuletwa  hapa  duniani;  ingawa  pepo  ilibakia  kuwa  nyumbani  kwake  na  hii 
dunia  kuwa  uhamishoni  na  sehemu  ya  majaribu.  Hivyo  kurudi  kwa  mwa- 
nadamu  peponi  kumekuwa  ni  jambo  la  malipo  na  kufaulu  jambo  ambalo 
linampelekea  kutokuwa  na  budi  ya  kupitia  mitihani  mbalimbali. 


Kwa  sababu  hizo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amemjaalia  mwan- 
adamu  kuwa  na  sifa  za  kipekee  miongoni  mwa  viumbe  vyote.  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  aliamua  kumuumba  mwanadamu  kulingana  na  sifa  zao 
za  matendo  yao  yenye  kutukuzwa  na  kulaumiwa,  kuanzia  “wa  chini  katika 
walio  chini  {asfal  al-safilin)"  mpaka  kwa  “wa  juu  katika  walio  juu  {ala 
al-’illiyin)".  Kwa  maneno  mengine  ili  kuwa  lulu  ya  viumbe  vyote  mwan- 
adamu  ana  uwezo  wa  kuzaliwa  nao  katika  kuendea  mema  na  maovu;  na 
hivyo  nafasi  yake  ya  chini  au  ya  juu  inategemeana  na  namna  atakavyou- 
tumia  uwezo  wake.  Mafanikio  ya  mtu  katika  jukumu  hili  yanalingana  na 
mafanikio  yake  binafsi  katika  kukuza  sifa  zake  za  wema  na  wakati  huo  huo 
kudidimiza  upande  wake  wa  maovu.  Ubora  wa  mwanadamu  hudhihirika 
katika  uwanja  huu  wa  vita  ambao  sifa  za  wema  na  uovu  zinagombana  kwa 
ajili  ya  kumuendesha  mwanadamu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kulingana  na  sufi,  viegemeo  hasi  na  chanya  ambavyo  vipo  kwa  mwan- 
adamu  vina  mandhari  au  vitovu  viwili,  katika  “roho  ya  kiunyama”  na  “roho 
ya  kiungu”. 

Roho  ya  kiunyama  ni  kitu  muhimu  ambacho  kinamuwezesha  mwa- 
nadamu  kubakia  hai  katika  dunia  na  kuwezesha  uwepo  wake  kibailojia 
uweze  kuendeshwa.  Pia  inaitwa  “uhai”  au  “nafsi”.  Wakati  roho  ya  kiunyama 
inaendeleza  kazi  zake  ndani  ya  mwili  wa  binadamu  hata  wakati  mtu  ame- 
lala  lakini  shughuli  nyingi  za  kibailojia  huendelea  ndani  ya  mwili.  Lakini 
roho  ya  kiungu  huondoka  mwilini  wakati  mtu  amelala  na  kurejea  waka 
ti  wa  kuamka.  Roho  ya  kiunyama  hufanya  mwili  usogee,  uongee  na  kuu- 
wezesha  kutekeleza  kazi  nyingine  za  mwili.  Roho  ya  kiunyama  huuacha 
mwili  wakati  wa  mauti.  Mahala  pake  ni  kati  ya  ubongo  na  moyo,  kuanzia 
hapo  hutawanyika  katika  mwili  mzima  na  hutekeleza  majukumu  yake  kwa 
kupitia  damu  inayozunguka.  Roho  hii  inahusiana  na  “dunia  yenye  muda 
mfupi  na  iliyoumbwa  (alamul-khalq)”^  na  imebeba  mwanzo  wa  matendo 
ya  kibinadamu.  Na  kama  roho  hii  haitafunzwa  basi  itamletea  mwanadamu 
ushawishi  hasi. 

Roho  ya  kiungu  ni  roho  ya  mwanadamu  ambayo  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  amepulizia  nuru  Yake  ndani  yake.  Hii  ndio  sifa  inayomtofautisha 
mwanadna  viumbe  wengine.  Roho  ya  kiungu  ipo  katika  “ulimwengu  usio 
na  hiari  (alamu’l-amr)”^  na  huufanya  mwili  wa  mwanadamu  utekeleze 
matendo  mema.  Ni  jambo  la  kushukuru  kutokana  na  roho  hii  ambayo 
humfanya  mtu  aina  maisha  ya  upole  na  ya  mazingatio  katika  utumishi  na 
utii  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Roho  ya  kiungu  haiondoki  baada  ya  mwili 
kufa  licha  ya  kwamba  baada  ya  kifo  athari  ya  roho  ya  kiungu  juu  ya  mwili 
hufikia  mwisho. 

Mtu  huyapa  maisha  yake  muelekeo  kulingana  na  mapambano  yanayo- 
fanyika  ndani  yake  kati  ya  roho  ya  kiungu  na  ya  kiunyama.  Pindi  roho  ya 
kiungu  inaposhinda  vita  basi  mtu  anakuwa  ameegemea  kwenye  matendo 
mema  na  maadili  mema.  Lakini  pindi  roho  ya  kiunyama  inapochukua 


1. 


2. 


Ulimwengu  huu  umepakana  na  nyakati  na  nafasi  na  umebeba  viumbe.  Alamu  'l-khalq 
pia  linaitwa  “ulimwengu  wenye  kupita  au  unaoonekana”.  Vitu  tunavyovitambua 
kutokana  na  viungo  vyetu  vitano  vya  fahamu  vinatokea  kwenye  ulimwengu  huu. 
Ulimwengu  huu  upo  mbali  na  fikra  za  nyakati  na  maada  na  umekuwepo  kutokana  na 
amri  takatifu  ya  “Kuwa!”.  Pia  inatambulika  kwa  majina  kama  vile  “Ulimwengu  wa 
kiroho  au  ulimwengu  usioonekana”. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

uskani  basi  mtu  huegemea  kwenye  kila  aina  ya  dhambi  na  utovu  wa  hes- 
hima.  Kuwajibika  kwa  mtu  juu  ya  matendo  yake  kunategemeana  na  vipa- 
umbele  vyake  na  maamuzi  yake  kati  ya  matendo  mema  na  mabaya.  Kwa 
kuwa  mwanadamu  amepewa  uwezo  wa  kufanya  mambo  yake  bila  ya  kush- 
urutishwa  na  uwezo  wa  kuindesha  roho  yake  ya  kiunyama  kwa  kiwango 
fulani,  basi  atawajibika  kwa  kfle  alichokifanya  na  atatakiwa  kupata  malipo 
ama  adhabu. 


Nafsi  ya  mwanadamu  huwa  na  moja  ya  kikwazo  kikubwa  kuliko  vyote 
kinachosimama  mbele  ya  mwanadamu  ndani  ya  dunia  hii  yenye  miti- 
hani  na  majaribu.  Kwa  sababu  hii  tutaiflkiria  nafsi  ya  mwanadamu  katika 
mtazamo  hasi.  Kiuhalisia  ni  kwamba  hata  kama  nafsi  ina  sifa  chanya  ndani 
ya  kiini  chake,  lakini  ili  kukifanya  kiini  hiki  kijitokeze  na  kutawala  itambidi 
mwanadamu  kuing’arisha  nafsi  yake  dhidi  ya  kila  aina  ya  uchafu  kwa  kupi- 
tia  kwenye  utakaso  wa  kiroho.  Mtu  hana  budi  kuendelea  kujitahidi  kuta- 
futa  kufikia  mahala  pazuri  huku  akiwa  hapa  duniani  ili  aweze  kuja  kuishi 
kwa  raha  kesho  akhera,  kwani  kila  mtu  hujenga  maisha  yake  ya  milele 
akiwa  hapa  duniani  na  huvuna  khe  alichokipanda.  Kulingana  na  ubora  wa 
matendo  yake  mtu  ataweza  kupata  maisha  ya  raha  au  karaha  kesho  akhera. 
Kwa  upande  mwingine  tunaweza  kusema  kuwa  mtu  mwenyewe  ndiye 
anayejiandikia  mwisho  wake  katika  maisha  haya. 

Moja  ya  sharti  muhimu  kwa  ajili  ya  furaha  ya  milele  na  uongofu  wa 
mwanadamu  ni  kuweza  kukomaza  nafsi  yake  mpaka  kwenye  kiasi  kizuri 
cha  kuiva  ili  kuifanya  iwe  na  desturi  ya  kutekeleza  matendo  mema.  Nafsi 
iliyokosa  uivaji  huu  ni  sawa  na  farasi  mwenye  fujo  na  asiyedhibitiwa,  farasi 
ambaye  humpeleka  muendeshaji  wake  kwenye  uharibifu  na  si  kule  anapo- 
tarajia  kufrka.  Kwa  upande  mwingine  farasi  mwenye  tandiko  lake  ambaye 
amefunzwa  vizuri  na  kufungwa  kamba  humpeleka  mpandaji  wake  sehemu 
anakoenda  kwa  amani,  hata  kama  barabara  itakuwa  ya  hatari  kiasi  gani. 
Vivyo  hivyo  nafsi  isiyodhibitiwa  haiwezi  kumfikisha  mwenye  nayo  kwenye 
kilele  cha  malengo  ya  maisha. 


Ukweli  ni  kwamba  nafsi  hufanya  kazi  kama  usafiri  wenye  pande  mbili. 
Wakati  ina  fursa  ya  kupandisha  thamani  ya  mtu  na  kumfrkisha  kwenye 
kilele  cha  ukomavu  na  kumfanya  kuwa  lulu  ya  viumbe  vyote,  vile  vile 
inaweza  kushusha  thamani  yake  mpaka  kufikia  chini  miongoni  mwa  walio 
chini.  Hivyo  nafsi  ina  fursa  ya  kwenda  pande  zote  mbili,  kama  kifu  chenye 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ncha  mbili.  Ikifunza  vizuri  itaelekea  kwenye  wema;  kinyume  chake  itaele- 
kea  kwenye  uovu  bila  moja  kwa  moja. 

Kila  roho  ya  mwanadamu  ambayo  imewekwa  mbali  na  uongofu  na 
udhibiti  wa  kiroho  hufanya  kazi  kama  pazia  jeusi  la  ujinga  ambalo  lime- 
funika  juu  ya  uhalisia.  Lakini  kama  ambavyo  imetajwa  hapo  juu,  licha  ya 
kikwazo  cha  nafsi  kama  mtu  atajitakasa  kwa  kuiokoa  nafsi  yake  kutoka 
kwenye  mikono  ya  sifa  mbaya  ataweza  kufikia  daraja  la  juu  hata  kupita 
malaika.  Kwani  stahili  ya  kila  mwisho  inaendana  na  kiwango  cha  ugumu 
kilichopitiwa  na  kiwango  cha  vikwazo  vilivyoepukika  kwa  ajili  ya  kuuflkia 
mwisho  huu. 

Sifa  mbaya  katika  roho  huingilia  mawasiliano  kati  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  na  mja.  Ni  kwa  kupitia  mafunzo  ya  kiroho  yanayohitaji  ndipo 
mtu  ataweza  kusimama  imara  dhidi  ya  vikwazo  hivi  vyenye  kuendelea;  na 
hili  linamaanisha  kuwa  na  mapambano  sawa  yasiyokoma  dhidi  ya  mata- 
manio  na  ushawishi  wa  nafsi.  Juhudi  kama  hiyo  inahitaji  kazi  ya  suluhu 
yenye  kuendelea.  Katika  suala  hili  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

4.L05J  ^ 


“Mpambanaji  [wa  kweli]  (mujahid)  ni  yule  ambaye  anapambana  na 
nafsi  yake”  (Tirmidhi,  Fadailu’l-Jihad,  2;  Ahmad  ibn  Hanbal,  Musnad,  VI,  20). 

Ingawa  mapambano  dhidi  ya  nafsi  hayaiui,  lakini  hupelekea  kuidhibi- 
ti.  Ukweli  ni  kwamba  usufi  nao  haujaribu  kuiangamiza  nafsi  bali  kuizuia 
dhidi  ya  matamanio  na  ushawishi  mbaya.  Sufi  wanatekeleza  shughuli  hii 
kulingana  na  maelekezo  matakatifu.  Katika  suala  hili  Ghazzali  analingani- 
sha  nafasi  ya  mtu  na  ile  ya  mpanda  mnyama  na  anasema,  “Nafsi  ni  mnya- 
ma  aliyevikwa  kipando  cha  kiroho.  Kama  mtu  ataachia  kamba  ya  nafsi  na 
kufuata  uelekeo  wake  basi  maangamizi  juu  yake  si  yenye  kuepukika.  Kama 
atajaribu  kuiangamiza  nafsi  (kama  ilivyo  kwenye  baadhi  ya  falsafa  za  kidini 
za  wahindu),  basi  atawajibika  kubakia  nyuma  kwenye  njia  ya  uhalisia  bila 
ya  mnyama  yeyote  mwenye  kikalio.  Ni  vyema  ushikilie  kwa  nguvu  kamba 
za  mnyama  na  kujizoesha  kufanya  hivyo”. 


Kufuata  utaratibu  huu  katika  kuishughulikia  nafsi  ni  jambo  muhimu 
na  pia  ni  kipengele  muhimu  katika  mbinu  za  kiutume  katika  elimu  ya  wan- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

adamu.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  haku- 
kubaliana  na  tabia  ya  kujizuia  kula,  kunywa  na  kuishi  maisha  ya  kifamilia 
kwa  ajili  ya  kuelekeza  nguvu  yote  kwenye  ibada.  Mara  kwa  mara  alisisitiza 
kwamba  mazoea  hayo  ya  kiutawa  ya  kujitenga  moja  kwa  moja  hayakuwa 
sehemu  ya  uislamu.  Hivyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alionyesha  uwezekano  na  mbinu  za  kuendelea  kiimani  huku 
unaishi  maisha  ya  kijamii. 


Kwa  upande  mwingine  wakati  wa  kuiendea  elimu  hii,  jambo  ambalo 
ni  gumu  hupelekea  mhusika  kukabhiana  na  hali  na  vituo  mbalimbali  vya 
nafsi.  Moja  ya  magumu  makubwa  yanayoikabili  nafsi  wakati  inasonga 
mbele  katika  njia  ya  kiroho  ni  hatari  ya  kujikweza  na  baadae  kujiingiza 
katika  majivuno.  Hatari  yake  ni  kwamba  hapa  ndipo  majivuno  na  kujiona 
vinapokuja  kumtawala  mtu.  Katika  juhudi  ya  kupambana  na  nafsi  hata 
makosa  madogo  si  ya  kuvumiliwa,  kwani  yataruhusu  nafsi  kurudi  kwenye 
asili  yake. 


Kwa  kuwa  nafsi  wakati  wote  iko  makini  na  inasubiria  mashambulizi, 
mtu  hana  budi  kutohisi  yuko  salama  dhidi  ya  udanganyifu  na  madhara 
yake.  Kwa  sababu  hii  muumini  hana  budi  kuwa  macho  wakati  wote  juu 
ya  hatari  na  hha  zitokanazo  na  nafsi  yake  mwenyewe.  Hana  budi  kukabhi- 
ana  nazo  kwa  umakini  na  kuzidhibiti  kwa  utambuzi  utokanao  na  ufunuo 
mtakatifu. 


Tutawezaje  kuitakasa  nafsi,  ambayo  ndiyo  kipando  cha  mtu  kili- 
chowekewa  tandiko,  wakati  ina  ushawishi  wa  ndani  juu  ya  maovu?  Pia  ni 
hatua  gani  za  kiroho  zinazosubiri  kufikiwa  katika  jitihada  hizi  za  utakaso? 
Sasa  ni  wakati  wa  kutafakari  juu  ya  maswali  haya  mawili. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


/‘-"X  wali  ni  kwamba  je  utaweza  kuwa  kama  waridi  au 
l  \  ^^^<^ckomaanishwa  hapa  ni  kwamba  ingawa 

unaona  kila  aina  ya  miba  ndani  ya  bustani  ya 
dunia  hii,  lakini  hutakiwi  kuwa  kama  mwiba  hata  kama  utajeruhi- 
wa  kiasi  gani  na  hiyo  miba.  Badala  yake  huna  budi  kujaribu  kuwa 
kama  waridi  ambalo  licha  ya  kuhisi  baridi  kali  katika  majira  ya 
baridi  lakini  bado  huendelea  kuchanua  kama  kawaida... 


2.  UTAKASO  WA  NAFSI 


Neno  tazkiyah  linamaanisha  kusafisha  na  kutakasa.  Pia  linamaanisha 
kukua,  kuboreka  na  baraka.  Kutokana  na  maana  hii  tazkiyah  imebeba 
mchakato  mzima  wa  elimu  ya  kiroho. 

Kuitakasa  nafsi  kunamaanisha  kwanza  kuisafisha  dhidi  ya  ukafiri, 
ujinga,  fikra  potofu,  hukumu  za  uongo  na  utovu  wa  maadili.  Kwa  maneno 
mengine  utakaso  wa  nafsi  ni  kitendo  cha  kusafisha  kilicholenga  kuepukana 
na  aina  zote  za  uchafu  wa  kinadharia  na  kivitendo.  Mchakato  huu  huishia 
pale  nafsi  itakapojazwa  tabia  nzuri  za  kidini  na  kimaadili  kama  vile  imani 
thabiti,  elimu,  utambuzi,  hekima  na  mambo  ya  kiroho. 

Utakaso  wa  kisufi  huzingatia  katika  kupunguza  matamanio  ya  nafsi, 
kuvunja  mamlaka  yake  juu  ya  mwili  na  badala  yake  kujenga  utawala  wa 
kiroho.  Jambo  hili  litawezekana  kwa  kupitia  uvumilivu  ambao  utaimarisha 
nguvu  ya  kupambana  na  nafsi;  na  jambo  hhi  linahusisha  kujichunga  katika 
kula,  kulala  na  kuongea.  Hivyo  usufi  unatoa  njia  za  kuweza  kuidhibiti  nafsi 
kwa  kupitia  dhana  tatu  zenye  ushirikiano:  chakula  kidogo  {qillatu’t-taam), 
usingizi  kidogo  {qillatul-manam)  na  maongezi  mafupi  {qillatul-kalam). 
Katika  kujenga  mamlaka  ya  kiroho  juu  ya  nafsi  hakuna  budi  kuzingatia 
kanuni  hizi  katika  hatua  za  mwanzo.  Pia  ni  lazima  izingatiwe  kwamba 
mhusika  hatakiwi  kuvuka  mipaka  wakati  wa  utekelezaji  wa  kanuni  hizi. 
Kwa  kuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ametupatia  mamlaka  ya  kusimamia 
miili  yetu,  hatuna  budi  kuweka  kichwani  hitajio  la  kwenda  nayo  kwa  staha. 


Kwa  maneno  mengine  wakati  wa  mchakato  wa  kuitakasa  nafsi  mja 
hana  budi  kujiepusha  na  kuzidisha  katika  uelekeo  wowote  ule.  Hapaswi 
kufanya  mazoezi  ya  kiroho  kupita  kiasi  kwa  kisingizio  cha  kutaka  kuid- 
hibiti  nafsi;  kwani  uislamu  unaamrisha  staha  katika  hali  zote  na  matendo 
yote  na  unawatahadharisha  watu  dhidi  ya  aina  zote  za  mwenendo  wa 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kufanya  mambo  kupita  kiasi.  Pia  haitakiwi  kuitenga  nafsi  moja  kwa  moja 
na  jambo  hili  haliruhusiwi  katika  dini.  Badala  yake  muumini  anatarajiwa 
kuitakasa  nafsi  yake  katika  namna  ya  kuifunga  na  kuifunza  kulingana  na 
maelekezo  matakatifu. 


Kitendo  cha  kuifunza  na  kuitakasa  nafsi  chenyewe  ni  kigezo  cha 
kutambua  mwisho  wa  mtu;  kama  utakuwa  wa  kuangamia  au  wa  furaha. 
Ili  kukamilisha  mchakato  huu  wa  utakaso  mja  hana  budi  kujisalimisha 
mwenyewe  chini  ya  matakwa  ya  Mwenyezi  Mungu  na  kupambana  na 
matamanio  ya  nafsi  yake.  Kila  muumini  hana  budi  kutambua  kasoro, 
udhaifu  na  ujinga  aliokuwa  nao.  Wakati  huo  huo  hana  budi  kutambua 
utukufu  na  nguvu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kuyadhibiti  matendo 
yake  kulingana  na  maagizo  yake.  Kama  muumini  atafanikiwa  juu  ya  hili 
basi  nafsi  yake  yenye  kuamrisha  maovu  itakuwa  imetakaswa  dhidi  ya  uovu 
na  kupelekea  kuwa  nafsi  yenye  kutukuzwa. 

Jeshi  la  waislamu  la  watu  thelathini  elfu  lilisafiri  karibia  kilomita 
elfu  moja  na  kurudi.  Mwishoni  walipokuwa  wanarejea  Madina  walikuwa 
wamebakia  ngozi  na  mifupa  kutokana  mapambano  yaliyoacha  athari 
kwenye  miili  yao  iliyochakaa.  Ni  katika  mazingira  haya  ndipo  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  akiwahutu- 
bia  maswahaba  zake  ili  wahamishie  umakini  wao  kwenye  mapambano 
makubwa  yanayowangojea  mbele  yao.  Kwa  akili  ya  kawaida  maswahaba 
walipigwa  na  butwaa  hivyo  wakamuuliza  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake,  “Ni  ipi  ambayo  itaweza  kuwa  jihad  kubwa  zaidi  ya  hii?”. 
Kisha  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akajibu,  “Ndio,  sasa  hivi 
tunarejea  kutoka  kwenye  jihad  ndogo  na  tunaelekea  kwenye  jihad  kubwa... 
jihad  dhidi  ya  nafsi”.^ 

Kwa  upande  mwingine  kisa  kingine  maarufu  ni  kile  cha  watu  watatu 
ambao  walishindwa  kushiriki  kwenye  vita  vya  Tabuk.  Ingawa  walishiriki 
katika  vita  vyote  vhivyotangulia  lakini  walishindwa  kutii  amri  ya  Mtume 
Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  hili  bila  ya  sababu 
yoyote.  Pindi  jeshi  la  waislamu  liliporejea  kutoka  vitani  wale  maswahaba 
watatu  walikuwa  wametengwa  kiroho  na  jamii;  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  pamoja  na  maswahaba  wengine  walikata 
mawasiliano  yote  na  watu  wale.  Matokeo  yake  maswahaba  wale  watatu 


3  Suyut,  Jamiu’s-Saghir,  II,  73 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


wakahisi  majuto  ya  hali  ya  juu  kutokana  na  udhaifu  na  kushindwa  kwao 
kuungana  na  wenzao  kwenye  mapamhano  ya  vitad 

Sasa  hivi  hatuna  hudi  kusimama  na  kutafakari  kwamba  ikiwa  jihad  ile 
ngumu  ya  kiwiwili  ilionekana  kuwa  ‘jihad  ndogo’,  na  kushindwa  kuhud- 
huria  kwenye  jihad  ile  kuliwagharimu  mno  maswahaba  waliotajwa,  ita- 
kuwaje  gharama  ya  kushindwa  kuhudhuria  kwenye  ‘jihad  kubwa’?.  Kama 
ambavyo  imekwishatajwa  hapo  kabla,  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alielezea  jitihada  ya  mtu  katika  kuitakasa  nafsi  yake  kama  ‘jihad 
kubwa’.  Kujiweka  mbali  na  jihad  ya  aina  hii  kutapelekea  mwisho  mbaya 
kwa  mtu  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kwa  kuzingatia  ukubwa 
wa  jukumu  hili  kila  muumini  mwerevu  hana  budi  kukusanya  amali  zake 
pamoja  na  kuzihesabu  kabla  ya  kuhesabiwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu. 
Katika  suala  hili  Mwenyezi  Mungu  ametoa  tahadhari  kali  ndani  ya  Qur’an: 
“Je!  Mlidhani  ya  kwamba  tulikuumbeni  bure  na  ya  kwamba  nyinyi  kwetu 
hamtarudishwa?”  (al-Muminun,  115).  Vile  vHe  aya  nyingine  ndani  ya 
Qur’an  inasema:  “Ati  anadhani  binaadamu  kuwa  ataachwa  bure?”  (al- 
Qiyamah,  36).  Pia  Mtume  mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
anasema,  “Mtu  mwerevu  ni  yule  anayeidhibiti  nafsi  yake  na  kuiwajibisha 
na  kutekeleza  matendo  mema  kwa  ajili  ya  kesho  akhera.  Mtu  mjinga  ni 


4.  Majina  ya  maswahaba  hawa  watatu  yalikuwa  ni  na  walikuwa  ni  washairi.  Maswahaba 

wote  watatu  walishiriki  katika  vita  vyote  isipokuwa  Kaab  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alikosa  kushiriki  vita  vya  Badr.  Mara  dunia 
ikawa  nyembamba  kwao  na  kukandamiza  nyoyo  zao,  na  wakawa  wamepuuziwa 
na  waislamu  kutokana  na  kuamua  kwao  kubaki  nyuma  wakati  wa  vita  vya  Tabuk. 
Kibaya  zaidi  ni  kwamba  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alijitenga  nao 
kiasi  kwamba  akawa  hajibu  hata  salamu  zao.  Dunia  nzima  ikawa  ngeni  kwao  kwani 
hata  wake  zao  wakawa  kama  wageni.  Hawakuweza  kufanya  chochote  zaidi  ya  kulia 
usiku  na  mchana.  Walikuwa  kama  mishumaa  iliyoyeyuka  kutokana  na  kulia  kwao. 
Walikuwa  wamekosea  lakini  kukosea  huko  hakukuwaweka  mbali  na  unyenyekevu 
na  msimamo  wa  dini;  wala  hawakupoteza  imani  yao  juu  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu,  wala  hawakuwekwa  mbali  na  majuto  na  toba.  Zilipopita  siku  hamsini 
ndipo  walipozawadiwa  kutokana  na  unyenyekevu  wao  na  toba  ya  kweli  katika  aya 
ifuatayo  ya  Qur’an:  “Na  pia  wale  watatu  walio  achwa  nyuma  hata  dunia  wakaiona 
dhiki  juu  ya  ukunjufu  wake,  na  nafsi  zao  zikabanika,  na  wakayakinika  kuwa  hapana 
pa  kumkimbia  Mwenyezi  Mungu  isipo  kuwa  kwake  Yeye.  Kisha  akawaelekea  kwa 
rehema  yake  ili  nao  waendelee  kutubu.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ndiye  Mwenye 
kupokea  toba  na  Mwenye  kurehemu.  Enyi  mlio  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu, 
na  kuweni  pamoja  na  wakweli”  (at-Tawbah,  118-119).  Kwa  malezo  zaidi  kuhusiana 
na  suala  hili  rejea  Othman  Nuuri  Topbas,  Mlolongo  wa  Mitume,  IV,  289-294. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


yule  anayetaraji  wema  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  bila  ya  jitihada  yoy- 
ote  na  wakati  anafuata  matamanio  ya  nafsi  yake”  {Tirmidhi,  Qiyamah,  25; 
Ibn  Majah,  Zuhd,  31). 

Hivyo  kila  muumini  hana  budi  kutambua  sifa  za  nafsi  yake  na  jukumu 
lake  la  kuitakasa.  Hana  budi  kuwa  makini  mno  na  kutumia  mbinu  stahiki 
ili  asije  akarubuniwa  na  nafsi  katikati.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatut- 
ahadharisha  juu  ya  hila  za  nafsi  kwa  kusema: 


JLAjI 


“Je!  Umemwona  aliye  yafanya  matamanio  yake  kuwa  ndio  mungu 
wake?  Basi  je,  wewe  utakuwa  ni  wakili  wake?”  (al-Furqan,  43).  Pia 
Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anadokeza  juu  ya 
umuhimu  wa  jambo  hili  kwa  kusema:  “Kuhusiana  na  umma  wangu,  naho- 
fia  juu  ya  uwezekano  kwamba  watafuata  matamanio  ya  nafsi  zao”  {Suyuti, 
jamiu’s-Saghir,  1,  12).  Hivyo  kuitakasa  nafsi  ni  jambo  muhimu  mno  na  ni 
jukumu  kubwa  kwa  kila  muumini.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anayasema 
haya  ndani  ya  Qur’an  katika  aya  ifuatayo: 


^  0  ✓  0  ®  '' 


“Hakika  amefanikiwa  aliye  itakasa,  Na  hakika  amekhasiri  aliye  iviza.” 
(As-Shams,  9-10).  Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  yeyote  atakayeisahi- 
hisha  nafsi  yake  atafika  mwishoni  mwa  safari  yake  kwa  amani  na  utulivu, 
wakati  yule  atayeiacha  nafsi  yake  iingie  kwenye  uvukaji  wa  mipaka  na 
majivuno  atakuwa  na  mwisho  mbaya.  Haya  yanamaanisha  kwamba  nafsi 
ina  kazi  mbili  katika  ncha  tofauti.  Kama  mtu  ataifuata  hivi  hivi  ataishia 
kwenye  hasara.  Lakini  kama  mtu  ataifunza  na  kuidhibiti  basi  ataweza 
kufikia  kwenye  daraja  la  juu  la  kiroho  hata  zaidi  ya  malaika.  Nafsi  ni  njia  ya 
kipekee  ambayo  inaweza  kumuongoza  mtu  katika  pande  zote  mbili. 


Ingawa  matendo  yote  mema  yanatendeka  kwa  nje  lakini  wakati  wote 
yana  nafasi  muhimu  ndani  ya  mtu.  Kwa  mfano  sadaka  kwa  nje  inaonekana 
ni  kumsaidia  mhitaji;  lakini  kwa  ndani  huipelekea  nafsi  kuwa  njema  na 
nzuri.  Kwa  minajili  hii  matendo  mema  yanakuwa  yamefika  mahala  pake 
ndani  ya  nafsi  na  humuathiri  mtu  kiroho.  Vile  vile  kuisoma  Qur’an  ambayo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


imebeba  maneno  mazuri  na  yenye  ukweli  kuliko  maneno  mengine  yoyote 
yale,  pamoja  na  kuzingatia  maagizo  yake  na  kuyafanyia  kazi  maelekezo 
yake  ni  njia  moja  wapo  ya  kuisahihisha  nafsi.  Mja  ambaye  huyaendesha 
maisha  yake  kulingana  na  Qur’an  huwa  salama  dhidi  ya  ushawishi  wa 
nafsi  yake  na  hivyo  humpelekea  kutimiza  lengo  kuu  katika  maisha  ambalo 
si  lingine  zaidi  ya  kupata  radhi  za  Mola.  Kisha  moyo  wake  huwa  tayari 
kupokea  siri  takatifu.  Pindi  mja  atakapofikia  hatua  hii  ya  ukamilifu  wa 
kiroho,  visivyooneka  hujidhihirisha  kwake  na  ulimwengu  hujidhihirisha 
kwake  kama  kitabu  kilichowazi  ambacho  kimebeba  hekima  na  maajabu. 
Kwa  hiyo  kila  muumini  hana  budi  kuzingatia  maamrisho  ya  Qur’an  na 
makatazo  yake  ili  asije  akahatarisha  furaha  na  uongofu  wake  hapa  duniani 
na  kesho  akhera. 

Qur’an  tukufu  inatoa  aya  nyingi  kuhusiana  na  kuitakasa  roho.  Neno 
‘utakaso’  (tazkiyah)  katika  aya  hizi  liko  katika  namna  kuu  tatu: 

a.  Utakaso  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

b.  Utakaso  kutoka  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake. 

c.  Utakaso  wa  mtu  mwenyewe  juu  ya  nafsi  yake. 


a.  Utakaso  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  ndani  ya  Qur’an: 


jtJ.pl  jt-^w^l  \^ y 


“Ambao  wanajiepusha  na  madhambi  makuu  na  vitendo  vichafu,  isipo 
kuwa  makosa  khafifu.  Hakika  Mola  wako  Mlezi  ni  Mkunjufu  wa  magh- 
fira,  naye  anakujueni  sana  tangu  alipo  kuumbeni  kutoka  kwenye  ardhi, 
na  mlipo  kuwa  mimba  matumboni  mwa  mama  zenu.  Basi  msijisifu  usafi. 
Yeye  anamjua  sana  mwenye  kujikinga  na  maovu.”  (An-Najm,  32).  Mfasiri 
mmoja  aliyeitwa  Elmalili  Hamdi  Effendi  alitoa  maana  ifuatayo  kwa  ajhi 
ya  aya  hii:  “Msijisifu  na  kuona  kwamba  hamna  madhambi  na  kasoro  na 
kwamba  mmetakasika.  Kwani  mnaweza  kuwa  na  kasoro  nyingi  bila  ya 
nyinyi  kutambua”.  Katika  aya  hii  hii  ya  Qur’an  mfasiri  mwingine  aitwae 
Alusi  anasherehesha  kuwa  “Imepokewa  kuwa  aya  hii  ilishushwa  kuhusiana 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

na  kikundi  cha  watu  ambao  walifikia  kusema  ‘swala,  funga  na  hija  ndivyo 
vitakavyotuokoa!’.  Ni  vizuri  kwa  mja  kuficha  ibada  zake  na  amali  zake 
njema  ili  zisije  zikachafuliwa  na  kujiona  na  kuangukia  patupu.  Lakini  bila 
nia  mbaya  kama  hiyo  hakuna  tatizo  kwa  mja  kuzungumzia  amali  zake 
njema  ili  kuwashawishi  watu  wengine  nao  wafanye  kama  yeye”. 


Katika  aya  nyingine  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema, 
“Jee  huwaoni  wale  wanao  dai  kuwa  ati  wametakasika?  Bali  Mwenyezi 
Mungu  humtakasa  amtakaye.  Na  hawatadhulumiwa  hata  kadiri  ya  kijiuzi 
kilichomo  ndani  ya  uwazi  wa  kokwa  ya  tende.”  (an-Nisa,  49).  Huku  ni 
kujinadi  mwenyewe  kuwa  umetakasika  kutokana  na  kujisifu.  Ukweli  ni 
kwamba  utakaso  unategemeana  na  uchamungu  wa  mtu  ambao  unatokana 
na  matendo  mema.  Na  pia  uchamungu  ni  jambo  la  ndani  ya  moyo  ambalo 
uhakika  wake  anaujua  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  pekee.  Kwa  sababu 
utakaso  utakaokubalika  ni  ule  tu  uliotangazwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu  na  si  ule  wakujitangazia  mwenyewe.  Kutokana  na  hili  ndio  maana 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiomba, 
“Ewe  Mola...jaalia  roho  yangu  ikuhofie  wewe  na  uitakase;  kwani  Wewe 
ndiye  mtakasaji  wake  bora  zaidi;  yenyewe  ni  rafiki  mlinzi  na  muongozaji” 
(Muslim,  Dhikr  ,  73).  Vile  vile  aya  nyingine  ya  Qur’an  inadokeza  juu  ya 
umuhimu  wa  utakaso  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  Mwenyewe  kama 
ifuatavyo,  “Enyi  mlio  amini!  Msizifuate  nyayo  za  Shet’ani.  Na  atakaye  fuata 
nyayo  za  Shet’ani  basi  yeye  huamrisha  machafu  na  maovu.  Na  lau  kuwa  si 
fadhila  ya  Mwenyezi  Mungu  na  rehema  yake  juu  yenu,  asingeli  takasika 
miongoni  mwenu  kabisa  hata  mmoja.  Lakini  Mwenyezi  Mungu  humta- 
kasa  amtakaye,  na  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  kusikia,  Mwenye  kujua” 
(an-Nur,  21). 


Yote  haya  yanathibitisha  kuwa  kiuhalisia  utakaso  unatoka  kwa  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu,  Mwenyezi  Mungu  ambaye  kutokana  na  fadhila  na 
huruma  yake  isiyo  na  kikomo  humuwezesha  mja  wake  afanye  matendo 
mema  na  humuongoza  kuelekea  kwenye  njia  za  utakaso.  Kwa  hiyo  mja 
hana  budi  kujiweka  mbali  na  kujiona  na  kujisifu  na  badala  yake  ashikilie 
kuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ndiye  mtakasafi  wa  kweli.  Mja  hana  budi 
kutambua  kuwa  juhudi  zake  zote  kuelekea  kwenye  utakaso  hazitakuwa  na 
manufaa  kesho  akhera  ikiwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hatamtakasa. 
Utambuzi  huu  hutoa  njia  muhimu  ya  kufikia  kwenye  uongofu.  Ingawa 
utakaso  unaweza  kuwa  umenasibishwa  na  mja  kutokana  na  uwezo  na 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


juhudi  binafsi,  na  Mitume  na  walimu  wa  kiroho  kutokana  na  kutoa  kwao 
muongozo  na  mafundisho,  lakini  mwishoni  tutagundua  kuwa  utakaso 
unatakiwa  unasibishwe  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  peke  yake,  ambaye 
hutengeneza  njia  za  utakaso  kwa  ajili  ya  mja  wake  na  kumuwezesha  kuzi- 
fahamu  njia  hizi. 


b.  Utakaso  kutoka  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake 

Katika  kuelezea  majukumu  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake,  Qur’an  inataja  mambo  yafuatayo: 


j  ll-hl  \p_  ^  ^ 

\j>^  j  hs^\  j  (idij  j 


“Kama  tulivyo  mtuma  Mtume  kwenu  anaye  tokana  na  nyinyi,  anaku- 
someeni  Aya  zetu  na  kukutakaseni  na  kukufundisheni  Kitabu  na  hikima  na 
kukufundisheni  mliyo  kuwa  hamyajui”  (Al-Baqarah,  151). 

“Hakika  Mwenyezi  Mungu  amewafanyia  wema  mkubwa  Waumini  vile 
alivyo  waletea  Mtume  aliye  miongoni  mwao  wenyewe,  anaye  wasomea  Aya 
zake,  na  anawatakasa,  na  anawafunza  Kitabu  na  hikima,  ijapo  kuwa  kabla 
ya  hapo  walikuwa  katika  upotovu  ulio  wazi”  (Al-i  imran,  164). 

Aya  hizi  za  Qur’an  zinabainisha  majukumu  makuu  matatu  aliyopewa 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 

a.  Kuwapelekea  wanadamu  aya  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 

Mitume  kuwasilisha  ufunuo  mtakatifu  ndio  mwanzo  wa  utume  wao. 
Pia  hii  ndio  hatua  ya  kwanza  na  ya  msingi  katika  kuwawezesha  wanadamu 
kufika  kule  wanapoelekea  kwa  usalama. 

b.  Kitendo  cha  utakaso 


Maana  halisi  ya  imani  juu  ya  upweke  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
(tawhid)  inaweza  kupatikana  kwa  kusafisha  nafsi  ya  mwanadamu  dhidi 
ya  uchafu  kama  vile  ukafiri,  ushirikina  na  madhambi.  Kwa  kuongezea 
ni  kwamba  ujumbe  huu  mtakatifu  utakuwa  umefika  mahala  pale  utaka- 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

pokuwa  umefikia  kwenye  nyoyo  zenye  amani  na  utulivu.  Mfano  mzuri 
katika  hili  unaweza  kupatikana  katika  maisha  ya  maswahaba  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Licha  ya  kufanya  maovu 
makubwa  katika  kipindi  kabla  ya  uislamu  lakini  pindi  walipopata  uongozi 
sahihi  kutoka  kwenye  mafundisho  na  mafunzo  ya  kiroho  kutoka  kwa 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  waliamua  kuzitakasa  nafsi  zao 
ili  waje  kuwa  watu  watukufu  hapa  duniani.  Waliacha  urithi  wenye  kuende- 
lea  kwa  vizazi  vilivyofuatia  kutokana  na  kujikomaza  na  kujisahihisha  kwao 
kiimani;  Urithi  huu  utaendelea  kubakia  mpaka  siku  ya  mwisho. 


c.  Kufundisha  kitabu  na  hekima 


Hapa  kinakuja  kitabu  ambacho  kinaelezea  kanuni  na  masharti  ambayo 
wanadamu  wanapaswa  kuyafuata.  Kitabu  hiki  ni  Qur’an  tukufu.  Sifa  za 
mtu  za  kiroho  ndizo  zitakazodhihirisha  uelewa  wake  wa  masomo  ya 
Qur’an.  Ukweli  ni  kwamba  Qur’an  haina  budi  kusomwa  na  kuzingatiwa 
ndani  ya  moyo.  Na  macho  ndiyo  yenye  kuusaidia  moyo. 

Kwa  kuwa  Qur’an,  wanadamu  na  ulimwengu  vyote  vimekuwepo  kwa 
kupitia  udhihirisho  na  ufunuo  wa  Majina  matukufu,  basi  vyote  hivi  vin- 
awakilisha  hazina  kubwa  ya  siri.  Siri  na  hekima  hizi  hujifungua  zenyewe 
kwa  mtu  kulingana  na  kiwango  chake  cha  utakaso  na  ukomavu  wa  kiroho. 
Mafundisho  ya  hekima  yanakuja  mwisho  wa  hatua  zote  hizi;  kwani 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  huwaruhusu  wale  tu  waliozitakasa  nafsi  zao 
ndio  wapate  hekima  na  siri  za  Qur’an.  Qur’an  yenyewe  inawakilisha  siri 
za  Majina  matukufu  katika  mfumo  wa  “waadhi”  ili  akili  ya  mwanadamu 
iweze  kuzielewa. 


Aya  za  Qur’an  zinataja  utakaso  pamoja  na  mafundisho  ya  kitabu  na 
hekima.  Hili  linaashiria  kuwa  wale  wasio  na  nafsi  safi  hawawezi  kupata 
elimu  ya  kweli  ya  vitu  mbalimbali  na  hasa  ile  ya  Qur’an.  Elimu  yao  haitawa- 
nufaisha  hata  kama  itakuwa  imejumuisha  sehemu  ndogo  ya  hiyo  Qur’an. 
Kwa  kuwa  elimu  na  hekima  vina  thamani  kubwa  mno  haviwezi  kukaa 
mahali  popote  tu.  Moyo  ambao  umeandaliwa  kuwa  mafikio  ya  elimu  na 
hekima  hauna  budi  kuwekwa  mbali  na  aina  zote  za  masizi  hatari  na  yas- 
iyo  na  manufaa  yoyote.  Kwa  sababu  hii  kwanza  kabisa  Mitume  huwasili- 
sha  aya  takatifu  na  kisha  wanajiingiza  katika  kuzitakasa  nyoyo  za  wale 
ambao  wameshawawasilishia  aya.  Baada  ya  mchakato  huu  ndipo  Mitume 
wanapowafundisha  kitabu  na  hekima  watu  ambao  tayari  wameshatakasika 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kiroho.  Siri  zilizomo  kwenye  ulimwengu  huu  hujidhihirisha  kidogo  kidogo 
kwa  wale  walio  na  nyoyo  zilizotakaswa  kwa  namna  iliyotajwa.  Wale  walio 
na  nyoyo  za  namna  hiyo  wanaweza  kuflkia  kuwa  chemchem  za  hekima. 

Upande  wa  nje  wa  majukumu  na  maelekezo  ya  Mtume  Muhammad 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  utaendelea  kuhakia  mpaka  siku  ya 
mwisho  kutokana  na  jitihada  za  makusudi  za  wanachuoni  wa  kiislamu 
ambao  wanaisoma  Qur’an  na  kuwafundisha  wengine  maamrisho  yake 
na  makatazo  yake.  Pia  upande  wa  ndani  wa  majukumu  yake  utaendelea 
kubakia  mpaka  siku  ya  mwisho  kutokana  na  jitihada  kubwa  za  walimu  wa 
kiroho  ambao  wamechukua  jukumu  la  kuzitakasa  nyoyo  na  roho. 


c.  Mtu  kuitakasa  nafsi  yake  mwenyewe 

Qur’an  tukufu  imesema  yafuatayo  kuhusiana  na  utakaso  wa  mtu 
mwenyewe  juu  ya  nafsi  yake,  “Na  kwa  nafsi  na  kwa  aliye  itengeneza!  Kisha 
akaifahamisha  uovu  wake  na  wema  wake,  Hakika  amefanikiwa  aliye  ita- 
kasa,  Na  hakika  amekhasiri  aliye  iviza.”  (As-Shams,  7-10).  Kulingana  na 
masharti  ya  maneno  haya  ya  Qur’an,  watakaofanikiwa  na  kuongoka  ni 
wale  tu  ambao  watakuwa  wametakaswa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
kwa  kuwekwa  mbali  na  madhambi  na  kujazwa  baraka  Zake  na  hofu  juu 
Yake.  Aya  nyingine  inaelezea  mafikio  ya  watu  hao  kesho  akhera  kama  ifua- 
tavyo,  “Basi  ingia  miongoni  mwa  waja  wangu,  Na  ingia  katika  Pepo  yangu.” 
(al-Fajr,  29-30).  Bado  aya  nyingine  nayo  inasema. 


“Hakika  amekwisha  fanikiwa  aliye  jitakasa.  Na  akakumbuka  jina  la 
Mola  wake  Mlezi,  na  akasali.”  (al-Ala,  14-15). 


Agizo  la  kutakasa  lililotajwa  katika  aya  hii  ya  mwisho  lina  mazingatio 
makubwa.  Mja  anatarajiwa:  1)  Kwanza  kusafisha  moyo  wake,  mwili  wake 
na  mali  zake  dhidi  ya  uchafu  wa  kila  aina;  jambo  ambalo  2)  litapelekea 
kufunuka  kwa  mapazia  ya  ujinga  yaliyopo  kati  ya  mja  na  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu;  3)  baada  ya  hapo  huku  mwHi  ukiwa  umekuzwa  kwa  chakula  cha 
halali  na  moyo  ukiwa  unamtambua  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  hapo  mja 
atakuwa  ameingia  kwenye  ulimwengu  wa  utumishi  uliokomaa  na  furaha 
ya  kiroho. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mfasiri  aitwae  Bursawi  anaifasiri  aya  hii  ya  Qur’an  kama  ifuatavyo, 
“Aya  hii  inaashiria  kwamba  mja  anatarajiwa  kusafisha  roho  yake  dhidi  ya 
aina  zote  za  vitu  vilivyotajwa  na  uislamu  kuwa  ni  haramu,  kuutakasa  moyo 
wake  dhidi  ya  mapenzi  ya  dunia,  kuuelekeza  umakini  wake  kwa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kadiri  awezavyo  na  kujitahidi  kutokumbuka  kingine  cho- 
chote  zaidi  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu”.  Katika  kusisitiza  jambo  hili  hili 
Abu  Bakr  Kattani  alisema  yafuatayo  pindi  alipokuwa  juu  ya  kitanda  cha 
mauti:  “Kamwe  nisingeliweza  kuongelea  juu  ya  amali  zangu  kutokana  na 
hofu  ya  kuingia  kwenye  unafiki,  lakini  kwa  kuwa  kifo  changu  kimekaribia 
nahisi  sina  budi  kusema  mambo  machache  kwa  ajili  yenu.  Nimekuwa 
mlinzi  katika  mlango  wa  moyo  wangu  na  nimejitahidi  ubakie  umefungwa 
dhidi  ya  kitu  kingine  chochote  kile  isipokuwa  Mola...na  mwishoni  moyo 
wangu  ukafikia  katika  hali  ambayo  nikawa  mgeni  kwa  kitu  chochote  kile 
isipokuwa  Mola”. 


Kutokana  na  tafsiri  ya  Ibn  Abbas,  neno  tazakka  (as-Shams,  14-15) 
linamaanisha  “tamko  la  mtu  la  maneno  hakuna  Mungu  apasae  kuabudiwa 
kwa  haki  isipokuwa  Mwenyezi  Mungu  (la  ilaha  illa  Mwenyezi  Mungu)” 
(Qurtubi,  jami,  xx,  22).  Mantiki  iliyopo  kwenye  tafsiri  hii  ni  kwamba 
kuusafisha  moyo  dhidi  ya  ukafiri  na  ushirikina  kunaandika  hatua  ya 
kwanza  katika  mchakato  wa  utakaso.  Sehemu  ya  kwanza  ya  tamko  la 
upweke  wa  Mwenyezi  Mungu  (kalimatu’t-tawhid)  inaanza  kwa  kukanusha 
(la);  yani  ‘hakuna  Mungu’  {la  ilaha).  Hili  linaashiria  kuwa  muumini  anata- 
rajiwa  kuusafisha  moyo  wake  dhidi  ya  Idla  kitu  kilicho  kinyume  na  sifa  za 
kimaadili  zinazoendana  na  uungu  mdogo.  Kisha  kunafuatia  kuthibitisha 
‘isipokuwa  Mwenyezi  Mungu’  (illa  Mwenyezi  Mungu),  hapa  ni  pale  moyo 
unapokuwa  tayari  kupokea  na  kujazwa  nuru  ya  tawhid.  Mshairi  mmoja 
analielezea  jambo  hili  vizuri  sana  pale  anaposema: 


Toa  kila  kitu  moyoni  isipokuwa  Mola 
Kwani  Yeye  hatembelei  mahali  pasipo  na  mwenyeji  mzuri 
Ibrahim  Dasuqi  -  Mwenyezi  Mungu  atakase  siri  yake  -  anasema  yafua- 
tayo  kuhusiana  na  utakaso  huu,  “Mwanangu...kamwe  usije  ukatawaliwa  na 
majivuno,  hata  kama  utatumia  nyakati  za  mchana  kwa  kufunga  na  nyakati 
za  usiku  kwa  kuswali;  na  hata  kama  una  roho  safi  ambayo  inafurahia 
ukaribu  na  Mola.  Usikubali  kamwe  kutawaliwa  na  kujisifu  na  kuiacha  nafsi 
ikuongoze;  kwani  madaruweshi  wengi  waliofanya  hivyo  waliishia  kwenye 
maangamizi”. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mtakatifu  mwingine  aitwae  Hatam  Asamm  -  Mwenyezi  Mungu  ata- 
kase  siri  yake  -  anasema,  “Usije  ukadanganywa  na  makasri  ya  kifahari, 
mabustani  yaliyostawi  na  malisho  ya  kijani;  kwani  hakuna  busutani  lililo 
zuri  zaidi  ya  pepo.  Na  kumbuka  kilichomtokea  Adam  -  amani  iwejuu  yake 
-  katikati  ya  pepo.  Kutokana  na  matamanio  ya  kuishi  humo  milele  alinyoo- 
sha  mkono  wake  mpaka  kwenye  ‘tunda  lililokatazwa’,  baada  ya  hapo  aliad- 
hibiwa  kwa  kuletwa  hapa  duniani.  Usidanganyike  na  wingi  wa  amali  zako 
na  sifa  zako.  Kwani  licha  ya  sifa  zake  nyingi  za  kipekee,  Balaam  ambaye 
alikuwa  mtoto  wa  kaburu  aliishia  kwenye  maangamizi,  licha  ya  kwamba 
wakati  fulani  Mwenyezi  Mungu  alimfundisha  Jina  Lake  tukufu,  (ismu’l- 
azam)^.  Kunafunzo  kubwa  katika  kitendo  kile  peke  yake. 

Amka  na  usidanganyike  na  wingi  wa  elimu  na  amali  zako.  Kwani 
hujapata  kusikia  kilichomtokea  Shetani  ambaye  mwanzoni  alijaaliwa  elimu 
kubwa  na  ambaye  alikuwa  ametekeleza  matendo  mengi  ya  ibada?  Kwa 
hiyo  jihadharini  na  hila  za  Shetani  na  nafsi,  vitu  ambavyo  Mola  wetu 
Mtukufu  ametuonya  kwa  kusema:  ‘Kwa  kuwa  umenihukumia  upotofu, 
basi  nitawavizia  katika  Njia  yako  Iliyo  Nyooka.’  (al-Araf.  16)  napia,  ‘Mola 
wangu  Mlezi!  Ilivyo  kuwa  umenitia  makosani,  basi  nahakikisha  nitawazaini 
hapa  duniani  na  nitawapoteza  wote’  (al-Hijr,  39)  . 

Usijidanganye  kwa  kuhisi  uko  salama  kwa  kukaaa  pamoja  na  wafan- 
yaji  ibada  na  wajitengao  na  anasa  za  kimwili;  kwani  ushirika  wa  nje  pekee 
hauna  faida.  Kwani  hujapata  kusikia  kisa  cha  Thaalaba^  ambaye  alikuwa 
akihudhuria  madarasa  ya  Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake?  Lakini  alikuwa  akikaa  pale  bila  hisia  zozote,  jambo  ambalo  lilimpele- 
kea  kuangamia. 

Licha  ya  kwamba  alikuwa  mtoto  wa  Mtume,  mtoto  wa  Nuhu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alijitia  uziwi  katika  ujumbe  wa  baba  yake  kwa 
kiburi  na  kufikiria  kuwa  alikuwa  amejitosheleza.  Na  pindi  maangamizi  yali- 
pomfikia  uhusiano  wa  damu  na  baba  yake  haukumsaidia. 


5.  Rejeaal-Araf,  175-176 

6.  Mwanzoni  Thaalaba  alikuwa  akitumia  muda  wake  wote  katika  msikiti  wa  Mtume- 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akisikiliza  mafundisho  ya  dini.  Lakini  kadiri 
muda  ulivyokuwa  unasogea  alianza  kujikusanyia  mali  na  kugubikwa  na  mapenzi 
ya  kuipenda  dunia.  Kidogo  kidogo  akaanza  kukosa  swala  za  kila  siku  na  hatimae 
akajitenga  kabisa  na  jamii  ya  kiislamu.  Alienda  mbali  zaidi  kiasi  kwamba  akakataa 
hata  kutoa  sadaka  katika  jamii.  Lakini  mwishoni  alifikwa  na  maangamizi  makubwa. 
Tabari,  Tafsir,  XIV,  370-372;  Ibn  Kathir,  Tafsir,  II,  388. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Na  mke  wa  Lut  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake...alikuwa  na  urafiki 
na  makafiri  na  waovu  bila  ya  kutofahamu  hata  kidogo  nini  kilikuwa 
kinaendelea  ndani  ya  nyumba  yake  mwenyewe.  Kutokana  na  kuhadaishwa 
na  giza  la  ukafiri  hakuweza  kuona  nuru  ya  uongofu. 


Hivyo  Mtegemee  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  peke  yake  na  si  mwingine 
yeyote;  kwani  kinyume  na  Yeye  hakuna  elimu,  amali,  mali,  mtoto  au  rafiki 
ambaye  ataweza  kukuhakikishia  furaha  ya  milele”. 

Aya  za  Qur’an  zilizokwishatajwa  (al-Ala,  14-15)  zinasema  kuwa  wale 
waliojitakasa  na  kuyashinda  matamanio  mahaya  ya  nafsi  zao  ndio  wataka- 
ofanikiwa.  Hili  linamaanisha  kwamha  wale  ambao  hawajakamilisha  utaka- 
so  wao  hawataweza  kufikia  furaha  ya  kweli  na  uongofu.  Katika  kuthibitisha 
haya  kuna  aya  nyingine  za  Qur’an  ambazo  moja  wapo  inasema: 


“Na  mbebaji  habebi  mzigo  wa  mwingine.  Na  aliye  topewa  na  mzigo 
wake  akiomba  uchukuliwe  hautachukuliwa  hata  kidogo,  na  angamwomba 
jamaa  yake.  Hakika  wewe  unawaonya  wale  wanao  mcha  Mola  wao  Mlezi 
kwa  ghaibu,  na  wanashika  Sala.  Na  anaye  jitakasa,  basi  anajitakasa  kwa 
ajili  ya  nafsi  yake.  Na  marejeo  ni  kwa  Mwenyezi  Mungu.”  (al-Fatir,  18). 
Kutokana  na  aya  hii  tunaweza  kuhitimisha  kuwa  maelekezo  na  maonyo  ya 
Mitume  yatawasaidia  wale  tu  ambao  nyoyo  zao  zimejawa  na  usafi  wa  moyo 
na  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu;  na  wale  ambao  wanaswali 
swala  tano  pamoja  na  ibada  nyingine. 

Wakosefu  watalipwa  kutokana  na  makosa  yao  na  kukabiliwa  na  adha- 
bu.  Hakuna  yeyote  atakayeweza  kuwasaidia  ili  wapunguziwe  adhabu.  Vile 
vile  amali  njema  zitawafaa  wale  waliozitenda.  Hivyo  wale  wanaozitakasa 
nafsi  zao  wanafanya  hivyo  kwa  ajili  ya  nafsi  zao. 


Katika  suala  hili  aya  ifuatayo  iliyopo  ndani  ya  Qur’an  inaelezea  vizuri 
zaidi,  “Na  katika  watu,  na  wanyama,  na  mifugo,  pia  rangi  zao  zinakhi- 
talifiana.  Kwa  hakika  wanao  mcha  Mwenyezi  Mungu  miongoni  mwa 
waja  wake  ni  wanazuoni.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  nguvu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mwenye  kusamehe”  (al-Fatir,  28).  Aya  hii  inaashiria  kuwa  kadiri  mja  ata- 
kavyokuwa  na  elimu  zaidi  ndivyo  atakavyozidi  kumtamhua  Mola  wake 
ndani  ya  vina  vya  moyo  wake.  Nyoyo  za  wale  waliopumhazwa  na  kutojali 
juu  ya  Mola  wao  zitakuwa  zimekufa.  Kuwaonya  na  kuwashauri  kunakuwa 
hakuna  manufaa  yoyote.  Qur’an  (Yasin,  70)  inaligusia  jambo  hili  na  inas- 
ema  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na 
ujumbe  wa  Qur’an  vina  msaada  kwa  wale  tu  walio  hai.  Ili  mtu  kuwa  hai 
kiroho  hana  budi  kujipamba  na  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na 
kulidhihirisha  hili  kwa  nje  kwa  kutekeleza  swala  za  kila  siku  kwa  umakini 
mkubwa. 


Malipo  ya  kutakaswa  dhidi  ya  madhambi  ni  ya  daraja  la  juu  peponi 
kama  ambavyo  Qur’an  inathibitisha  katika  aya  ifuatayo: 

“Na  atakaye  mjia  naye  ni  Muumini  aliye  tenda  mema,  basi  hao  ndio 
wenye  vyeo  vya  juu.  Bustani  za  milele  zipitazo  mito  kati  yake,  wadumu 
humo.  Na  hayo  ni  malipo  ya  mwenye  kujitakasa.”  (Taha,  75-76). 

Pindi  mja  anapouelekeza  moyo  wake  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
malipo  yake  huwa  makubwa  zaidi;  hustahiki  pepo  ili  kushuhudia  uzuri  na 
ukamilifu  wa  Mwenyezi  Mungu  {jamalullah),  vitu  ambavyo  vipo  nje  ya 
mipaka  ya  maelezo  ya  lugha  za  hapa  duniani.  Yeyote  atakayemgeukia  Mola 
peke  yake  na  kumfanya  Mola  wake  kuwa  ndiye  kimbilio  atawekwa  mbali 
na  aina  zote  za  madhambi.  Kwani  ili  kumfahamu  Mwenyezi  Mungu  {mari- 
fatullah)  huna  budi  kwanza  kuitakasa  nafsi  jambo  ambalo  litapelekea  kwe- 
nye  kujitambua.  Maneno  maarufu  ya  kisufi,  “Yeyote  anayeifahamu  nafsi 
yake  basi  anamfahamu  Mola  wake”  yanaashiria  uhusiano  huu  muhimu 
kati  ya  nafsi  ya  mwanadamu  na  kumfahamu  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Leo  hii  na  miaka  hii  ambayo  wanadamu  wanaishi  chini  ya  nira  ya  uya- 
kinifu  na  ubinafsi,  vitu  ambavyo  vinachafua  roho  zao,  kuna  vikwazo  vingi 
ambavyo  vinamzuia  mtu  dhidi  ya  jukumu  muhimu  la  kuelekeza  umakini 
wake  kwenye  uhalisia  wa  roho  ya  kibinadamu  na  mambo  mengine  ya 
kiroho.  Hivyo  leo  hii  kuna  hitajio  kubwa  kwa  walimu  wa  kiroho  kusahihi- 
sha  uelekeo  wetu  mbaya. 


Historia  ya  waislamu  imejawa  na  mifano  mingi  ya  watu  wa  kuigwa. 
Miongoni  mwa  watu  hao  ni  Sultani  wa  dola  ya  Uthmainiyya  aliyeitwa 
Selim  I.  Wakati  anarejea  kutoka  kwenye  mapambano  kutoka  Misri  alisikia 
kuwa  watu  wa  Istanbul  walikuwa  wamejikusanya  katika  mitaa  kwa  ajili 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ya  sherehe  kubwa  ya  kumpokea  Sultani  wao  mshindi.  Lakini  kutokana  na 
kujihisi  vibaya  juu  ya  wazo  lile  Selim  aliamua  kuchelewesha  kuingia  kwake 
Istanbul  kutokana  na  kuona  kwamba  nafsi  yake  ingeliweza  kupumbazwa 
na  makaribisho  makubwa  yaliyokuwa  yakimngojea.  Alimwambia  msiri 
wake  aliyeitwa  Hasan  Can  kwamba  wangeliingia  kwenye  mji  “baada  ya 
jua  kuzama  na  kila  mtu  amerejea  nyumbani  kwake  ib  kuzuia  mapokezi 
na  salamu  ambazo  zitachochea  nafsi  zetu  ziweze  kututawala”.  Kutokana  na 
amri  ile  jeshi  la  waislamu  liliingia  Istanbul  kimya  baada  ya  jua  kuzama  bila 
ya  dalili  yoyote  ya  kujionyesha.  Selim  alikuwa  akitambua  hatari  ya  nafsi  ya 
mwanadamu  na  hivyo  abchukua  tahadhari  muafaka.  Hivyo  abkuwa  ‘Sul- 
tani’  katika  suala  hib  pia. 


Muumini  anatarajiwa  kuihesabu  nafsi  yake  na  kuidadisi  mara  kwa 
mara.  Hana  budi  kuangaba  kwa  umakini  hali  yake  ya  kiroho  na  maende- 
leo  yake.  Katika  istilahi  za  kisufi  mwenendo  huu  unaitwa  ‘uchunguzi  wa 
ndani’  {at-tafahhusu’l-batini).  Uchunguzi  huu  wa  nafsi  ambao  matendo 
yote  yanatathminiwa  tena  hauna  budi  kufanyika  angalau  mara  moja  kwa 
siku.  Pindi  mtu  atakapozoea  kufanya  hivi  atakuwa  na  mkazo  mdogo  juu 
ya  makosa  yake  ya  kila  siku.  Sasa  tuangalie  Ghazzali  anasema  nini  katika 
suala  hili: 


“Katika  alfajiri  ya  Idla  siku  muumini  hana  budi  kukaa  pamoja  na 
‘nafsi’  yake  mara  tu  baada  ya  swala  ya  alfajiri  na  kufikia  makubaliano 
kadhaa  juu  ya  mambo  kadhaa.  Jambo  hili  ni  sawa  na  makubaliano  kati  ya 
mfanya  biashara  na  mbia  wake  kuhusiana  na  hisa  zao  kabla  ya  kuwasilisha 
mtaji  wake  kwa  mbia.  Wakati  huu  mfanya  biashara  hapuuzii  kutoa  tahad- 
hari  kadhaa  kwa  mbia.  Vile  vile  mtu  hana  budi  kuipa  nafsi  yake  tahadhari 
na  maelekezo  yafuatayo.  ‘Mtaji  wangu  wote  ni  uhai  wangu.  Pindi  nita- 
kapopoteza  uhai  wangu  pia  mtaji  wangu  utakuwa  umefikia  mwisho,  na 
faida  na  hasara  havitakuwa  na  maana  yoyote  kwangu  tena.  Lakini  sasa  hivi 
siku  mpya  inaanza.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amenipatia  siku  hii  kama 
fursa  kubwa  kwangu.  Kama  angelijaalia  nife  ningelitoa  chochote  ili  nirudi 
kwenye  maisha  haya  hata  kwa  siku  moja  tu  ili  nitekeleze  amali  njema 
pekee’.  Sasa  chukulia  kwamba  ulikuwa  umekufa  na  sasa  hivi  umefufuliwa 
na  kurudi  katika  maisha  tena.  Hii  ndio  ile  siku,  usiichafue  kwa  madhambi 
na  maasi.  Usipoteza  hata  sekunde  yake  moja,  kwani  Idla  pumzi  moja  ni 
zawadi  yenye  thamani  kubwa  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Tambua  kwamba  siku  ina  masaa  ishirini  na  nne.  Siku  ya  kiama  mtu 
ataletewa  mbele  yake  masanduku  ishirini  na  nne  yaliyofungwa  kwa  ajili 
ya  kila  siku.  Pindi  atakapofungua  sanduku  moja  wapo  na  kuona  malipo 
ya  amali  zake  njema  katika  saa  lile  atagundua  kuwa  sanduku  limejaa  nuru 
jambo  ambalo  litampelekea  kuhisi  furaha  ya  hali  ya  juu.  Kisha  atakapo- 
fikiria  juu  ya  malipo  mengine  atakayoyapata  atazama  ndani  ya  furaha 
kubwa  ambayo  kama  watu  wa  motoni  wangelipata  sehemu  ndogo  ya  fura- 
ha  hiyo  wasingeliendelea  kuhisi  maumivu  yoyote.  Pindi  atakapofungua 
sanduku  la  pili  atahisi  harufu  mbaya  sana  ya  saa  alilolitumia  katika  maasi. 
Atahisi  majuto  ya  hali  ya  juu  kiasi  kwamba  kama  watu  wa  peponi  wangeli- 
pewa  sehemu  ndogo  ya  majuto  yake  wangelisahau  moja  kwa  moja  raha  za 
peponi.  Pindi  atakapofungua  sanduku  la  tatu  atalikuta  halina  kitu;  hiyo  ni 
saa  aliyoitumia  kwa  kulala  au  kufanya  shughuli  za  halali.  Bado  atajuta  kwa 
kutolitumia  vizuri  saa  lile,  jambo  ambalo  lingelimsaidia  katika  siku  hii. 
Majuto  yake  yanalingana  na  yale  ya  mfanya  biashara  pindi  anaposhindwa 
kuwekeza  katika  kitega  uchumi  kikubwa.  Hivyo  lijaze  sanduku  lako  kabla 
hujachelewa;  usiliache  likawa  tupu.  Uvivu  utapelekea  kuzidisha  ukubwa 
hasara  yako. 

Viungo  vya  mwili  vinafanya  kazi  kwa  msaada  wa  roho.  Hatuna  budi 
kuvisimamia  kwa  uangalifu  na  kuzielekeza  nafsi  zetu  katika  kutumia  viun- 
go  vya  mwili  kwa  usahihi.  Hatuna  budi  kuyachunga  macho  yetu  kutokana 
na  kuangalia  vitu  vya  haramu  na  visivyo  na  maana  ili  visije  vikazishughuh- 
sha  nyoyo  zetu  katika  upuuzi.  Hatuna  budi  kuchunga  ndimi  zetu  dhidi 
ya  usengenyaji,  kulamba  kisogo,  kashfa,  uongo,  kujinyanyua,  kuwaponda 
wengine  na  kujipendekeza;  badala  yake  hatuna  budi  kuzishughulisha  na 
kumkumbuka  Mola  na  kuhakikisha  zinatamka  vitu  vizuri  tu.  Hatuna 
budi  kuyachunga  matumbo  yetu  dhidi  ya  vyakula  vya  haramu  na  vyenye 
mashaka,  na  hata  kupunguza  matumizi  ya  vile  vya  halali.  Katika  suala  hili 
Mtume  aliyebarikiwa  -  anatuelekeza  kwa  kusema,  “Kujizuia  na  mambo 
yasiyo  ya  msingi  ni  dalili  ya  kuwa  muislamu  mzuri”  (Tirmidhi  ,  Zuhd, 
11;  ibn  Majah,  Fitan,  12).  Haya  yanamaanisha  kwamba  kusema  na  kukaa 
kimya  kwa  muumini  hakuna  budi  kuwa  katika  kumkumbuka  Mwenyezi 
Mungu  na  kutafakari  juu  Yake. 


Pia  muumini  hana  budi  kuwa  makini  na  kutekeleza  ibada  zake  kulin- 
gana  na  utaratibu  wake.  Pindi  anapotaka  kuihesabu  nafsi  yake  hana  budi 
kuhakikisha  kwamba  amali  zake  zote  zimetekelezwa  kwa  ajili  ya  Mwenyezi 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mungu  pekee,  na  si  kwa  ajili  ya  yeyote  yule  ikiwemo  nafsi  yake  mwenyewe. 

Kutokana  na  kuitakasa  nafsi  hupelekea  moyo  kupata  sifa  ya  ‘utulivu’ 
(salim).  Muumini  mwenye  moyo  uliotulia  huwa  na  sifa  tatu: 

1.  Hamdhuru  yeyote.  Hili  linatokana  na  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu.  Moyo  huwa  unachungwa  dhidi  ya  uovu  wa  nafsi  jamho 
ambalo  linapelekea  kuleta  nje  tabia  nzuri  za  kuigwa. 

2.  Kamwe  haumizwi  wala  kudhuriwa  na  yeyote.  Hili  linatokana  na  hisia 
yake  kubwa  ya  upendo.  Kamwe  hatilii  maaneni  sifa  au  lawama  za  watu 
wa  kawaida.  Mshairi  anatoa  mukhtasari  wa  sifa  hizi  mbili  kwa  kusema, 
“Lengo  la  mwanadamu  na  jini  kwenye  bustani  ya  dunia...si  kudhuru, 
kutamani  vya  wengine  na  kudhuriwa”. 

3.  Wakati  wote  hutoa  kipaumbele  katika  kutafuta  radhi  za  Mola  kwa 
gharama  yoyote  ile.  Pindi  anapotakiwa  kuchagua  kati  ya  dunia  na 
akhera,  huwa  hasiti  kuchagua  akhera. 

Kwa  ufupi  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu  amejaalia  dunia  hii  kuwa 
mahali  pa  mitihani  na  amempa  mwanadamu  jukumu  la  kurejea  kwake 
baada  ya  kukishinda  kikwazo  ambacho  ni  nafsi;  kubadilisha  uasi  wake  na 
kuwa  wema,  jambo  ambalo  malipo  yake  hayawezi  kulinganishwa  na  cho- 
chote  hapa  duniani. 

Mola  wetu  atujaalie  tuzishinde  nafsi  zetul 
Amin! 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mtu  mwenye  roho  iliyotakasika  huwakilisha  kazi 
bora  ya  Muumbaji  Mkuu  -  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  -  kwani  anakuwa  ni  mahala  pa  kud- 


hihirisha  siri  takatifu. 


3.  HALI  ZA  NAFSI 

Kulingana  na  mchanganuo  maarufu  kutoka  kwa  sufi  katika  mchakato 
wa  mafunzo  ya  kiroho  na  ukamilifu  wake,  nafsi  ya  mwanadamu  inaweza 
kuwa  katika  aina  saha  za  hali  na  vituo.  Sasa  ngoja  tuingie  kwenye  maelezo 
ya  kina  juu  ya  hali  hizi. 


a.  Nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  {an-nafsu’l-ammara) 

Hii  ni  hali  ya  chini  kuliko  zote  na  hali  isiyo  na  utii  miongoni  mwa 
hali  zote  za  nafsi  ya  mwanadamu.  Hali  humuondoa  mja  kwa  Mola  wake 
na  kumshawishi  ajiingize  katika  mamho  ya  uovu.  Neno  “ammara”  lina- 
maanisha  kushurutisha.  Nafsi  iliyokwama  kwenye  hali  hii  huwa  inafuata 
matamanio  ya  nafsi  yake  hila  kutosheka.  Hii  ni  nafsi  iliyo  katika  kiini  cha 
tamaa  na  urafiki  na  Shetani;  huwa  ina  tamaa  kuhwa  ya  kufuata  matamanio 
ya  nafsi  yake  na  kutenda  madhamhi. 


Dalili  ya  mtu  katika  hali  ya  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  ni  kwamha 
huwa  wakati  wote  anafuata  matamanio  ya  nafsi  yake  hila  ya  kuonyesha 
ukinzani  hata  kidogo.  Vile  vile  huwa  anafuata  miito  ya  shetani  kutoka 
ndani  yake  hila  kizuizi  chochote.  Nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  inaweza 
kuwa  ya  hatari  zaidi  kuliko  hata  Shetani.  Katika  kuthihitisha  ukweli  huu 
Ihn  Ataullah  al-Iskandari  anasema,  “Jamho  la  kuwa  makini  nalo  zaidi  ni 
nafsi  yako.  Si  kwamha  inafanya  kazi  dhidi  yako,  lakini  pia  huwa  na  wewe 
mpaka  mauti  yakufike.  Angalau  Shetani  humuachia  mtu  katika  kipindi 
cha  Ramadhani,  mwezi  amhao  mashetani  hufungwa  minyororo.  Na  kuto- 
kana  na  ukweli  kwamha  huwa  tunaona  mauaji  na  wizi  katika  mwezi  wa 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Ramadhani,  huwa  tunaelewa  kwamba  si  Shetani  ambaye  humpelekea  mtu 
kutekeleza  uhalifu  huu  bali  ni  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu”. 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  ndani  ya  Qur’an: 


0] 


“Kwa  hakika  nafsi  ni  yenye  kuamrisha  maovu.”  (Yusuf,  53).  Hii  ni 
nafsi  katika  hali  yake  ya  kuamrisha  maovu. 

Katika  istilahi  za  kisufi  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  inawakil- 
ishwa  kwa  picha  ya  nyoka  mwenye  sumu.  Kwa  kupitia  ishara  hii  sufi 
wanawatahadharisha  watu  juu  ya  sumu  ya  hii  nafsi.  Mshairi  Nevizade 
Atai  anaitumia  picha  hii  katika  ushairi  wake  pale  anaposema,  “Kila 
tabia  ya  uovu  inafanana  na  nyoka;  na  nyoka  mfalme  ni  nafsi  yenye 
kuamrisha  maovu”.  Kwa  sababu  hiyo  kila  muumini  mwenye  akili  hana 
budi  kujiingiza  kwenye  mapambano  yenye  kuendelea  dhidi  ya  nafsi 
yenye  kuamrisha  maovu.  Watu  wengi  ambao  wamewahi  kupata  baraka 
za  uhodari  wa  hali  ya  juu  wameishia  kufadhaika  kwa  kukumbatiwa  na 
ujinga  kwa  manufaa  hafifu. 

Katika  suala  hili  kisa  cha  Qur’an  kuhusiana  na  mazungumzo  kati  ya 
mke  wa  Potiphar  na  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kinatoa 
ishara  muhimu  zenye  kuelekea  kwenye  uelewa  wa  asili  ya  nafsi  yenye 
kuamrisha  maovu.  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amekuwa 
na  kuwa  kijana  mzuri  sana  na  Zulaykha  anavutiwa  naye  kimapenzi, 
Qur’an  inasomeka  kama  ifuatavyo,  “Na  yule  bibi  wa  nyumba  aliyo 
kuwamo  Yusuf  alimtamani  kinyume  cha  nafsi  yake,  na  akafunga  mila- 
ngo.”  (Yusuf,  22-24). 

Hatuna  budi  kushukuru  msaada  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
uliopelekea  Yusuf  kuokolewa  kutokana  na  kuangukia  kwenye  hadaa  za 
Zulaykha  ambaye  hawakilishi  kingine  isipokuwa  nafsi  yenye  kuamrisha 
maovu.  Kutokana  na  kuwa  waja  dhaifu  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu,  hatuna  budi  kugeuza  nyuso  zetu  kwake  kwa  maombi  na  hofu  na 
kumuomba  msaada  wake  atulinde  dhidi  ya  vishawishi  vya  nafsi  zetu 
wenyewe  juu  ya  maovu. 

Hapa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatupatia  maneno  ya  heki- 

_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ma.  Anatuagiza  tusikaribie  hata  kidogo  matendo  maovu  ili  uharibifu 
wake  usije  ukatutawala.  Kwa  maana  hii  ndio  maana  kumeharamishwa 
kwa  mwanamme  kumuangalia  mwanamke  ambaye  kisheria  unaweza 
kumuoa,  kwani  uangaliaji  huo  unaweza  kufungua  mlango  wa  zinaa. 
Kwa  hakika  kisa  cha  Zulaykha  na  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  kimebeba  maana  nyingi  kwa  ajili  yetu  ili  tutafakari  juu  ya  miti- 
hani  mbalimbali  ya  dunia. 

Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  kijana  kama 
malaika  kutokana  na  uzuri  usiowahi  kuonekana  hapo  kabla.  Pindi  wan- 
awake  wa  kawaida  walipomuona  walikata  vidole  vyao  na  kushindwa 
kuhisi  hata  maumivu  au  damu  iliyokuwa  ikitiririka  viganjani  mwao. 
Kama  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  angelikuwa  mtu  mzima 
kiasi  cha  kutokuwa  na  matamanio  yoyote  juu  ya  jinsia  tofauti  basi  mti- 
hani  aliokuwa  amepangiwa  kuupitia  usingelikuwa  mgumu  kiasi  kile. 

Zulaykha  alikuwa  amepambiwa  na  nafsi  yake  mambo  makuu  mata- 
tu:  utajiri,  umaarufu  na  tamaa.  Alikuwa  kijana  na  mzuri  na  hivyo  kuwa 
na  ushawishi  ambao  ungeweza  kuwateka  wengi.  Ili  kufanya  mambo 
yawe  magumu  zaidi  aliukomea  mlango  kwa  nguvu  kabla  ya  kutekeleza 
nia  yake.  Katikati  ya  nyakati  zile  ambazo  kulikuwa  na  usiri  wa  hali  ya 
juu  wenye  kurahisisha  njia  ya  kuangukia  kwenye  dhambi  Zulaykha 
alimuita  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  kumwambia 
‘njoo  usitarehe  na  mimi’.  Alikuwa  amekabiliwa  na  mtazamo  ambao 
ungeliweza  kuyeyusha  ukinzani  wa  uwezo  imara  kuliko  wa  wengine, 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatuelezea  ugumu  wa  mazingira  ya  tukio 
hata  kwa  mtu  kama  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake:  “na  Yusuf 
angeli  mtamani  lau  kuwa  hakuona  ishara  ya  Mola  wake  Mlezi...” 


Kuanzia  pale  na  kuendelea  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  akaomba,  ‘Mola  awe  mlinzi  wangu’,  na  kwa  kufanya  vile  ali- 
onyesha  kwamba  njia  pekee  na  ya  uhakika  ya  kutoka  kwenye  mazingira 
magumu  inatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Haya  yanathibitisha 
ukweli  kwamba  kujizoesha  kuwa  na  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu 
ni  muhimu  katika  kuvuta  karibu  msaada  wa  Mwenyezi  Mungu.  Kwa 
maneno  mengine  ni  kwamba  ni  kwa  kupitia  kwenye  kuimarisha  hisia 
za  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  ndipo  mtu  ataweza  kuzuia  mata- 
manio  mazito  yatokanayo  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu.  Ukweli  ni 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kwamba  kukataa  ushawishi  wa  mwanamke  kijana,  mzuri  na  tajiri  huku 
mkiwa  faragha  ni  miongoni  mwa  vitu  vigumu  kwa  kijana  mwenye  afya. 


Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anas- 
ema  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atawapa  kivuli  watu  wa  aina 
saba  siku  ya  kiama;  katika  siku  ambayo  hakutakuwa  na  kivuli  zaidi 
ya  kivuli  cha  Mwenyezi  Mungu.  Katika  orodha  hii  ametajwa  “mtu 
ambaye  atakataa  mwaliko  wa  mwanamke  mzuri  na  mtukufu  kwa  ajili  ya 
kitendo  cha  zinaa  na  akasema,  ‘Mimi  ninamuogopa  Mwenyezi  Mungu’” 
(Bukhari ,  Adhan,  36). 


Upande  dhaifu  wa  saikolojia  ya  mwanadamu  hudhihirika  pindi 
mtu  anapofikwa  na  usumbufu  wa  aina  fulani  ambao  utampelekea 
kupoteza  udhibiti  wa  nafsi  yake.  Lakini  hili  halikutokea  kwa  Yusuf  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  kwani  ulinzi  wa  Mwenyezi  Mungu 
ulimzuia  asiingie  kwenye  mtego  huu;  hata  hivyo  alikuwa  mja  mwenye 
kumuogopa  Mwenyezi  Mungu  na  pia  alikuwa  na  nafsi  yenye  ukamilifu 
(an-nafsu’l-kamila).  Ulinzi  mtakatifu  ulimpa  nguvu  Yusuf  dhidi  ya 
ulaghai  ambao  kinyume  chake  angeliweza  kuingia  kwenye  njia  ya  nafsi 
yenye  kuamrisha  maovu. 

Pia  kuna  funzo  lingine  ambalo  tunaweza  kulipata  kutoka  kwenye 
tukio  hili.  Zulaykha  alimtishia  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
kwamba  angelimfunga  gerezani  kama  angelikataa  kukidhi  matamanio 
yake  ya  kingono.  Kutokana  na  nafsi  iliyotakasika  ambayo  ilikuwa  ikim- 
zidishia  hofu  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  ilimpelekea  Yusuf  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  aseme  yafuatayo  baada  ya  kuitwa  na  Zulaykha, 
“Ee  Mola  Mlezi  wangu!  Nastahabu  kifungo  kuliko  haya  anayo  niitia. 
Na  usipo  niondoshea  vitimbi  vya  wanawake  mimi  nitamili  kwao,  na 
nitakuwa  katika  wajinga.”  (Yusuf,  33).  Kwa  kuongezea  ni  kwamba  Yusuf 
aliomba  kinga  ya  Mwenyezi  Mungu  dhidi  ya  vitimbi  vya  mwanamke 
kwa  kusema,  “Ee  Mola  Mlezi  wangu!  Nastahabu  kifungo  kuliko  haya 
anayo  niitia.  Na  usipo  niondoshea  vitimbi  vya  wanawake  mimi  nita- 
mili  kwao,  na  nitakuwa  katika  wajinga.”  (Yusuf,  33).  Kuchagua  kwake 
gereza  juu  ya  kukubaliana  na  matakwa  ya  Zulaykha  kunadhirisha  uzito 
wa  hofu  ya  Yusuf  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  juu  ya  Mwenyezi 
Mungu. 


Kutokana  na  kisa  hiki  tunaweza  kuhitimisha  kwa  kusema  kwamba 
njia  pekee  aliyonayo  mwanadamu  ya  ukinzani  wa  ndani  dhidi  ya  aina 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


zote  za  matamanio  ya  dunia  ni  moyo.  Moyo  pekee  ndio  unaoweza 
kuamua  kukataa  vishawishi  vya  dunia  na  kutafuta  ulinzi  kutoka  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Qur’an  tukufu  inasema  kwamba  silaha  madhubuti  ya  kumlinda 
muumini  dhidi  ya  janga  linalotokana  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu 
ni  kujipamba  na  hofu  juu  Mwenyezi  Mungu.  Katika  suala  hili  tukio 
lingine  ndani  ya  Qur’an  linaloangaza  kwenye  uhalisia  wa  nafsi  linapati- 
kana  katika  kisa  cha  nabii  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipokea  jukumu  la 
utume  katika  mlima  Sinai,  mahali  ambapo  aliambiwa,  “Na  tupa  chini 
fimbo  yako.  Basi  alipo  iona  ikitikisika  kama  nyoka,  akarudi  nyuma 
wala  hakutazama.  (Akaambiwa):  Ewe  Musa!  Njoo  mbele  wala  usiogope. 
Hakika  wewe  ni  miongoni  mwa  walio  salimika.”  (al-Qasas,  31).  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  alimuonyesha  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ishara  za  nguvu  zake  zisizo  na  kikomo  kwa  kupitia  kwenye 
fimbo.  Baada  ya  pale  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alit- 
ambua  nguvu  za  Mwenyezi  Mungu  kwa  kupitia  kile  alichokiona. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alimchagua  Musa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  kuwa  Mtume  na  kumfanya  awe  karibu  Naye  ili  aongee 
naye.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alimpa  Musa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  majukumu  kadhaa  na  kumwambia,  “Na  nini  hicho 
kilichomo  mkononi  mwako  wa  kulia,  ewe  Musa?”  (Taha,  17).  Musa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akajibu,  “Hii  ni  fimbo  yangu; 
naiegemea  na  ninawaangushia  majani  kondoo  na  mbuzi  wangu.  Tena 
inanifaa  kwa  matumizi  mengine.”  (Taha,  18).  Kisha  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  akamwambia,  ‘Ttupe,  ewe  Musa!”  (Taha,  19).  Musa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  akatii  kile  alichoambiwa  na  Mwenyezi  Mungu 
na  “Akaitupa.  Mara  ikawa  nyoka  anaye  kwenda  mbio.”  (Taha,  20).  Pindi 
alipoona  tukio  hili  la  kimiujiza  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  aliogopa  na  kuanza  kukimbia,  lakini  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  aka- 
mwambia,  “Ikamate,  wala  usiogope!  Tutairudisha  hali  yake  ya  kwanza.” 
(Taha,  21). 


Nafsi  na  vitu  vinavyolingana  nayo  vilijidhihirisha  mbele  ya  macho 
ya  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  hali  ya  nyoka  mwe- 
nye  kutisha.  Pale  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akaona  asili 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ya  nafsi  jambo  ambalo  lilimpelekea  kutandwa  na  hofu.  Katika  lugha  ya 
kiistiari  Musa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipata  uhakika  ufua- 
tao:  “Musa,  nyoka  huyu  anawakilisha  kushikamana  na  mambo  ya  dunia 
yenye  kupita  wakati  Mwenyezi  Mungu  ndiye  wa  kushikamana  naye. 
Pindi  kushikamana  na  dunia  kunapomkamata  mtu  kisawa  sawa  na 
mtu  huyo  akaona  uhalisia  wake,  atakimbia  kwa  hofu.  Kwa  sasa  ambapo 
umepewa  ufahamu  wa  tawhid,  yani  upweke  wa  Mola  wako,  inaweze- 
kanaje  uitegemee  fimbo  hiyo  kwa  kuegemea  na  kutimiza  mahitaji  yako 
mengine?  Huu  ni  udhihirisho  wa  kushikamana  na  tawhid  kisawa  sawa. 
Hatua  ya  kwanza  ya  tawhid  ni  kuweka  kila  kitu  pembeni  na  kukumbatia 
imani  thabiti  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kwake  ndipo  unapos- 
tahiki  kujisalimisha.  Ni  bora  uachane  na  matamanio  mengine  yote  na 
uamue  kumtii  Mwenyezi  Mungu  kikamilifu”. 

Pia  sufi  wanasema,  “Wale  ambao  wamesikia  mwito  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  na  kuona  nuru  ya  uzuri  wake  hawana  budi  kuachana 
na  vitegemezi  vingine  kinyume  na  Yeye.  Wakiwa  ndani  ya  rehema  za 
Mwenyezi  Mungu  wataweza  kujinusuru  na  hila  za  nafsi”. 

Nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  ndiyo  inayomfanya  mtu  ahisi  tofauti 
kuelekea  kwenye  furaha  ya  kweli  na  raha  za  milele,  kwa  kuweka  mbele 
ya  macho  yake  raha  za  uongo  na  zenye  kupita.  Nafsi  yenye  kuamrisha 
maovu  humpelekea  mtu  kudhoofisha  lengo  lake  la  asili  na  kumfanya 
aanguke  chini  kutoka  madaraja  ya  juu  ya  pepo  mpaka  kwenye  mashimo 
ya  chini  ya  Moto. 

Mtu  aliyetawaliwa  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  ni  mkaidi  na 
mwenye  kujiona,  hata  pale  anapokutana  na  njia  zitakazoweza  kumpele- 
ka  kwenye  furaha  na  uongofu  wake.  Njiani  hufurahia  kuwadharau 
watu  wanaomzunguka,  kudanganya,  kusengenya  na  kujishughulisha 
na  vitu  rahisi  na  vya  kipuuzi.  Hawezi  kujilinda  dhidi  ya  uchafu.  Idadi 
ya  watu  waliotawaliwa  na  nafsi  hii  ya  hatari  ni  kubwa  mno.  Wanafanya 
mambo  yao  kwa  ujinga  na  kupuuzia  huku  wakipendelea  ladha  za  dunia 
hii  zenye  kupita  na  kuacha  raha  za  milele  za  peponi  na  furaha  isiyo  na 
kifani  ya  kushuhudia  uzuri  wa  Mola  kesho  akhera. 


Pindi  mtu  anapotawaliwa  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  roho  ya 
kimantiki  inakuwa  imetawaliwa  na  roho  ya  kinyama;  na  sifa  za  kibinad- 
amu  hupotea  na  kutoa  nafasi  kwa  ajili  ya  sifa  za  kinyama.  Qur’an  tukufu 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


inasema  yafuatayo  kuhusiana  na  haya,  “Na  tumeiumbia  Jahannamu 
majini  wengi  na  watu.  Wana  nyoyo,  lakini  hawafahamu  kwazo.  Na 
wana  macho,  lakini  hawaoni  kwayo.  Na  wana  masikio,  lakini  hawasikii 
kwayo.  Hao  ni  kama  nyama  howa,  bali  wao  ni  wapotofu  zaidi.  Hao  ndio 
walio  ghafilika.”  (al-Araf,  179). 

Pia  watu  waliotawaliwa  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  hujidan- 
ganya  kuhusiana  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Huendelea  kufanya 
maovu  huku  wakitumaini  kuwa  Mwenyezi  Mungu  atawaonea  huruma 
na  kuwasamehe  licha  ya  yale  wanayoyafanya.  Kwa  namna  wanavyojiona 
wako  salama  dhidi  ya  ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  husema 
yafuatayo  kwa  kejeli,  “Hatutakuwa  pamoja  na  makafiri,  labda  tuha- 
lalishe  vilivyoharamishwa.  Hivyo  hakuna  haja  ya  kukimbilia  kutubu; 
hata  hivyo  siku  moja  tutafanya  hivyo”.  Katika  kuzungumzia  hisia  hizi 
potofu  za  kunusurika  Qur’an  inasema,  “Enyi  watu!  Mcheni  Mola  wenu 
Mlezi,  na  iogopeni  siku  ambayo  mzazi  hatamfaa  mwana,  wala  mwana 
hatamfaa  mzazi  kwa  lolote.  Hakika  ahadi  ya  Mwenyezi  Mungu  ni  ya 
kweli.  Basi  yasikudanganyeni  maisha  ya  dunia,  wala  asikudanganyeni 
na  Mwenyezi  Mungu  mdanganyifu.”  (Luqman,  33). 

Muumini  hana  budi  kutambua  ukweli  kwamba  Mola  wake  mwenye 
nguvu  anajua  kila  kitu  na  pia  kufikiria  juu  ya  maswali  atakayoulizwa 
ndani  ya  kaburi  na  siku  ya  kiama,  na  mahangaiko  na  magumu  ya  ndani 
ya  Moto.  Hana  budi  kutubia  mara  moja  na  kuchukua  hatua  ya  kujisahi- 
hisha.  Lakini  toba  hii  haina  budi  kuwa  ya  umakini  na  ifanywe  kwa  moyo 
safi.  Uwepo  wake  wote,  ulimi  na  moyo  wake  vinapaswa  kushiriki  katika 
tukio  hili.  Kinyume  chake  kutubia  kwa  ulimi  pekee  hakutaleta  manufaa 
yanayotarajiwa;  hii  ni  toba  mnafiki  ambayo  yenyewe  inahitaji  kutubiwa 
zaidi.  Majuto  ya  mtu  ambaye  atatubia  kwa  nje  wakati  anaendelea  kufan- 
ya  maovu  yatakuwa  makubwa  mno.  Huku  ni  kutoheshimu  mamlaka 
kubwa  aliyonayo  Yule  ambaye  toba  zote  zinaelekezwa  kwake.  Toba  ya 
kweli  ni  kuhisi  majuto  makubwa  kuhusiana  na  makosa  yako  na  kuomba 
msamaha  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  moyo  wako  wote. 


Kwa  upande  mwingine  ili  mja  ajiweke  mbali  na  uthibiti  wa  nafsi 
yenye  kuamrisha  maovu,  hana  budi  kuzitazama  kwa  umakini  kanuni 
za  Shariah  na  kuelewa  asili  ya  tamko  la  upweke  wa  Mwenyezi  Mungu 
{kalimatu’tl-tawhid  i.e.  la  ilaha  illa  Mwenyezi  Mungu).  Pindi  mja  ataka- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

posema  ‘la  ilaha’,  hana  budi  kufuta  moyoni  mwake  kila  kitu  kinyume 
na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Hasa  matamanio  ya  kimwili  hayana 
budi  kufutwa  ndani  ya  moyo  kwani  humuweka  mja  mbali  na  Mola 
wake.  Pindi  vitu  hivi  vitakapofutwa  ndani  ya  moyo  mja  atakuwa  tayari 
kutambua  uhalisia  wa  ‘illa  Mwenyezi  Mungu’.  Kwa  njia  hii  mja  atatam- 
bua  udhaifu  na  utupu  wake  na  hivyo  atafanya  jitihada  za  makusudi  ili 
kuboresha  hali  yake  ya  kidini  kutoka  kwenye  kufuata  mkumbo  mpaka 
kwenye  utambuzi  wa  kweli.  Baada  ya  hapo  imani  yake  huongezeka  zaidi 
na  zaidi  ndani  ya  moyo  wake  na  kumpelekea  kutekeleza  amali  njema 
zaidi  na  kufikia  daraja  za  juu  za  kiroho. 


b.  Nafsi  yenye  kujilaumu  (an-nafsu’l-lawwama) 

Wale  ambao  wanazihesabu  nafsi  zao  zenye  kuamrisha  maovu  kwa 
majuto  na  kujitahidi  kuzinusuru  dhidi  ya  sifa  zake  hasi  na  za  uovu, 
watakuwa  wamepiga  hatua  kiroho  na  kufikia  kwenye  nafsi  yenye  kujil- 
aumu.  Watu  kama  hao  hawajidanganyi  kwa  kujiweka  mbali  na  rehema 
za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  zisizo  na  kikomo,  jambo  ambalo  nafsi 
yenye  kuamrisha  maovu  ndilo  inalofanya  ili  kumuweka  mja  mbali  na 
uwezekano  wa  kubadilika.  Watu  hawa  hujilaumu  kutokana  na  makosa 
yao  na  kuomba  msamaha  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  kutubu. 
Tunaweza  kutaja  wa  aina  mbili  zifuatazo  za  watu  walio  katika  kundi 
hili.  Aina  ya  kwanza  ni  ya  watu  ambao  wana  elimu  na  ambao  hawai- 
shi  kulingana  na  elimu  yao  na  hivyo  hushindwa  kuifanyia  kazi  elimu 
yao  ya  kinadharia.  Lakini  huwa  wanatambua  kasoro  zao  na  huhisi 
majuto  ya  hali  ya  juu.  Aina  ya  pili  ni  ya  wale  wanaotoa  machozi  wakati 
kumuomba  Mwenyezi  Mungu  msamaha  katika  mikusanyiko  ya  watu; 
lakini  pindi  wanapoondoka  kwenye  mikusanyiko  hii  hurejea  kufanya 
makosa  yale  yale  kama  mwanzoni. 


Neno  la  kiarabu  “lawm”  linamaanisha  “kulaumu”  au  “kusuta”. 
Hivyo  maneno  an-nafsu’l-lawwama  yanamaanisha  nafsi  ambayo  hujil- 
aumu  na  kujisuta  kutokana  na  makosa  na  kasoro  zake.  Nafsi  ya  aina 
hii  inafahamu  kwamba  haifuati  maelekezo  ya  Mwenyezi  Mungu  kwa 
umakini  ndio  maana  inajilaumu  kwa  majuto  makubwa.  Mtu  ambaye 
nafsi  yenye  kujilaumu  huwa  anatubia  na  kujilinda  dhidi  ya  baadhi  ya 
maasi  yanayopatikana  katika  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu.  Haya  yana- 
maanisha  kwamba  kupuuzia  kwake  na  tamaa  yake  ya  kufanya  maovu 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


huwa  ni  ndogo  ukilinganisha  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu.  Lakini 
kwa  kuwa  daraja  lake  la  ukomavu  wa  kiroho  linakuwa  halijakamilika 
basi  ataendelea  kukabiliwa  na  madhambi. 

Katika  hali  ya  nafsi  yenye  kujilaumu  huwa  roho  ya  kimantiki 
inakuwa  haijatekwa  moja  kwa  moja  na  roho  ya  kinyama.  Kila  wakati 
mtu  anapotenda  maasi  hugubikwa  na  majuto.  Pindi  anapojilaumu 
humuomba  msamaha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Lakini  anakuwa 
hawezi  kujiweka  katika  mahala  salama  na  imara  kutokana  na  toba 
yake,  kwani  anakuwa  bado  hajaidhibiti  nafsi  yake.  Ingawa  utambuzi 
wake  unapinga  maovu  lakini  hawezi  kujilinda  moja  kwa  moja  dhidi  ya 
kuyafanya  kwa  kuwa  yupo  wazi  kupokea  ushawishi  mabaya  kama  ule 
wa  makundi. 

Kwa  ujumla  mtu  mwenye  nafsi  yenye  kujilaumu  huwa  anafurahia 
amali  zake  njema  na  kuchukia  amali  zake  mbaya.  Hujitahidi  kujil- 
inda  dhidi  ya  matamanio  ya  kimwili  na  kuweka  ukinzani.  Anakuwa 
ameegemea  zaidi  kwenye  toba.  Moyo  wake  huwa  umeangaziwa  na 
mwale  mdogo  wa  nuru  ya  kiroho  na  akili  yake  huwa  imeamka  kwa 
kiasi  fulani  dhidi  ya  kupuuzia  mambo.  Huwa  na  msukumo  mkubwa 
katika  kutekeleza  maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu  na  kufanya  amali 
njema  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu.  Lakini  kwa  kuwa  bado  hana 
nafasi  ya  kupokea  amani  na  utulivu  unaotokana  na  ufunuo  mtakatifu, 
pia  anakuwa  amebeba  tamaa  ya  kutaka  amali  zake  zionekane  kwa  watu. 
Hili  linamaanisha  kwamba  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  kwa  kiasi 
fulani  inafanya  kazi;  ingawa  pia  baada  ya  hapo  mja  hujilaumu  kutokana 
na  udhaifu  wake. 

Qur’an  tukufu  inaelezea  hatua  hii  ya  roho  ya  mwanadamu  kwa 
kuiapia  kama  ifuatavyo: 


“Na  ninaapa  kwa  nafsi  inayo  jrlaumu!”  (al-Qiyamah,  2).  Nukta  hii 
ndogo  inahitaji  msisitizo.  Kujilaumu  si  maongezi  matupu  au  matendo 
matupu;  kwani  matokeo  yake  hayawi  ya  kweli.  Kuna  mstari  mwembamba 
kati  ya  “nafsi  yenye  kuamrisha  maovu”  na  “nafsi  yenye  kujilaumu”.  Kama 
mtu  atahisi  kujisifu  kutokana  na  kufanya  matendo  yanayoashiria  ana  nafsi 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


yenye  kujilaumu,  hili  linamaanisha  kuwa  bado  yupo  chini  ya  udhibiti  wa 
nafsi  yenye  kuamrisha  maovu.  Qur’an  tukufu  inalielezea  hili  katika  aya 
ifuatayo: 


*  i  ,  0  1  ^ 

4j  y)  L4 


^  j  d\^i\  lliU  IsJ  j 


“Na  hakika  tumemuumba  mtu,  nasi  tunayajua  yanayo  mpitikia  katika 
nafsi  yake.  Na  Sisi  tuko  karibu  naye  kuliko  mshipa  wa  shingoni  mwake.” 
(Kaf,  16).  Kwa  hiyo  mja  hana  budi  kuwa  macho  dhidi  ya  miito  ya  siri  na 
ulaghai  unaotokana  na  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  na  kuchukua  hatua 
za  kujilinda  dhidi  ya  hisia  potofu  za  kuwa  salama. 

Hapa  panahitajika  kuzungumziwa  suala  jingile  muhimu  kuhusiana  na 
nafsi  yenye  kujilaumu.  Baadhi  ya  watu  hujilaumu  ili  kuwavuta  watu  wen- 
gine  wamsifu  kutokana  na  unyenyekevu  wake.  Bila  shaka  huu  ni  unafiki 
wa  wazi.  Ni  kwa  kupitia  mafunzo  ya  kiroho  pekee  ndipo  mtu  ataweza 
kusimama  imara  katika  toba  yake  na  kujiweka  mbali  na  maasi.  Mtu  mwe- 
nye  nafsi  yenye  kujilaumu  ataweza  kujilinda  dhidi  ya  maovu  pale  tu  ataka- 
pokuwa  chini  ya  uangalizi  wa  kiroho  na  mazingira  ya  kiroho.  Ingawa  akiwa 
chini  ya  mazingira  ya  kawaida  anaweza  kujizuia  kurejea  makosa  yake 
yaliyopita  lakini  baadhi  ya  tabia  mbaya  kama  vile  chuki,  husda  na  kujiona 
vitabakia  ndani  ya  moyo  wake;  na  haya  yatampelekea  kuwa  katika  hatari 
kubwa  ya  kuangukia  kwenye  madhambi. 


Akiwa  chini  ya  uangalizi  huu  wa  kiroho  mja  ataweza  kusonga  mbele 
kutoka  kwenye  nafsi  yenye  kujilaumu  mpaka  kwenye  nafsi  iliyopokea 
ufunuo  {an-nafsu’l-mulhama),  haya  ni  kwa  kupitia  rabitah  ambayo  ni 
mbinu  muhimu  katika  mafunzo  ya  kiroho.  Hapa  mtu  wakati  wote  hukum- 
buka  ahadi  yake  kwa  Mola  wake  ya  kujiweka  mbali  na  vitu  vya  haramu 
na  kutekeleza  maamrisho  ya  dini.  Ahadi  hii  humfanya  ahisi  uwepo  wa 
Mola  wake  wakati  wote,  jambo  ambalo  huwa  kama  njia  ya  kumfanya  kuwa 
makini  katika  matendo  yake.  Huku  akiwa  anaihesabu  nafsi  yake  mara  kwa 
mara  itampelekea  kubakia  katika  hali  yake  ya  mabadiliko  na  kuachana  na 
tabia  zake  mbaya  na  kumfanya  awe  mtu  wa  toba.  Pia  hana  budi  kuzib- 
adilisha  tabia  zake  mbaya  na  kuziweka  zilizo  nzuri;  kwa  mfano  hana  budi 
kubadilisha  tabia  yake  ya  kujiona  na  husda  kwa  kuwa  na  unyenyekevu 
na  urafiki  usio  na  husda.  Hana  budi  kujiepusha  na  kuchunguza  makosa 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ya  rafiki  zake  na  badala  yake  ajishughulishe  na  kasoro  zake  binafsi.  Hana 
budi  kukumbuka  kuwa  muumini  ni  kioo  kwa  muumini  mwenzake;  hivyo 
kama  atamuangalia  kwa  jicho  baya  bila  shaka  hataona  chochote  bali  ubaya. 
Lakini  pindi  atakamuangalia  kwa  jicho  jema  basi  hataona  chochote  ila 
mazuri  yake. 

Pia  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote  na  kujiweka  mbali 
na  maovu  ni  jambo  muhimu  katika  suala  hili,  haya  yatapelekea  kuuangazia 
moyo  kwa  nuru  ya  mapenzi  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 


c.  Nafsi  iliyopokea  ufunuo  {an-nafsu’l-mulhama) 

Kwa  kuvuka  kutoka  kwenye  nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  na  nafsi 
yenye  kujilaumu  mtu  hufikia  kwenye  nafsi  iliyopokea  ufunuo,  haya 
huwezekana  kwa  kupitia  toba,  kumuomba  Mwenyezi  Mungu  msamaha, 
kujiweka  mbali  na  madhambi  na  kutekeleza  mambo  yaliyolazimishwa 
kwetu.  Katika  ngazi  ya  nafsi  iliyopokea  ufunuo  mja  hupata  uwezo  wa 
kutofautisha  kwa  usahihi  kati  ya  mema  na  maovu,  jambo  ambalo  bila 
shaka  Ihumpelekea  kushukuru  kutokana  na  rehema  za  Mola.  Pia  mja 
huwa  na  ukinzani  mkubwa  dhidi  ya  matamanio  ya  kimwili  ya  nafsi 
yake.  Huondoa  kila  kitu  ambacho  humuweka  mbali  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu.  Huwa  hajali  sana  ni  vipi  anaonekana  mbele  ya  macho 
ya  watu;  anachojali  zaidi  ni  namna  gani  anaonekana  mbele  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Uhalisia  wa  imani  hukita  moyoni  mwake  na 
kubakia  humo.  Chimbuko  la  nafsi  ya  aina  hii  linapatikana  ndani  ya 
Qur’an:  “Na  kwa  nafsi  na  kwa  aliye  itengeneza!  Kisha  akaifahamisha 
uovu  wake  na  wema  wake”  (as-Shams,  7-8). 


Nafsi  iliyopokea  ufunuo  hupokea  ufunuo  kutoka  kwa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu.  Mtu  aliyejaaliwa  nafasi  hii  ya  kiroho  huanza  kufa- 
hamu  na  kuzoea  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  na  utambuzi  uliomu- 
likwa  ndani  ya  moyo  wake.  Jambo  hili  huwezekana  kwa  kupitia  moyo 
safi  na  kutekeleza  maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote.  Nafsi 
iliyopokea  ufunuo  hugeukia  kwenye  upendo  na  ulimwengu  wa  kiroho, 
jambo  ambalo  humpatia  ubora  unaohitajika  ili  kuweza  kupokea  ufunuo 
mtakatifu.  Lakini  bado  hana  budi  kuhakikisha  kuwa  ufunuo  huu  una- 
toka  kwa  Mwenyezi  Mungu  na  si  kutoka  kwa  Shetani.  Na  ili  kulitofau- 
tisha  hili  anahitajika  uthibitisho  kutoka  kwa  kiongozi  wa  kiroho  kwa 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


sababu  ingawa  katika  hali  hii  nafsi  haina  nguvu  lakini  bado  inakuwa 
imebakiwa  na  kiasi  kidogo  cha  nguvu  hatari  yenye  kuweza  kuiangu- 
sha  nafsi  iliyopokea  ufunuo  kutokana  na  hila  na  ushawishi  wake.  Kwa 
sababu  hii  nafsi  iliyopokea  ufunuo  sio  kituo  cha  mwisho  cha  kiroho  na 
sifa  za  ndani  zilizopatikana  mpaka  hapa  bado  hazina  budi  kuboreshwa. 

Katika  hali  ya  nafsi  iliyopokea  ufunuo  ingawa  ni  kana  kwamba 
haina  tabia  za  uovu  lakini  bado  ipo  katika  hatari  ya  kushambuliwa. 
Nafsi  iliyopokea  ufunuo  bado  haiwezi  kuingia  kwenye  ulimwengu  wa 
uhalisia  kwani  mtu  anakuwa  bado  hajaufungua  akili  yake  kutoka  kwe- 
nye  tabia  za  zinazohusiana  na  dunia  hii.  Kwa  sababu  hii  anakuwa  hayu- 
ko  huru  moja  kwa  moja  dhidi  ya  mashaka,  ghamu,  mbano  wa  ndani, 
uongo  na  tamaa.  Huwa  amani  na  furaha  ya  kujisalimisha  mwenyewe 
kwa  Mwenyezi  Mungu  inakuwa  bado  haipo  kwa  ajili  yake.  Bado  huwa 
moyo  wake  unashughulishwa  na  uhai  na  kusumbuliwa  na  tamaa  ya 
makuu.  Licha  ya  kuwa  leo  ana  mkate  wa  kula  mkononi  lakini  bado  ana 
wasiwasi  juu  ya  nini  atakula  kesho.  Kukubali  kwake  kwa  nje  juu  ya  sifa 
tukufu  ya  “Mwenye  kuruzuku”  (Razzaq)  huwa  kunakuwa  kunakinzana 
na  wasiwasi  wake  wa  ndani.  Ukinzani  huo  huashiria  kwamba  ubora  na 
ukomavu  wa  kuridhika  kwake  na  mgao  wa  Mwenyezi  Mungu,  kujisa- 
limisha  kwake  na  kuamini  kwake  katika  udhibiti  wa  Mwenyezi  Mungu 
vinakuwa  havijafikia  kwenye  ukamilifu.  Hivyo  huwa  anakuwa  katika 
hitajio  la  marekebisho  zaidi  ya  ndani  ili  kusahihisha  kiroho  migongano 
hii. 


Nafsi  iliyopokea  ufunuo  hupatikana  kwa  kupitia  hatua  fulani  ya 
mafunzo  ya  nafsi,  hasa  hasa  kwa  kuachana  na  vitu  vinavyoivutia  nafsi 
na  kutekeleza  vitu  ambavyo  haviivutii  nafsi.  Hata  kama  roho  ya  unyama 
itadhibitiwa  kiasi  gani  katika  nafasi  hii  lakini  bado  roho  ya  kimantiki 
itakuwa  haijajipamba  kwa  sifa  bora  za  kimaadili  kikamilifu.  Sifa  hizi 
hazipatikani  kwa  kuacha  vitu  ambavyo  vinaivutia  nafsi  na  kufanya 
mambo  ambayo  yanaichukiza  nafsi  peke  yake.  Kwa  maneno  mengine 
ni  kwamba  sifa  hizi  hazitegemei  uvumilivu  na  maadili  mema  pekee. 
Licha  ya  hayo  yote  inahitaji  zoezi  la  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu 
(dhikrullah).  Lakini  hapa  kuna  jambo  lingine  la  msingi  ambalo  hatuna 
budi  kulitambua.  Hali  ya  kuwa  moyo  umetekwa  na  mambo  ya  kidunia 
na  tamaa  ya  makuu,  haitaweza  kufikia  kwenye  raha  ya  kumkumbuka 
Mwenyezi  Mungu  na  kufurahia  utulivu  wa  kiroho  wa  hali  ya  juu.  Hivyo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ili  kuuweka  moyo  mbali  na  uchafu  wote  huu  na  kutambua  uhalisia  wa 
utajo  mtakatifu  ndani  ya  moyo  wake  katika  njia  sahihi,  mtu  huwa  ana- 
hitaji  kuwa  na  kiongozi  wa  kiroho  aliyefuzu  katika  hayo. 

Pindi  mja  atakapoanza  kuhisi  raha  ya  hali  ya  juu  wakati  wa  kumtaja 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  atakuwa  yuko  katika  njia  ya  kweli  ya  kum- 
fikisha  kwenye  raha  halisi.  Hapo  ufunuo  mtakatifu  hupata  njia  ya  kupi- 
ta  na  kufikia  kwenye  moyo  wake  na  kumfanya  azifahamu  siri  za  viumbe 
vyote,  na  kumuacha  katika  hali  ya  kustaajabu  na  kutosheka.  Hapa  ndipo 
atakapoanza  kuifahamu  maana  halisi  ya  aya  ya  Qur  an  isemayo: 


“Waite  waelekee  kwenye  Njia  ya  Mola  wako  Mlezi  kwa  hikima  na 
mawaidha  mema,  na  ujadiliane  nao  kwa  namna  iliyo  bora.  Hakika  Mola 
wako  Mlezi  ndiye  anaye  mjua  zaidi  aliye  ipotea  Njia  yake,  na  Yeye  ndiye 
anaye  wajua  zaidi  walio  ongoka.”  (an-Nahl,  125).  Baada  ya  kupata  maz- 
ingatio  kutokana  na  aya  hii  ya  Qur’an  kila  neno  atakalolitamka  litakuwa 
katika  namna  ya  hekima;  kwani  sasa  amekuwa  mja  wa  kipekee  ambaye 
anapokea  ufunuo  mtakatifu.  Katika  hali  hii  ya  kiroho  roho  ya  unyama 
huanza  kuelekea  yenyewe  kwenye  roho  ya  kimantiki,  mahali  ambapo 
mtu  huokolewa  kutokana  na  kuchafuliwa  na  matamanio  ya  nafsi.  Tabia 
tukufu  za  mwanadamu  za  uvumilivu,  subira  na  ustahamilivu  hujidhi- 
hirisha;  na  staha,  kutosheka  na  ukarimu  huanza  kujitokeza  na  kutawala 
tabia  zake. 

Vyovyote  itakavyokuwa,  nafsi  inayopokea  ufunuo  hubeba  kitu 
ambacho  ni  cha  hatari  mno.  Mtu  atakapojidanganya  kwa  kuona  kuwa 
katika  hatua  hii  amefikia  ukamilifu  na  amekamilisha  mchakato  wake 
wa  kujitakasa,  ataweza  kurejea  kwenye  kupuuzia  mambo  na  kujiona. 
Kwa  sababu  hii  mja  hana  budi  kutambua  kuwa  wakati  wote  yupo  chini 
ya  uangalizi  mtukufu  na  hivyo  adhibiti  akili  yake  kulingana  na  uhalisia 
huu.  Wakati  huo  huo  hana  budi  kutafakari  katika  kifo  jambo  ambalo  ni 
maarufu  kwa  usufi  likilenga  kuleta  uelewa  wa  kweli  juu  ya  muda  mfupi 
uliopo  katika  kila  kitu  hapa  duniani.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  anasema,  “Jikumbusheni  mauti  mara  kwa  mara; 
kwani  kuweka  mauti  kichani  kutamtakasa  mtu  dhidi  ya  madhambi  na 
kumfanya  ajihisi  hayuko  tofauti  katika  dunia  hii.  Kama  utakumbuka 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mauti  wakati  ukiwa  tajiri,  kitaondosha  mambo  mabaya  katika  utajiri 
wako.  Kama  utakumbuka  mauti  wakati  ukiwa  masikini,  kitakufanya 
ufurahie  hali  ubyonayo  kwa  wakati  huo”  (Suyuti,  Jamius  -  Saghir,  1, 47). 


Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anatoa  ushauri 
kama  huu  pale  aliposema,  “Zihesabuni  nafsi  zenu  kabla  hamjahes- 
abiwa.  Zipimeni  amali  zenu  kabla  hazijapimwa  katika  mizani  ya  siku  ya 
kiama.  Jiandaeni  kwa  ajili  ya  siku  ya  kiama  kabla  hamjapelekwa  mbele 
ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  kwake  hakuna  amali  yenu  yoy- 
ote  itakayofichwa”  (Ibn  Kathir,  Tafsir,  1,  27). 


d.  Nafsi  tulivu  {an-nafsu’l-mutmainna) 

Nafsi  tulivu  ni  aina  ya  nafsi  ambayo  imeokolewa  kutoka  kwenye 
mateso  ya  ndani.  Usalama  huu  wa  kiroho  umetokana  na  kutekeleza 
maamrisho  matakatifu  na  kuacha  makatazo  kwa  umakini  mkubwa. 
Hivyo  nafsi  hii  inakuwa  imefikia  imani  ya  kweli  na  yenye  kudumu, 
imani  ambayo  hupelekea  kuwa  na  furaha  halisi,  amani  na  utulivu.  Kwa 
kupitia  utajo  wa  Mola  wa  mara  kwa  mara  moyo  unakuwa  umetakaswa 
dhidi  ya  mashaka  na  kasoro;  hapo  unakuwa  katika  hisia  za  kumshukuru 
na  kumtukuza  Mola. 


Mja  mwenye  nafsi  tulivu  anakuwa  amebadilisha  kwa  usahihi  maadi- 
li  yake  mabaya  na  kuwa  na  sifa  za  maadili  mema,  haya  yatakuwa  ni  zao 
la  kufuata  mwenendo  wa  kuigwa  wa  Mtume  Muhammad  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake.  Moyo  wake  unakuwa  umejaa  subira,  kutosheka  na 
imani  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Nafsi  tulivu  huwa  ni  ya  watu 
wachamungu,  watu  ambao  wana  ufahamu  juu  ya 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Nyoyo  zao  huwa  zinamkumbuka 
Mwenyezi  Mungu  wakati  wote.  Pia  wanakuwa  wamepata  utambuzi 
mkubwa  juu  ya  maana  za  ndani  za  maelekezo  ya  dini. 


Katika  kuielezea  nafsi  tulivu  Sheikh  Ahmad  Sirhindi  (aliyefariki 
mwaka  1624)  anasema,  “Mpaka  hatua  ya  nafsi  tulivu  matendo  ya  ibada 
yanakuwa  yanatekelezwa  kwa  njia  ya  kuiga  (taqlid).  Lakini  baada  ya 
hapo  kuiga  kunabadilishwa  na  kuwa  uhakika  (tahqiq)”. 

Kabla  ya  kufikia  hatua  hii  ya  uyakini  mja  hana  budi  kujipamba 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


na  ‘hali  ya  haqiqah’,  au  ‘uhakika’.  Nafsi  tulivu  ni  hatua  ya  juu  kabisa 
katika  ukomavu  wa  kiroho;  pia  ni  zawadi  yenye  kuvutia  lakini  wakati 
huo  huo  ni  jukumu  kubwa.  Katika  kulinganisha  haya  ni  kwamba  wale 
ambao  uwezo  wao  wa  kimantiki  haujakomaa  hawawezi  kuwajibika  kwa 
kutotekeleza  majukumu  ya  kidini,  kwani  uwajibikaji  unategemeana 
na  kuwa  na  uwezo  wa  kiakili.  Katika  maana  sawa  na  hii  ni  kwamba 
mfuasi  mgeni  katika  usufi  huchukuliwa  kama  mtoto  mdogo  asiye  na 
hatia  kulingana  na  majukumu  makubwa  ya  usufi.  Wakati  bado  hajafikia 
kwenye  hatua  fulani  ya  mafunzo  yake  ya  kiroho  makosa  yake  huweza 
kuvumiliwa;  kwani  katika  usufi  ukomavu  wa  kiroho  hupatikana  kadiri 
siku  zinavyosogea.  Lakini  baada  ya  kupata  kiasi  fulani  cha  mafunzo 
atachukuliwa  kuwa  anawajibika  kwa  vitu  ambavyo  si  majukumu  ya  ya 
kutekelezwa  na  muumini  wa  kawaida,  kama  ilivyo  Shariah  kuhusiana 
na  mtoto.  Kabla  ya  kuingia  kwenye  mlango  wa  nafsi  tulivu  mfuasi 
hatakuwa  ni  mwenye  kuwajibika  kwa  vitu  ambavyo  vinachuliwa  kuwa 
makosa  katika  mtazamo  wa  haqiqah.  Jukumu  hili  huanza  pale  tu  mfuasi 
atakapofikia  kwenye  nafsi  tulivu,  kwani  hapa  ndipo  anapofikia  kwenye 
ukomavu  wa  haqiqah. 

Kwa  kufuata  mfumo  huu  huu  kuna  vitu  ambavyo  vinachukuliwa 
kuwa  vinaruhusiwa  na  Shariah,  lakini  vikawa  vinaonekana  ni  makosa 
madogo  kwa  upande  wa  tariqah.  Pia  kuna  vitu  ambavyo  vinachuliwa 
kuwa  ni  makosa  madogo  kwa  upande  wa  tariqah,  lakini  vikachuliwa 
kuwa  ni  makosa  makubwa  kwa  upande  wa  haqiqah  na  marifah.  Kwa 
mfano  kulingana  na  Shariah  kuendelea  kula  baada  ya  kushiba  kunachu- 
kuliwa  kuwa  ni  vibaya.  Lakini  kulingana  na  tariqah,  hata  kula  kiasi  cha 
kufikia  kushiba  kunachukuliwa  kuwa  vibaya.  Kwa  upande  wa  haqiqah, 
ikiwa  hutambui  uwepo  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hata  kula  kiasi 
cha  kukuwezesha  kuishi  ni  vibaya  ikiwa  hutambui  uwepo  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu.  Na  kwa  kumalizia  ni  kwamba  kulingana  na  marifah 
kipande  chochote  cha  chakula  ambapo  kitaliwa  bila  ya  kushuhudia  siri 
takatifu  ndani  yake  basi  kitakuwa  hakifai,  kwani  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  hudhihirisha  dalili  za  kuwepo  kwake  katika  kila  kitu. 

Kwa  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  nafsi  tulivu  imefikia 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kwenye  uhakika  (haqiqah),  amani  (sakinah)  na  yakini  (yaqin)^.  Ime- 
lindwa  dhidi  ya  tabu  na  matatizo  ya  dunia,  na  cha  zaidi  ni  kwamba 
imepokea  funuo  kadhaa  za  kiroho. 

Katika  hali  ya  nafsi  tulivu  huwa  mapazia  ya  kiburi  na  ujinga  ndani 
ya  moyo  yanakuwa  yamefunuliwa.  Katika  hatua  ya  ayn  al-yaqin  moyo 
hushuhudia  uhalisia  ulio  nje  ya  mipaka.  Kwa  kuongezea  ni  kwamba 
moyo  huwa  salama  dhidi  ya  mashaka  na  kasoro.  Unakuwa  umepata 
utulivu  na  amani  kwa  kupitia  kwenye  kujisalimisha  kikamilifu  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Mja  aliye  katika  hali  huwa  anakaribisha 
majukumu  ya  kidini  ya  nje  na  ndani  kwa  moyo  wake  wote  na  hutekeleza 
matakwa  yake  kama  inavyostahiki.  Upokeaji  wake  na  imani  yake  katika 
majukumu  haya  ni  kubwa  kiasi  kwamba  hata  kama  wanadamu  wote 
watajaribu  kupinga  maamuzi  yake,  wangelishindwa  kuingiza  ndani  ya 
moyo  wake  mashaka  hata  kidogo;  kwani  mja  anakuwa  ameshuhudia 
kwa  macho  siri  za  ndani  kwa  kupitia  dirisha  la  uhalisia. 

Kutokana  na  imani  ya  namna  hiyo  isiyoyumbishwa,  hupelekea 
waumini  kutohofia  chochote.  Hukabili  matatizo  na  shida  za  aina  yoy- 
ote.  Mfano  dhahiri  juu  ya  hili  unaweza  kuonekana  kwa  Musa  -  amani 
iwe  juu  yake  -  pindi  alipokutana  na  wachawi.  Pindi  wachawi  wali- 
pogundua  asili  ya  ushindi  wa  ajabu  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake 
-  walilitambua  hili  kama  miujiza  aliyopewa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu.  Baada  ya  pale  waliingiwa  na  imani  ya  hali  ya  juu  kwa  kumuamini 
Mwenyezi  Mungu  na  walikuwa  na  msimamo  juu  ya  hilo  licha  hatari 
kubwa  waliyotishiwa  na  Firauni.  Alijaribu  kuwatishia  kuwa  angelikata 
mikono  yao  na  miguu  yao  kwa  kupishana  na  kisha  kuwasulubu,  kama 
hawataki  hayo  basi  waupe  mgongo  ujumbe  wa  Musa  -  amani  iwe  juu 
yake  -  wazi  wazi.  Majibu  ya  wachawi  kwa  Firauni  yalikuwa  kama  ifua- 

7  Yagin  ni  neno  la  kiarabu  lenye  kumaanisha  hakika.  Hakuna  nafasi  ya  shaka  katika 
yaqin.  Katika  yaqin  moyo  unakuwa  umetosheka  kabisa  kuhusiana  na  jambo 
Fulani.  Pia  yaqin  inamaanisha  kuvuka  mipaka  ya  uhusiano  wa  sahabu  kwa 
athari  na  hivyo  kuona  uhalisia  wa  vitu  wazi  wazi  kutokana  na  imani.  Qushayri 
anasema  kwamba  yaqin  ipo  katika  aina  tatu: 

Ilm  al-yaqin:  Uhakika  unaotokana  na  masimulizi  na  mapokezi. 

Ayn  al-yaqin:  Uhakika  unaotokana  na  kushuhudia  kwa  macho. 

Haqq  al-yaqin:  Uhakika  unaotokana  na  hali  ya  kiroho  ya  mtu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


tavyo,  “Wakasema:  Sisi  ni  wenye  kurejea  kwa  Mola  wetu  Mlezi.  Nawe 
hukuudhika  nasi  ila  kwa  kuwa  tumeziamini  Ishara  za  Mola  Mlezi  wetu 
zilipo  tujia.  Ewe  Mola  Mlezi  wetu!  Tumiminie  uvumilivu  na  utufishe 
hali  ni  Waislamu.”  (al-Araf,  125-126). 

Wachawi  wale  walikuwa  zaidi  ya  kuweza  na  kuwa  tayari  kutoa 
uhai  wao  kwa  ajili  ya  imani  zao;  kwani  mapazia  yaliyokuwa  mbele  ya 
muonekano  wa  vitu  vyote  vya  kidunia  yalikuwa  yamenyanyuliwa  na 
hivyo  wakawa  wanaviona  vitu  kwa  uhalisia  wake  kwa  kupitia  nuru  ya 
kiroho  waliyokuwa  wamepewa.  Roho  zao  zilikuwa  kama  zile  alizozitaja 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kama  ifuatavyo: 

“Ewe  nafsi  iliyo  tua!”  (al-Eajr,  27). 

Kwa  kuzingatia  aya  hii  ya  Qur’an  tunaweza  kuona  kwamba  hali 
za  nafsi  kabla  ya  nafsi  tulivu  hazipokei  mahubiri  matakatifu.  Ni  nafsi 
tulivu  na  zilizo  juu  yake  pekee  ndizo  zilizopendelewa  kuwa  na  sifa  hii. 
Ili  mja  aweze  kupata  utukufu  wa  kupokea  sifa  hii  hana  budi  kufanya 
jitihada  kubwa  ili  kuitawala  nafsi  yake.  Waja  watukufu  ambao  wanafu- 
rahia  hali  hii  ya  nafsi  tulivu  huanza  kusogea  taratibu  kuelekea  kwenye 
hali  za  juu  tatu  katika  mfulululizo  huu;  na  zenyewe  ni  nafsi  iliyoridhia 
(an-nafsu’r-radhiya),  nafsi  iliyoridhiwa  (an-nafsul-mardhiyya)  na  nafsi 
kamilifu  (an-nafsul-kamila).  Kadiri  mja  anavyopata  mafanikio  zaidi 
katika  mchakato  huu  ndivyo  anavyokuwa  karibu  na  Mola  wake. 


e.  Nafsi  iliyoridhia  (an-nafsu’r-radhiya) 


Hii  ni  nafsi  ambayo  imeendelea  kuweka  umakini  wake  kwa  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu;  na  kutokana  na  kuendelea  kujichukulia  kuwa 
iko  mbele  ya  uwepo  mtakatifu  wa  Mwenyezi  Mungu  itakuwa  imefikia 
daraja  la  juu  zaidi  la  uchamungu.  Hapa  nafsi  iliyoridhia  inakuwa  ime- 
tosheka  na  kuridhika  na  Mola  wake.  Si  kwamba  inakuwa  imeweka 
pembeni  uwezo  wake  bali  inakuwa  pia  imeuporomosha  kabisa  kwa 
uwezo  wa  Mwenyezi  Mungu.  Katika  maneno  ya  Qur’an  inakuwa  imere- 
jea  kwa  Mola  wake. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Rejea  kwa  Mola  wako  Mlezi  umeridhika,  na  umemridhisha”  (al- 
Fajr,  28). 

Hali  ya  kiroho  ya  ‘kuridhika’  inaashiria  namna  ambavyo  mja 
anakabiliana  na  aina  zote  za  magumu  yatokayo  kwa  Mwenyezi  Mungu 
kwa  subira  na  ukarimu.  Na  hivi  ndivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
anavyotarajia  kutoka  kwake;  yani  kuridhika  na  chochote  kitakachom- 
kuta  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu:  “Hapana  shaka  tutakujaribuni  kwa 
chembe  ya  khofu,  na  njaa,  na  upungufu  wa  mali  na  watu  na  matunda. 
Na  wabashirie  wanao  subiri”  (al-Baqarah,  155). 

Subira,  kwa  maana  yake  halisi  inahusiana  na  kukaribisha  kila  kitu 
ambacho  kinatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  kwa  kuridhika  nacho,  ikiwa 
ni  kizuri  au  kibaya.  Kwa  hakika  kila  kitu  kinatoka  kwake  pekee;  vyote 
vinabeba  dalili  nyingi  za  siri  Zake.  Wale  tu  wenye  uwezo  wa  kuzama 
kwenye  uhalisia  wa  baraka  na  magumu  ataweza  kubeba  sifa  ya  “subira” 
ambayo  imetajwa  kwenye  aya  hii.  Wakati  wote  huwa  wameridhika  na 
kadari  ya  Mwenyezi  Mungu  na  kamwe  hawaonyeshi  dalili  hata  kidogo 
ya  utovu  wa  nidhamu  au  malalamiko.  Kwao  kila  kitu,  kiwe  ni  kizuri  au 
kibaya  wanakichukulia  kuwa  kimeshakadiriwa  na  Mwenyezi  Mungu. 
Hii  ni  hatua  ya  kiroho  ya  wale  walio  na  nafsi  iliyoridhia. 

Mitihani  na  magumu  ambayo  yanapitiwa  na  nafsi  iliyoridhia  ni 
magumu  zaidi  kuvumilia  kuliko  yale  ya  hali  zilizotangulia;  kwani  kadiri 
nafsi  inavyopanda  daraja  ndivyo  njia  yake  inavyokuwa  na  vikwazo 
vingi  zaidi.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
anaelezea  uzani  huu  kwa  kusema,  “Miongoni  mwa  wanadamu  Mitume 
ndio  wanaokabiliwa  na  changamoto  kubwa  ya  mitihani...na  baada  yao 
wanafuatia  wale  walio  karibu  nao.  Watu  hupata  mitihani  kulingana  na 
viwango  vyao  vya  uchamungu”  (Tirmidhi,  Zuhd,  57). 


Pale  tu  mtu  atakapovishinda  vikwazo  vya  nafsi  ndipo  atakapoweza 
kufikia  daraja  la  ukomavu  wa  kiroho  na  kumuwezesha  kukabiliana 
na  mitihani  kwa  uvumilivu  na  kuridhika  na  Mola  wake  ambaye  ndiye 
anayemletea  mitihani  hiyo.  Malipo  makubwa  yatakayopatikana  kutoka- 
na  na  ukomavu  huu  wa  kiroho  yatakuja  baada  ya  mtu  kuonyesha  subira 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


na  uvumilivu  wa  hali  ya  juu.  Mbele  ya  macho  ya  muumini  mwenye 
nafsi  iliyoridhia  kila  kitu  katika  dunia  hii  kinastahili  kutendewa  usawa, 
bila  kujali  kama  kinasababisha  furaha  au  huzuni.  Kwa  kuwa  moyo  wake 
umejitenga  na  dunia,  raha  za  dunia  zenye  kupita  na  maumivu  yake 
yanakuwa  katika  hali  moja.  Kutokana  na  utambuzi  wake  mkubwa  juu 
ya  ukweli  kwamba  kila  kitu  kinatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu, 
basi  huridhika  na  kila  kitu,  kiwe  ni  kizuri  au  kibaya.  Kama  linavyose- 
meka  shairi  lifuatalo: 


Chochote  kinachotoka  Kwako  ni  sawa, 

Kiwe  ni  tumba  la  waridi  au  mwiba! 

Joho  la  heshima  au  sanda, 

Rehema  Yako  ni  sawa  na  pia  ghadhabu  yako! 


Hata  hivyo  hatuna  budi  kufahamu  kwamba  utekelezaji  wa  kile 
kilichotajwa  kwenye  shairi  hili  kuhusiana  na  sifa  za  nafsi  iliyoridhia  ni 
mgumu  mno.  Ni  pale  tu  mja  atakapokuwa  katika  hali  ya  nafsi  iliyor- 
idhia  ndipo  atakaporuhusiwa  kusema  maneno  ya  ujasiri  kiasi  hicho. 
Katika  nyakati  zote  zingine  hana  budi  kufunga  mdomo  wake  ili  asiweze 
kusema  vitu  visivyofaa  kwa  wakati  huo  huku  akiwa  katika  safari  ya 
kiroho.  Kinyume  chake  maneno  hayo  machanga  yangelikuwa  sawa  na 
kutoa  madai  ambayo  huwezi  kuyathibitisha;  na  kama  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  angeliamua  kupima  ukweli  wa  maneno  hayo  kungelimpelekea 
mtu  kuingia  katika  makosa. 


Pindi  mja  anapokuwa  katika  hali  ya  kiroho  ya  nafsi  iliyorid- 
hia  huanza  kupata  utambuzi  juu  ya  siri  takatifu.  Huweza  kutambua 
maana  ya  upweke  mtakatifu  na  uhalisia  wa  kiroho  huwa  umefunguliwa 
mbele  ya  macho  yake.  Hupewa  heshima  ya  kupokea  siri  za  kipekee 
juu  ya  Majina  na  Sifa  takatifu.  Tabia  yake  huwa  chemchem  ya  wema, 
uzuri  na  ukweli  yenye  kutiririka.  Huwa  mchungaji  mzuri  wa  maam- 
risho  matakatifu  na  makatazo.  Hutekeleza  matendo  yote  ya  ibada 
kwa  uzuri  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  hivyo  kupelekea 
kutojihisi  kuchoshwa  hata  kidogo  kutokana  na  utekelezaji  wake.  Kwa 
mtazamo  wa  nje  tunaweza  kusema  matendo  ya  ibada  yanachosha. 
Lakini  kwa  mtazamo  wa  ndani  huwa  yanakuwa  yamejaa  malengo  ya 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kiroho  ambayo  hufuta  muonekano  wake  wa  kuchosha,  hayo  ni  malengo 
ambayo  humpitisha  mja  kwenye  vituo  vya  kiroho  na  kumuwezesha 
kupata  baraka  za  kufunguliwa  mapazia  ya  kiroho.  Lakini  haya  bado 
si  malengo  makuu.  Lengo  kuu  ni  Mwenyezi  Mungu  mwenyewe.  Kwa 
mfano  kama  mja  angelisahau  ukweli  huu  na  kutoa  kipaumbele  katika 
kupokea  siri  za  kiroho,  ingelimaanisha  kuwa  hazuii  chochote  isipokuwa 
mafanikio  yake  mwenyewe.  Huku  ni  kukosa  mpangilio  ambako  huishia 
kwenye  kumchosha  mja.  Hivyo  kuanzia  mwanzo  wa  safari  ya  kiroho 
mpaka  mwisho,  mja  hana  budi  kujiweka  mbali  na  nia  na  malengo  ya 
aina  yoyote  kinyume  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  yupo  karibu  yetu  zaidi  ya  mishipa  yetu 
ya  fahamu.  Jambo  muhimu  zaidi  kwetu  ni  kutambua  ukaribu  huu  na 
kujiandaa  ili  kuudhihirisha.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  huwaridhia 
waja  wake  hali  ya  kuwa  watakuwa  wanajitahidi  kubakia  na  msimamo 
katika  njia  Yake  iliyonyooka  na  kutosheka  na  kile  Anachowaruzuku. 


f.  Nafsi  iliyoridhiwa  (an-nafsul-mardhiyya) 

Nafsi  iliyoridhia  ipo  katika  hitajio  la  ukamilifu  zaidi  wa  kiroho.  Ili 
nafsi  iliyoridhia  ipate  manufaa  yote  ya  siri  zote  takatifu  zilizoangaziwa 
katika  moyo  wake  haina  budi  wakati  huo  huo  kutafuta  kuwa  ‘mwenye 
kuridhiwa’  na  Mwenyezi  Mungu  pia.  Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba 
kumridhia  Mola  peke  yake  hakutoshi,  kwani  kunatarajiwa  pia  kurid- 
hiwa  na  Mwenyezi  Mungu.  Maridhiano  hayatakiwi  kuwa  ya  upande 
mmoja,  yanatakiwa  kuwa  ya  pande  zote.  Ingawa  sifa  ya  ‘kuridhiwa’ 
inaashiria  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  lakini  mja  ndiye  anayetarajiwa 
kufanya  jitihada  za  kuwezesha  kuwepo  kwa  maridhiano  haya.  Tofauti 
hii  ndogo  inafanya  sifa  hii  apewe  mja  mwenyewe  na  hivyo  nafsi  yake. 
Kwa  hiyo  kunaweza  kusemwa  kuwa  wakati  nafsi  iliyoridhia  inaashiria 
hali  ya  kiroho  ya  wale  walioridhika  na  Mola  wao,  lakini  nafsi  iliyorid- 
hiwa  inaashiria  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  Ndiye  anayewarid- 
hia  watu  hao. 


Katika  hali  ya  nafsi  iliyoridhia  sifa  mbaya  za  kimaadili  huwa 
zinakuwa  zimetoweka  na  nafasi  yake  kuchukuliwa  na  sifa  nzuri.  Wale 
ambao  wamefikia  hali  hii  ya  kiroho  huwaangalia  viumbe  wote  kwa 
mtazamo  wa  huba,  huruma,  upendo,  ukarimu  na  msamaha.  Kwa  kuwa 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


viumbe  vyote  vinatokana  na  ustadi  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
hivyo  pindi  wanapoviangalia  huona  wema  pekee.  Mja  ambaye  yuko 
katika  hali  ya  nafsi  iliyoridhiwa  hujihesabu  mwenyewe  katika  njia 
sahihi  zaidi  na  hutafakari  juu  yake.  Katika  kila  pumzi  anayovuta  huwa 
yuko  katika  mazingatio  juu  ya  uhalisia  wa  ndani  wa  uumbaji  na  hali  ya 
nafsi  yake  mwenyewe,  na  hasa  huwa  na  utambuzi  mkubwa  juu  ya  uovu 
wa  nafsi. 

Pia  katika  hali  hii  ya  kiroho  mja  hujisalimisha  moja  kwa  moja  kwa 
Mola  wake  katika  hali  zote.  Chochote  kinachomuendea  kutoka  kwa 
Mola  wake  hukikaribisha  kutokana  na  kufahamu  kuwa  hicho  si  kingine 
bali  ni  udhihirisho  mtakatifu.  Na  mwishoni  mwa  uhai  wake  wa  muda 
mfupi  atajumuishwa  miongoni  mwa  wale  waliopewa  bishara  njema  ya 
pepo  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kabla  ya  kukaribishwa  kuingia 
ndani  yake:  “Rejea  kwa  Mola  wako  Mlezi  umeridhika,  na  umemridhi- 
sha”  (al-Fajr,  28).  Kwa  hakika. 


I  -  X  ^  o 


“. ..Mwenyezi  Mungu  yu  radhi  nao,  na  wao  waradhi  naye...”(al- 
Bayyinah,  8).  Mja  ambaye  amepata  ukamilifu  huo  wa  kiroho  huona  kila 
kitu  kwa  kupitia  jicho  la  haqq  al-yaqin;  yani  kwa  kupitia  elimu  iliyoege- 
mea  kwenye  uzoefu  binafsi  wa  kiroho.  Kwa  uwezo  wa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anaweza  hata  kupata  siri  kadhaa  za  ulimwengu  usioonekana. 
Kutokana  na  nguvu  yake  kubwa  ya  kiroho  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
humsogeza  karibu  Yake  kiasi  cha  kukaribia  kuwa  jicho  lake  analoonea, 
sikio  lake  analosikilizia,  Ulimi  anaotamkia.  Baada  ya  hapo  maneno 
na  tabia  ya  mtu  huyo  huanza  kuongeza  ushawishi  mkubwa  kwa  watu 
wanaomzunguka. 

Udhihirisho  wa  kiroho  ambao  alikuwa  ameushuhudia  akiwa  na 
‘nafsi  iliyoridhia’  kwa  sasa  unakuwa  umechanganuliwa  na  kuingizwa 
ndani  moyo  na  hivyo  kuwa  sehemu  ya  fikra  zake.  Kwa  sasa  subira 
yenye  kuendelea  na  imani  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  inakuwa 
imetawala  tabia  zake. 


Kwa  kugeukia  mifano  ya  kuigwa  ya  kimaadili  ya  mitume  tunaweza 
kutoa  mifano  kadhaa  kuhusiana  na  hali  hii  ya  kiroho.  Kwa  mfano  pale 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Yaqub  -  amani  iwe  juu  yake  -  alipokabiliwa  na  aina  nyingi  za  tabu, 
lakini  alisema  “Lakini  subira  ni  njema”  (Yusuf,  18).  Vivyo  hivyo  ili- 
tokea  kwa  Ayyub  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alipitia 
kipindi  kizito  cha  kuumwa  na  kutaabika.  Ingawa  watu  waliomzun- 
guka  walimsihi  mno  amuombe  Mola  wake  amuondolee  tabu  ile,  lakini 
Ayyub  -  amani  iwe  juu  yake  -  hakufuata  ushauri  wao  na  akajibu,  “Mola 
alinijaalia  miaka  themanini  ya  afya.  Njia  pekee  itakayonifanya  nijisikie 
vizuri  ni  kumuomba  aniponye  baada  ya  kuhangaika  angalau  kwa  miaka 
themanini  ya  kuumwa”.  Ibrahim  -  amani  iwe  juu  yake  -  naye  anatoa 
mfano  mzuri  juu  ya  hili.  Pindi  alipokaribia  kurushwa  kwenye  moto 
mkubwa  malaika  walimuendea  kwa  ajili  ya  kumsaidia,  lakini  nabii  Ibra- 
him  -  amani  iwe  juu  yake  -  alikataa  msaada  wao  kwa  kusema,  “Yule 
aliyeuwasha  huu  moto  anajua  hali  yangu...kwa  hiyo  sihitaji  chochote 
kutoka  kwenu”. 


Kulingana  na  mchanganuo  wa  sufi  hatua  za  nafsi  ya  mwanadamu 
katika  njia  ya  kiroho  ya  utakaso  zimegawanyika  katika  aina  hizi  sita. 
Lakini  baadhi  ya  wakuu  wa  kisufi  huzungumzia  kuhusiana  na  hatua 
ya  nyongeza  inayoitwa  nafsi  kamilifu  {an-nafsu’l-kamila)  au  nafsi  safi 
{an-nafsu’s-safiya) . 


g.  Nafsi  kamilifu  {an-nafsu’l-kamila)/  nafsi  safi  {an-nafsu’s- 
safiya) 

Nafsi  kamilifu  ni  aina  ya  nafsi  ambayo  inakuwa  imetakasika  kwa 
kupitia  kwenye  mchakato  wa  kiroho.  Hii  ni  nafsi  safi,  iliyokomaa  na 
tukufu.  Katika  hali  hii  ya  kiroho  nafsi  hupokea  aina  zote  za  siri  za  mbin- 
guni.  Hali  hii  ni  zawadi  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  peke 
yake.  Jitihada  binafsi  haziwezi  kutoa  uhakika  wa  kuipata  nafsi  kamilifu; 
hii  ni  sifa  ya  kiroho  itokayo  kwa  Mwenyezi  Mungu  peke  yake,  ambayo 
ni  siri  ya  qadari  tukufu. 

Kituo  cha  nafsi  kamilifu  kinaitwa  “kituo  cha  uongofu”,  kwa  kuwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  huwapatia  wale  waliofikia  kwenye  hatua 
hii  jukumu  la  kuwaongoza  watu  wengine.  Maneno  yao  na  vitendo  vyao 
huaminika  katika  kuharakisha  usahihishaji  wa  kasoro  na  makosa  ya 
wengine. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Pindi  mtu  mwenye  nafsi  timilifu  anapokutana  na  mfanyaji  maovu 
huelewa  hali  yake  mara  moja  na  kwa  kupitia  mwenendo  wake  wa  kuigwa 
humfahamisha  tiba  itakayomuokoa  dhidi  ya  maradhi  yake  ya  moyo  na  ya 
kiroho.  Baada  ya  kuhisi  majuto  kutokana  na  mwenendo  wake,  mkosaji 
huyu  atafungua  macho  na  kuachana  na  tabia  yake  ya  kupuuzia  mambo 
hali  ya  kuwa  moyo  wake  haujapigwa  muhuri  au  kufungwa  kiasi  cha  kush- 
indwa  kupokea  uhalisia  wa  kiroho. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Moyo  ni  sehemu  ya  mapambano  kati  ya  wema 
na  uovu,  uchamungu  na  kufuru  na  ushetani 
na  umalaika.  Nyoyo  hujigeuza  na  kupinda  kwa 


kuegemea  ama  kwenye  ushetani  au  umalaika  na  huku  uki- 
tetemeka  kutokana  na  kudhihirikiwa  na  haki. 


B.  MOYO  NA  UTAKASO  WAKE 


1.  TABIA  YA  MOYO 


Lengo  la  uislamu  ni  kumkuza  mwanadamu  ili  kufikia  uzuri  na  uko- 
mavu,  na  kutambua  kuwa  yeye  ni  mja  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Ili 
kulitambua  lengo  hili  kiuhakika  kunategemeana  na  kutambua  ni  ipi  maana 
ya  halisi  ya  kuwa  mja  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kufikia  anga  za  juu 
za  ukomavu  wa  kiroho  kutawezekana  pale  tu  utakapohisi  raha  na  hofu  za 
hali  ya  juu  ndani  ya  moyo. 

Moyo  ni  kitovu  chetu  cha  kiwiliwili  na  kiroho.  Unachukua  nafasi 
kubwa  katika  kukilea  kiwiliwili.  Sekunde  nne  tu  za  ucheleweshaji  wa  msu- 
kumo  wa  kiasi  kinachohitajika  cha  damu  safi  kuelekea  kwenye  seli  hupele- 
kea  kwenye  mwisho  wa  uhai  wake;  na  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  mabilioni 
ya  seli  nyingine  zilizojenga  miili  yetu. 

Licha  ya  kutoa  mchango  mkubwa  katika  ukuaji  wa  kiwhiwili,  pia 
moyo  ni  johari  ya  kiroho  ambayo  ndio  kitovu  cha  nguvu  na  uwezo  wa 
utambuzi  wa  kiroho.  Kwa  maana  hii  moyo  ndio  mfalme  wa  kiwiliwhi, 
kimwili  na  kiroho  kiasi  kwamba  hata  ubongo  ambao  ndio  kitovu  cha  akili. 

Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ametutumia  tahadhari 
sisi  waja  wake  tusiruhusu  nyoyo  zetu  zhcatunyang’anya  furaha  yetu  ya  nje 
kwa  kutudanganya  na  starehe  za  dunia  zenye  kupita:  “Enyi  watu!  Hakika 
ahadi  ya  Mwenyezi  Mungu  ni  ya  kweli.  Basi  yashcudanganyeni  maisha 
ya  dunia,  wala  mdanganyifu  asikudanganyeni  juu  ya  Mwenyezi  Mungu.” 
(Fatir,  5). 


Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anaelezea 
hitajio  la  mtu  kukaza  kamba  za  matamanio  ya  nafsi  yake  ili  asije  akatoka 
nje  ya  lengo  kuu: 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Msihangaike  kuilisha  miili  yenu  kupita  kiasi  na  kuinawirisha,  kwani 
itaishia  kuwa  chakula  cha  ardhi.  Hangaikeni  kuzilisha  nyoyo  zehu!  Kwani 
hizo  ndizo  zinazotakiwa  kupaa  mpaka  kwenye  anga  zajuu  kabisa  na  kupata 
heshima. 


Ilisheni  miili  yenu  kwa  vyakula  vyenye  shahamu  na  sukari.  Kwani  wale 
wanaoilisha  miili  yao  kupita  kiasi  huangukia  kwenye  mashimo  ya  mata- 
manio  yao  na  hatimaye  kuishia  kwenye  maangamizi. 

Zilisheni  nyoyo  zenu  kwa  vyakula  vya  kiroho.  Zipeni  fikra  komavu, 
uelewa  mzuri  na  vyakula  vingine  vya  kiroho  ili  ziweze  kwenda  zinakoku- 
sudiwa  kwenda  huku  zikiwa  na  afya  na  nguvu  tele. 

Vile  vile  Luqman  (a.s)  anamshauri  mwanae  apambane  dhidi  ya  kupuu- 
zia  mambo:  “Mwanangu  dunia  ni  bahari  isiyo  na  kina  ambayo  imewaha- 
rikisha  wengi  katika  mfoko  wake  wa  nguvu,  wakiwemo  wanachuoni  wasio 
na  hekima  na  mfano  wao.  Jaalia  kiunzi  cha  meli  yako  kiwe  imani  thabiti 
juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Jaalia  zana  zako  ziwe  uchamungu  na 
ibada.  Jaalia  matanga  ya  meli  yako  ambayo  yatakusaidia  katika  kupangua 
mawimbi  yawe  uaminifu  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Ninatumaini  kwa  kutu- 
mia  njia  hizi  utafanikiwa  kuongoka”  (Bayhaki,  Kitab’uz  -  Zuhd,  uk.  73). 

Licha  ya  moyo  kuwa  kitovu  cha  mwili  na  roho  lakini  una  umuhimu 
sawa  kwa  vyote  viwili.  Kwa  kuwa  roho  haihusiani  na  muonekano  wa 
nje  kama  ulivyo  mwili  wa  mwanadamu,  umuhimu  wa  kiroho  unaopati- 
kana  katika  moyo  ni  mkubwa  kuliko  umuhimu  wake  wa  kimwili  katika 
vipengeJe  vyake  vyote.  Kutokana  na  sifa  yake  hii  bila  ya  kusahau  siri  na 
hekima  kubwa  ilizobeba,  moyo  ndio  sababu  ya  pekee  ya  kumfanya  mwan- 
adamu  aendane  na  maana  na  sifa  ya  ‘uanadamu’.  Hii  ndiyo  hekima  iliyopo 
katika  suala  kwamba  imani  hupatikana  kwa  kupitia  uthibitisho  wa  moyo 
kabla  ya  kutamkwa  kwa  ulimi.  Cha  kuzingatia  ni  kwamba  uthibitisho  wa 
moyo  unachukuliwa  kuwa  unatosha  hata  bila  ya  kukubalika  katika  fikra. 


Kama  ilivyo  namna  mwanadamu  anavyochukuliwa  kuwa  kiini  cha 
ulimwengu  na  kubeba  desturi  na  uwezo  wa  kuendea  mema  na  mabaya, 
utukufu  na  udhalili  kutokana  na  silka  yake  ya  asili,  pia  moyo  ambao  ndio 
kiini  cha  mwanadamu  unakabiliwa  na  desturi  na  uwezo  huu  unaoto- 
fautiana.  Kama  ambavyo  anaweza  kuvutiwa  na  kuwa  na  sifa  za  malaika, 
pia  mwanadamu  yupo  katika  hatari  kushawishiwa  na  shetani.  Tunaweza 
kusema  kuwa  moyo  ni  sehemu  ya  mapambano  kati  ya  wema  na  uovu, 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


uchamungu  na  kufuru,  huvutiwa  katika  ushetani  na  umalaika.  Nyoyo 
zitaendelea  kuvutwa  na  nguvu  za  kishetani  na  kimalaika  mpaka  pumzi 
yake  mwisho. 

Kutokana  na  ukweli  kwamha  moyo  unaweza  kushawishiwa  na  sifa  za 
kimalaika  na  kishetani:  Ushawishi  wa  kimalaika  huingiza  ndani  ya  moyo 
hisia  za  kiroho  kama  vile  imani,  tabia  njema,  matendo  mema,  upendo  na 
sifa  za  ibada.  Na  kwa  upande  wa  ushawishi  wa  kishetani  huingiza  moyoni 
mambo  mabaya  kama  vile  kufuru  (kufr),  mashaka,  uovu,  uroho  na  tamaa. 
Shetani  ataweza  kufukuzwa  ndani  ya  moyo  kwa  kupitia  kumuabudu  na 
kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  {dhikrullah).  Kutokana  na  kum- 
kumbuka  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  nyoyo  zetu  hupata  amani,  na  kuto- 
kana  na  kuipata  amani  hiyo  kwa  kupitia  dhikr  basi  imani  hupanda  zaidi  na 
kupelekea  moyo  kuwa  katika  daraja  la  juu  la  kutosheka.  Na  hufikia  kipindi 
ambacho  moyo  hufunguka  ndani  kwa  ndani  kama  pazia  na  kudhihirisha 
maajabu  ya  mambo  yanayoweza  kufikirika  (nasut)  na  mambo  yasiyoweza 
kufikirika  (lahut).  Ulimwengu  pamoja  na  maajabu  yake  hugeuka  na  kuwa 
kitabu  kinachongojea  kusomwa. 

Kutokana  na  moyo  kuwa  sehemu  ya  mapambano  kati  ya  desturi  za 
kimalaika  na  kishetani  lakini  bado  huwa  na  muundo  hai  na  wenye  msu- 
kumo  ulio  tayari  kuingia  kwenye  hatua  za  ushindi  na  kujipamba  na  sifa 
zake.  Moyo  uko  tofauti  na  viungo  vingine  katika  kujisalimisha  na  kutii  rid- 
haa.  Silka  yake  ya  asili  kuelekea  kwenye  mema  na  maovu  haiamshwi  sana 
na  ushawishi  wa  ndani  zaidi  na  ilivyo  kwa  ushawishi  wa  nje.  Kwa  maneno 
mengine  ni  kwamba  hisia  haziamki  kutokana  na  mawazo  yanayokuja 
moyoni  bila  kutarajia  (mawazo  ambayo  yanaitwa  sunuhat)  lakini  hutokana 
na  vigezo  vya  nje.  Kwa  maana  hii  moyo  ni  kama  maji  ambayo  huchukua 
umbile  na  rangi  ya  chombo  kilichowekea  hayo  maji.  Watu  wa  kiroho  huwa 
wanachagua  desturi  chanya  ndani  ya  nyoyo  zao,  jambo  ambalo  huwapele- 
kea  kufikishwa  kwenye  mahala  pa  amani. 

Qur’an  tukufu  inasema: 

“Enyi  mlio  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  kuweni  pamoja  na 
wakweli.”  (At-  Tawba,  II9). 


“Na  unapo  waona  wanao  ziingilia  Aya  zetu,  basi  jitenge  nao  mpaka 
waingdie  mazungumzo  mengine.  Na  kama  Shet’ani  akikusahaulisha,  basi 
baada  ya  kutanabahi  usikae  pamoja  na  watu  madhaalimu.”  (Al-  Anam,  68). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Naye  amekwisha  kuteremshieni  katika  Kitahu  hiki  ya  kwamba  mnapo 
sikia  Aya  za  Mwenyezi  Mungu  zinakanushwa  na  zinafanyiwa  kejeli,  basi 
msikae  pamoja  nao,  mpaka  waingie  katika  mazungumzo  mengine.  Hivyo 
mtakuwa  nanyi  mfano  wao  hao.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  atawakusanya 
wanaafiki  na  makafiri  wote  pamoja  katika  Jahannamu”  (An-  Nisa,  140). 

Dhamira  huanza  kufanya  kazi  tokea  mwanzo  ili  kutambua  na  kucha- 
gua  kati  vishawishi  vizuri  na  vibaya  ambavyo  vitakuwa  na  athari  ndani  ya 
moyo.  Kutokana  na  kwenda  kulingana  na  vishawishi  vilivyo  mbele  yake, 
hapa  moyo  unakuwa  kama  propela  la  hali  ya  hewa  lililowekwa  juu  ya  dari. 
Kiuhalisia  ni  kwamba  moyo  huweza  kubadili  kitu  na  kuwa  kinyume  chake 
na  kubadilika  umbile  na  rangi  yake,  jambo  ambalo  linaimarisha  sifa  hii 
ya  moyo  iliyokwishatajwa,  yani  kiungo  muhimu  kwa  mwanadamu.  Had- 
ith  ifuatayo  inalithibitisha  hili:  “Moyo  ni  kama  nyoya  lililo  juu  ya  ubapa 
mtupu,  huku  likiyumba  kuelekea  huku  na  kule  kutokana  na  upepo  una- 
ovuma” 


Tukio  lifuatalo  linadhihirisha  tabia  ya  moyo  ya  ‘kubadilika’ : 

Siku  moja  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ali- 
kutana  na  Handhwala  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  na 
kumuuliza  juu  ya  hali  yake.  Handhwala  alijibu  kwa  huzuni,  “Handhwala 
amekuwa  mnafikH”. 

“Subhanallah”,  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  - 
alijibu  na  kusema  “Hilo  linamaanisha  nini?” 

Handhwala  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alifafanua, 
“Pindi  tunapokuwa  pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  huwa  anatukumbusha  kuhusu  pepo  na  Moto  na 
huwa  tunaguswa  sana  kiasi  kwamba  tunaonapepo  na  Moto  mbeleya  macho 
yetu.  Lakini  pindi  tunaporejea  katika  familia  zetu  na  kutekwa  na  kutafuta 
riziki  huwa  tunapuuzia  sehemu  kubwa  ya  kile  tulichokisikia” 


“Kwa  hakika  wakati  mwingine  huwa  nahisi  Vivyo  hivyo”,  Abu  Bakr  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  alikiri.  Baada  ya  hapo  walienda 
kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kum- 
uelezea  wasiwasi  wao.  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 
ziwejuu  yake  -  akasema: 

“Naapa  kwa  jina  Mwenyezi  Mungu  ambaye  uhai  wangu  uko  kwenye 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mikono  yake  mitakatifu,  kama  mngeliweza  kubakia  katika  hali  mliyokuwa 
nayo  wakati  mpo  pamoja  na  Mtume  na  kuwa  katika  hali  ya  dhikr  wakati 
wote,  malaika  wangeliwashika  mikono  yao  wakati  wamelala  na  wakati 
wanatembea”.  Kisha  akarudia  mara  tatu: 


“Handhwala,  wakati  mwingine  huwa  hivi,  na  wakati  mwingine  huwa 
vile!”  (Muslim,  Tawbah,  12). 

Kusonga  mbele  kwa  maisha  kunaenda  sambamba  na  mja  ambaye 
amejawa  na  shauku  na  msukumo  wa  ukweli  na  maajabu  ya  kesho  akhera  . 

Hivyo  ndivyo  ambavyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  anavyoangazia  nuru  katika  talwin  ya  moyo,  yani  sifa  yake  ya 
kubadilika  kutoka  hali  moja  mpaka  nyingine.  Miongoni  mwa  malengo 
makuu  ya  tasawwuf  ni  kuibadilisha  hii  talwin  na  kuwa  tamkin  au  uimara, 
kadiri  iwezekanavyo  kwa  kupitia  kwenye  msukumo  unaoletwa  na  sohbah 
(majadiliano  ya  kiislamu)  na  dhikr;  yani  kuuelekezea  moyo  kwenye  uele- 
keo  mtakatifu  na  kuuimarisha  hapo  hapo.  Miongoni  mwa  maswahaba, 
Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anatoa  mfano  bora 
zaidi  katika  hali  hii  ya  kiakili.  Usadikishaji  wake  wa  moyo  usiotetereka 
kuhusiana  na  kuthibitisha  ukweli  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  kuhusiana  na  Miraj  bila  ya  kusita  hata  kidogo,  haku- 
wezi  kuelezewa  kwa  namna  nyingine  kinyume  na  uimara  wa  moyo  wake 
aliokuwa  nao  wakati  ule. 


Washirikina  waliibuka  katika  dhoruba  ya  kupinga  Miraj.  Walitaka 
kupandikiza  mbegu  za  mashaka  katika  nyoyo  za  waislamu  na  hivyo  kuwa- 
punguzia  imani  yao.  Kama  ambavyo  walienda  kwa  maswahaba  mbalimbali 
kwa  ajili  ya  kuwaelezea  mawazo  yao  juu  ya  Miraj  pia  walienda  kwa  Abu 
Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  na  kumwambia:  “]e 
umesikia  habari  mpya?  Rafiki  yako  anasema  kuwa  amepanda  mbinguni”, 
walisema  kwa  kejeli.  “Unasemaje  kuhusiana  na  hili?”. 


Abu  Bakr-  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alikuwa 
mtu  mwenye  imani  ya  hali  ya  juu  alitoa  maneno  ya  uaminifu  yenye  kuvutia 
mno,  maneno  ambayo  washirikina  hawakudhania  kwamba  wangeliweza 
kuyasikia  kutoka  kwake.  Maneno  hayo  yalizidia  kuvuruga  hali  yao  kutoku- 
wa  na  matumaini:  “Chochote  anachokisema  ni  cha  kweli  kwani  kamwe 
hajapa  kusema  uongo.  Chochote  anachokisema  ninamuamini  papo  kwa 
hapo!”  (ibn  Hisham,  as-Sirah,  II,  31). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kwa  kawaida  malaika  wana  silka  ya  kutenda  mema  peke  yake;  hivyo 
ndivyo  walivyoumbwa.  Mashetani  huwafanya  kazi  ya  kuasi  na  kuwapoteza 
watu.  Wanadamu  wapo  katikati  ya  viumbe  hivi  viwili.  Ili  kujiepusha  na 
maasi  wanadamu  hawana  budi  kujizuia  na  kujiingiza  katika  mazingira  ya 
uovu.  Hili  halimaanishi  kwamba  wanahitajika  kufanya  jambo  lolote  hata 
lililo  nje  ya  uwezo  wao  ili  waweze  kufikia  kwenye  nafasi  ya  kimalaika. 
Kinachohitajika  katika  silka  ya  asili  ni  staha. 

Jambo  kubwa  la  kuzingatia  na  kutilia  maanani  kwa  mwanadamu  ni 
kifo  ambacho  hakiwezi  kuzuilika  na  akhera.  Hili  litawezekana  pale  ataka- 
pofahamu  uhalisia  wa  moyo,  kuulinda  dhidi  ya  maasi  na  kuuingiza  katika 
mambo  ya  kiroho.  Usawa  na  amani  katika  dunia  na  uongofu  kesho  akhera 
vinategemeana  na  kuwa  na  moyo  safi  {al-qalbu  ‘s-salim),  moyo  ambao  upo 
katika  njia  ya  utakaso  ya  uislamu,  na  ambao  umeshikilia  tabia  zake  nzuri 
zinazotokana  na  silka  ya  asili  (fitrah).  Kama  ambavyo  kumeashiriwa  na 
mpendwa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  “Kila  mtoto  huzaliwa 
katika  fitrah  (ya  uislamu).  Kisha  wazazi  wake  humfanya  kuwa  mkiristo, 
myahudi  au  mshirikina...”  (Muslim,  Qadar,  22),  tokea  mwanzo  sdka  na 
umbile  ya  asili  la  moyo  limeegemea  kwenye  uislamu.  Pindi  moyo  utaka- 
powekwa  kwenye  vishawishi  vibaya  ndipo  utakapoharibu  umbile  lake  la 
asili  na  kutoa  uwezekano  wa  kuupoteza. 

Kinyume  chake  moyo  uliojazwa  imani  kwa  kupitia  kwenye  kujiin- 
giza  kwenye  anga  ya  kiroho,  utazalisha  maadili  mema,  matendo  mema  na 
kuongeza  imani.  Ni  kwa  kupitia  njia  hii  pekee  ndipo  mtu  ataweza  kutam- 
bua  siri  ‘ahsan-i  taqwim’^  zilizopo  kwenye  silka  yake,  na  hapo  ndipo  utam- 
buzi  wake  juu  ya  viumbe  na  matukio  yote  yanayomzunguka  yatakapopata 
kuzingatiwa  kwa  umakini  wa  hali  ya  juu.  Hili  linamaanisha  kuwa  mapazia 
yanakuwa  yamefunuliwa  kutoka  kwenye  ‘jicho  la  moyo’  na  kuliwezesha 
kuona  nje  ya  mipaka,  kama  ilivyogusiwa  katika  Qur’an®.  Bila  shaka  maono 
haya  yapo  nje  ya  uhalisia  wa  maono  ya  kawaida  ya  kiwiliwili. 

Wale  ambao  macho  yao  ya  nyoyo  yako  wazi  huwa  na  shauku  ya  kupata 
mafunzo  ya  kiroho  na  kuongeza  utambuzi  wao  na  jitihada  katika  kusonga 
mbele  kwenye  kuelekea  kwenye  ukweli.  Lakini  wale  wasio  na  shauku 


8. 


9 


Ahsan-i  Taqwinr.  Kuumbwa  katika  umbile  lililo  bora  zaidi;  maelezo  ya  Qur’an 
juu  ya  uumbaji  wa  mwanadamu. 

Rejea  al-Hajj,  46 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

njema,  wale  wasio  na  shauku  ya  kufikia  kwenye  imani  ya  kweli  hupuuzia 
ushauri  wa  Mitume  na  watakatifu.  Kutokana  na  kihuri  chao  huingia  kwe- 
nye  uovu  zaidi  kutokana  na  kuzama  kwao  zaidi  na  zaidi  kwenye  madimhwi 
ya  ujinga.  Huwaonea  huruma  vipofu  amhao  hawawezi  kuona  njia  hila  ya 
msaada  wa  wengine,  lakini  wao  wenyewe  hawatamhui  hata  kidogo  upofu 
wao  wa  kiroho. 


Kutokana  na  desturi  ya  kuelekea  ama  kwenye  mema  au  maovu  mwa- 
nadamu  huwa  na  uwezo  na  nguvu  ya  kuchagua  katika  dunia  hii  yenye 
mitihani,  dunia  amhayo  ndani  yake  hana  hudi  kuchunga  maamrisho  na 
makatazo  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Mistari  ya  uelekeo  {istiqamah) 
ikiwa  ni  mema  au  mihaya  iliyopo  ndani  ya  moyo  ndio  inayoweza  kua- 
mua  ni  namna  gani  uwezo  na  nguvu  itaweza  kusaidia  katika  kuchagua,  ni 
jambo  la  wazi  kwamba  moyo  ambao  umeelemewa  na  vishawishi  vya  nje  na 
desturi  za  nafsi  hujisogeza  muda  baada  ya  muda  kutoka  kwenye  lengo  la 
kuumbwa  na  hivyo  kuharibu  akhera  ya  mtu. 

Moyo  zilizo  sambamba  na  nafsi  hujawa  na  ukafiri,  uovu,  tamaa  na 
wasiwasi  (waswasah).  Nyoyo  za  aina  hiyo  huwa  zimeenda  kinyume  na 
malengo  ya  uumbaji  wake.  Kutokana  na  kuhadaiwa  na  utukufu  zimekuwa 
na  msukumo  mkubwa  juu  ya  matamanio  ya  nafsi.  Huwa  zinakanganyikiwa 
zaidi  kuliko  wanyama^”  mbele  ya  maneno  ya  Qur’an,  huharibu  uhai  wake 
katika  kiini  macho  cha  ujinga.  Nyoyo  za  namna  hii  zina  maradhi,  hivyo 
zinahitaji  matibabu. 


10.  Rejea  al-Furqan,  44 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


%bia  zetu  huakisi  hali  za  nyoyo  zetu.  Huwa  tuna- 
fanya  mambo  yetu  kilingana  na  kupwa  na  kutiri- 
rika  kwake. 


2.  AINA  ZA  NYOYO 

Kwa  ujumla  nyoyo  zinaweza  kugawanywa  katika  aina  kuu  tatu: 

a-  Nyoyo  ambazo  zinafuata  lengo  na  heshima  ya  kuumbwa  kwake. 

b-  Nyoyo  zilizopigwa  muhuri  na  kufa. 

c-  Nyoyo  zenye  maradhi  na  zisizozingatia  mambo. 

a-  Nyoyo  ambazo  zinafuata  lengo  na  heshima  ya  kuumhwa  kwake. 

Hizi  ni  nyoyo  ambazo  zimeamka  kutoka  kwenye  ujinga  kwa  kupitia 
dhikr.  Hapa  imani  ndio  inakuwa  inaitawala  nafsi  na  moyo  unakuwa  umez- 
ingirwa  na  nuru  ya  imani.  Watu  waliojaaliwa  kuwa  na  moyo  wa  aina  hii 
wamekuwa  makini  katika  kutekeleza  kile  walichoitiwa  katika  aya  ifuatayo: 

“Enyi  mlio  amini!  Mdhukuruni  Mwenyezi  Mungu  kwa  wingi  wa  kum- 
dhukuru.”  (al-Ahzab,  41). 

“Na  lidhukuru  jina  la  Mola  wako  Mlezi,  na  ujitolee  kwake  kwa  uka- 
milifu.”  (al-Muzzammil,  8). 

“Watu  ambao  biashara  wala  kuuza  hakuwashughulishi  na  kumdhu- 
kuru  Mwenyezi  Mungu,  na  kushika  Sala,  na  kutoa  Zaka.  Wanaikhofu  Siku 
ambayo  nyoyo  na  macho  yatageuka.”  (an-Nur,  37). 

Katika  nyoyo  za  watu  wa  namna  hiyo,  udhihirisho  wa  majina  matakati- 
fu  ya  uzuri  (jamal)  hushinda  ule  wa  yale  ya  ghadhabu  (jalal).  Watu  walio 
na  nyoyo  za  aina  hii  hupata  ukomavu  kwa  kupitia  kwenye  kujipamba  na 
maadili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  na  Qur’an  tukufu.  Hizi  ni  nyoyo  ambazo  zimeondoa  desturi 
ya  nafsi  kwa  kupitia  kwenye  rehema  ya  mapenzi  yake  juu  ya  Mwenyezi 
Mungu  na  Mjumbe  wake,  hizi  ni  nyoyo  ambazo  kinyume  na  hawa  hakuna 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kingine  chochote  kilicho  na  umuhimu.  Nyoyo  za  aina  hii  zimetajwa 
ndani  ya  Qur’an  kama  nyoyo  zilizosalimika  {qalb  salim),  nyoyo  zenye 
kujuta  {qalb  mutmain)  na  nyoyo  zilizotosheka  {qalb  mutmain).  Nyoyo  hizi 
zinaweza  kufafanuliwa  kama  ifuatavyo  kulingana  na  kukuhalika  kwake 
mhele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu: 

Moyo  uliosalimika  {qalb  salim)  ni  moyo  uliolindwa  au  kuwekwa  mhali 
na  mashamhulio  ya  nafsi.  Huu  ni  moyo  aliopewa  mtu  na  Mola  wake,  pamo- 
ja  na  silka  ya  asili  iliyo  safi,  kwa  sharti  kwamha  avilinde  vyote  viwili.  Moyo 
unaweza  kufikia  hatua  hii  ya  usafi  kwa  kupitia  kwenye  mhinu  za  kisufi 
zijulikanazo  kama  utakaso  wa  roho  na  moyo.  Hivyo  mja  hutuliwa  mzigo 
mzito  wa  madhamhi  na  kuingiziwa  nuru  ya  imani.  Kama  amhavyo  kikundi 
cha  miale  amhacho  kinamulika  kwenye  lenzi  kinavyojikusanya  katika  eneo 
moja  na  kuanzisha  moto  kwenye  upande  wa  pili,  ndivyo  amhavyo  imani 
iliyojikusanya  kwenye  moyo  inayotokana  na  nuru  takatifu  inavyoweza 
kuunguza  dhamhi  na  matamanio  yote  ya  nafsi  na  kuwa  majivu.  Hii  ndio 
dalili  ya  kuwa  na  moyo  uliosalimika,  moyo  amhao  ndio  utakaokuhalika 
mhele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Qur’an  inasema  yafuatayo  kuhusiana  na  hili: 
“Siku  amhayo  kwamha  mali  hayato  faa  kitu  wala  wana.  Isipo  kuwa  mwenye 
kumjia  Mwenyezi  Mungu  na  moyo  safi.”  (as-Shuara,  88-89). 

Mshairi  wa  Baghdad  aitwae  Ruhi  analizungumzia  hili  katika  mistari 
ifuatayo: 

Mfanya  biashara  usifikirie  kwamba  utaombwa  dhahabu  aufedha  kwa 
ajili  ya  dhamana, 

Ni  moyo  uliosalimika  pekee,  siku  ambayo  hakuna  kitu  kingine  chochote 
kitakachokusaidia... 


Moyo  wenye  kujuta  {qalb  mutmain)  ni  moyo  amhao  unamuelekea 
Mola  wakati  wote.  Kutokana  na  kuwekwa  huru  kutoka  kwenye  kifungo 
cha  vivutio  vyenye  kupita,  hufurahia  kuingia  kwenye  ardhi  ya  milele  kwa 
upendo  na  shauku  kuhwa.  Moyo  huu  hutetemeka  kutokana  na  furaha  ya 
kuhisi  mtiririko  wa  nguvu  takatifu.  Aya  ndani  ya  Qur’an  inasema:  “Haya 
ndiyo  mnayo  ahidiwa  kwa  kila  mwenye  kurejea  kwa  Mwenyezi  Mungu  na 
akajilinda.  Mwenye  kumwogopa  Mwingi  wa  Rehema  hali  kuwa  hamwoni, 
na  akaja  kwa  moyo  ulio  elekea-”  (Qaf,  32  -  33). 

Moyo  uliotosheka  {qalb  mutmain)  ni  moyo  amhao  umepiga  hatua 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kuelekea  kwenye  kuyatakasa  maadili  yake  chini  ya  kivuli  cha  amani  cha 
imani.  Matendo  ya  ihada  hayaendelei  kuwa  ya  kuiga  (taqlidi);  yanakuwa 
yametamhulika  katika  kiini  chake  (tahqiqi)  na  kufanyiwa  kazi  kwa  namna 
hii.  Moyo  unakuwa  umetiwa  nuru  kwa  kupitia  dhikr  na  nafsi  inakuwa 
imejisalimisha  kwenye  imani.  Kito  cha  imani  kinakuwa  kimezama  kwenye 
moyo  amhao  ndio  kituo  cha  imani  na  kinakuwa  hakiwezi  kuondolewa. 
Kutokana  na  imani  iliyozama  kwenye  moyo  (iman-i  tahqiqi)  na  kutosheka, 
hupelekea  moyo  kupata  amani  na  uimara.  Kwa  sasa  hali  iliyotajwa  ndani  ya 
Qur’an  katika  aya  ifuatayo  inakuwa  imetamhulika  kiukamilifu: 


4.^1  4lil 


“Wale  walio  amini  na  zikatua  nyoyo  zao  kwa  kumkumbuka  Mwenyezi 
Mungu.  Hakika  kwa  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  ndio  nyoyo  hutua!” 
(ar-Rad,  28)  Maana  ya  ndani  ya  aya  hii  ni  kwamba  nyoyo  zilizo  mbali  na  uta 
jo  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  zitaendelea  kuumizwa  na  maumivu  ya 
kutotosheka  kwao  na  kuwa  mbali  na  uwezekano  wa  kupata  utulivu  wa  akili. 


Alama  za  wale  walio  na  moja  ya  aina  hizi  tatu  za  nyoyo  zilizotajwa 
ni  kwamba  ni  zenye  huruma,  upendo  kwa  viumbe  wengine,  kutosheka  na 
kile  walichojaaliwa  na  hutoa  huduma  katika  njia  ya  haki  na  wema.  Kuto- 
kana  na  shauku  yao  ya  upendo  mtakatifu  wanaweza  kuyakimbia  maovu  na 
kukimbilia  kwenye  uongofu  wa  wengine  kiasi  cha  kutoa  machozi  kwa  ajili 
ya  wengine. 


Rasilimali  inayohitajika  ili  kuhakikisha  kwamba  moyo  unaflkia  katika 
hali  hii  ni  kwa  kupitia  swala  sahihi  na  toba  na  kuzingatia  kula  halal  peke 
yake,  yani  chakula  cha  halali.  Kwa  upande  mwingine  kutawezekana  kuilin- 
da  rasilimali  hii  kwa  kutekeleza  matendo  mema  pekee.  Kutokana  na  kuwa 
kwetu  wanadamu  inakuwa  vigumu  kujiepusha  na  madhambi  moja  kwa 
moja.  Kwa  kuwa  madhambi  yanapunguza  umakini  wa  moyo  na  kuufanya 
usione  wala  kusikia  haki,  hivyo  hatuna  budi  kushikamana  na  swala  na  toba 
ili  nyoyo  zetu  ziwe  kitovu  cha  mambo  mema.  Masomo  ya  tasawwuf  hay- 
aanzi  kwa  toba  bila  ya  sababu  ya  msingi.  Kama  ambavyo  imesemwa  katika 
kanuni  maarufu  za  Majalla:  “Kuyaondoa  madhara  ni  jambo  la  kipaumbele 
zaidi  ya  kupata  faida”.  Tunaweza  kusema  kujiepusha  na  maovu  ni  jambo  la 
kulipa  kipaumbele  ukilinganisha  na  kupata  wema. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kuhusiana  na  kula  halal  sufi  wamesema:  “Mwenyezi  Mungu  huupa 
utamhuzi  moyo  wa  yule  anayekula  cha  halal  tu,  na  humimina  ndani  ya 
moyo  wake  chemchem  ya  hekima”.  Kwa  upande  mwingine  matendo  mema 
huhakikisha  moyo  unatunza  kiwango  ulichokifikia.  Utukufu  maalum 
utokao  kwa  Mola  ni  wale  tu  walio  na  nyoyo  za  aina  hii,  na  juu  ya  hawa 
kuna  nyoyo  zilizo  hai,  nyoyo  amhazo  zimepamhwa  na  nuru  ya  Mola 
amhayo  inapatikana  kwa  Mitume  na  watakatifu  wakuhwa.  Kutokana  na 
nyoyo  zao  kuhuishwa  na  mapenzi  matakatifu,  hawafanyi  masihara  pindi 
wanapoitazama  hii  dunia  na  kesho  akhera,  hawafanyi  hivi  hata  kwa  kona 
ya  macho  yao.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amewafanya  Mitume  na  warithi 
wao,  wanachuoni  na  watakatifu  kuwa  wakarihishaji  wa  wanadamu  katika 
darussalam^^  kwa  njia  ya  kuwahuisha  na  kuwasaidia  wanyanyue  mapazia 
ya  yaliyofunika  nyoyo  zao,  na  pia  kuwahamasisha  kuwa  na  maadili  mema 
na  matendo  mema  ya  kiibada  na  kuwaongoza,  hivyo  kuwaunganisha  na 
Mola  wao  {wasl  ila  -  Mwenyezi  Mungu). 


Kiwango  kinachotamaniwa  na  salik,  yani  mhitaji,  mwishoni  mwa 
mafunzo  haya  ya  moyo  ni  moyo  wake  kufikia  kwenye  ihsan,  yani  kutam- 
bua  kuwa  upo  na  Mola  wakati  wote  na  kwa  kufanya  hivyo  kutampelekea 
kupata  ‘moyo  hai’. 


b-  Nyoyo  zilizopigwa  muhuri  na  kufa 

Hizi  ni  nyoyo  zilizo  kinyume  kabisa  na  nyoyo  zilizohuishwa  kwa 
kupitia  utajo  wa  Mola.  Milango  ya  imani  huwa  imefungwa  kwa  nguvu  kwa 
ajili  ya  kuzizuia  nyoyo  hizi;  nyoyo  hizi  zimepigwa  muhuri  na  kufa.  Hazina 
tofauti  na  baadhi  ya  makaburi  ambayo  yameelezewa  kuwa  mashimo  kuto- 
kana  na  moto  wa  Jahannam.  Nyozo  za  namna  hiyo  ni  kinyume  kabisa 
na  zile  za  Mitume,  watakatifu  na  watu  wema.  Wenye  nyoyo  hizi  ambao 
hawahitaji  kingine  kinyume  na  kuiridhisha  nafsi  hawaoni  malengo  men- 
gine  yoyote  yale  katika  maisha  yao  tofauti  na  kula,  kunywa  na  kupitiza 
miaka  yao  huku  wakifukuzia  tamaa  za  makuu  zenye  kupita.  Kwa  upande 
wa  malengo  yao  ni  kwamba  hawana  tofauti  na  wanyama;  na  baadhi  yao 
wamewazidi  wanyama.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 

“Hakika  Mwenyezi  Mungu  atawaingiza  walio  amini  na  wakatenda 


1 1 .  Darussalam:  Pepo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


mema  katika  Bustani  zipitiwazo  na  mito  kati  yake.  Na  walio  kufuru  huji- 
furahisha  na  hula  kama  walavyo  wanyama,  na  Moto  ndio  makaazi  yao.” 
(Muhammad,  12). 

Na  katika  aya  nyingine: 

“Au  wewe  unadhani  kwamha  wengi  wao  wanasikia  au  wanaelewa? 
Hao  hawakuwa  ila  ni  kama  nyama  hoa  tu,  bali  wao  wamepotea  zaidi  njia.” 
(al-  Furqan,  44). 

Kutokana  na  nyoyo  za  watu  hao  kuwepo  kwa  malengo  na  matamanio 
ya  nafsi  zao,  hivyo  wanangojewa  na  adhabu  kali  kesho  akhera,  kwa  upande 
mwingine  anakuwa  katika  balaa  lenye  kuendelea  milele.  Kwa  kawaida  watu 
wa  namna  hiyo  huwa  katika  giza  la  maajabu  ya  ulimwengu.  Si  kwamba 
wao  peke  yao  ndio  waliopotea  bali  huwapoteza  wengine  ambao  wana  ush- 
awishi  juu  yao.  Licha  ya  kwamba  wanaishi  chini  ya  uangalizi  na  baraka  za 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  lakini  wamejiingiza  kwenye  hatari  ya  kukana 
uwepo  wake  na  kwenda  kinyume  na  maamrisho  na  makatazo  yake.  Kuhu- 
siana  na  watu  wa  namna  hii,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 

“Kwani  mwanaadamu  haoni  ya  kwamba  Sisi  tumemuumba  yeye  kuto- 
kana  na  tone  la  manii?  Kisha  sasa  yeye  ndio  amekuwa  ndiye  mgomvi  wa 
dhaahiri!”  (Yasin,  77). 

“Viziwi,  mabubu,  vipofu;  kwa  hivyo  hawatarejea”  (al-Baqara,  18). 

“Kwa  hakika  wewe  huwezi  kuwafanya  maiti  wasikie,  wala  kuwafanya 
viziwi  wasikie  wito,  wanapo  kwisha  geuka  kwenda  zao.  Wala  huwezi  kuwa- 
ongoa  vipofu  waache  upotovu  wao.  Huwezi  kuwafanya  wasikie  isipo  kuwa 
wenye  kuziamini  Ishara  zetu;  na  hao  ndio  wat’iifu”  (an-Naml,  80-81). 

Katika  kuonesha  kwamba  nyoyo  hizi  zimepigwa  muhuri  na  kufungwa 
Qur’an  tukufu  inatufahamisha  yafuatayo: 


sjlIp  j  j  ^  aji 


“Mwenyezi  Mungu  amepiga  muhuri  juu  ya  nyoyo  zao  na  juu  ya 
masikio  yao,  na  juu  ya  macho  yao  pana  kifuniko.  Basi  watapata  adhabu 
kubwa”  (al-Baqara,  7). 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Haya  ni  maajabu  na  hekima  kubwa  kiasi  cha  kuweza  kufanya  wan- 
adamu  wote  watetemeke.  Kwa  kuwa  mwanadamu  ana  sehemu  ya  majina 
matakatifu  Hadi,  yani  kiongozi  na  Mudhill,  yani  mfedheheshaji,  ni  jambo 
la  kustaajabisha  kwa  moyo  wa  mtu  kupigwa  muhuri  kwa  uwezo  mtakatifu 
kwa  uhakika  na  kufungiwa  milango  ya  uongofu  wakati  bado  yupo  hai. 
Kwani  milango  hii  haikuwa  imefungwa  hata  kwa  Omar  -  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alitoka  nyumbani  kwake  huku  akiwa 
na  nia  mbaya  ya  kumuua  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  au 
Wahshi  ambaye  alimuua  Hamza  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake,  au  hata  Hind  ambaye  alipasua  maiti  yake  kwa  ukatili  na  kuzamisha 
meno  yake  kwenye  ini  lake. 


Wanajituliza  kwa  kujidanganya  na  kutaza  ulimwengu  usio  na  kifo 
wala  akhera  na  kujaribu  kupata  utulivu  ndani  yake.  Kama  ambavyo  popo 
wanafurahia  giza  pia  watu  aina  hii  wanachukulia  uharibifu  kuwa  furaha, 
haya  ni  kutokana  na  mtazamo  hasi  uliopo  kwenye  tabia  zao.  Miili  yao  ni 
mizigo  kwao,  tunakumbushwa  haya  katika  mistri  ifuatayo  kutoka  kwa 
mshairi  Mehmed  Akif: 


Imani  ni  hiyo  lulu...na  Mola,  uzito  ulioje  juu  yake, 

Moyo  wenye  kutu  na  kukosa  imani,  unakuwa  mzigo  kwenye  kifua. 

Kwa  hakika  wale  waliozama  kwenye  dimbwi  la  nafsi  wataamka  na 
kuingia  kwenye  ulimwengu  wa  uhalisia  kutokana  na  mitetemeko  mikubwa 
ya  nyakati  za  mwisho  za  uhai  na  mipulizo  ya  moto  kutoka  kwa  malaika 
wa  mauti.  Lakini  hakutamnufaisha  na  chochote,  kwani  kipindi  alichopewa 
mwana  wa  Adam  ili  aamke  huisha  pale  anapomuona  malaika  wa  mauti 
mbele  yake.  Wakati  huo  nafasi  inakuwa  imepotea  moja  kwa  moja.  Katika 
kipindi  hicho  majuto  huwa  hayana  nafasi  tena,  kama  ambavyo  Firauni 
alichelewa  kumkubali  Mwenyezi  Mungu  na  sijda  yake  wakati  akiwa  katika 
mahangaiko  ya  mauti.  Hukumu  inayowangojea  watu  hao  ni  kuingia  katika 
miale  mikali  ya  Moto  wa  Jahannam,  Moto  ambao  kiu  yake  ya  kuangamiza 
huongezeka  kadiri  watu  wanavyozidi  kuingizwa. 


c.  Nyoyo  zenye  maradhi  na  zisizozingatia  mambo 


Nyoyo  hizo  zinasimama  kati  ya  nyoyo  zilizo  hai  na  nyoyo  zilizokufa. 
Hali  zao  zinafanana  na  maisha  ya  maumivu  ya  wale  wenye  kusumbuliwa 
na  maradhi.  Hawana  utulivu  katika  maisha  yao  wala  amani  ndani  ya  nyoyo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


zao.  Udhaifu  wao  wa  ndani  unaashiria  uhaya  wa  nje  yao  na  ukosefu  wa 
utulivu  nje  yao  unachukua  nafasi  kubwa  katika  kuashiria  hali  ya  uimara 
ndani  ya  nyoyo  zao.  Kasoro  iliyopo  katika  vichwa  vyao  inaashiria  tabia  zao 
na  matendo  yao.  Nyoyo  hizo  zenye  maradhi  ambazo  zinayumbayumba 
katikati  ya  mzunguko  wa  mashaka,  kukosa  maamuzi  na  ukinzani,  huwa 
wakati  wote  zipo  katika  hatari  ya  kuangukia  kwenye  uovu  kutokana  na 
ujinga  wake,  tamaa  ya  makuu  na  matamanio  ya  nafsi.  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anasema  yafuatayo  kuhusiana  na  haya:  “Nyoyoni  mwao  mna 
maradhi,  na  Mwenyezi  Mungu  amewazidishia  maradhi.  Basi  watakuwa 
na  adhabu  chungu  kwa  sababu  ya  kusema  kwao  uwongo.”  (al-Baqara,  10). 

Mashaka  ni  jambo  lenye  kumfanya  mtu  ashindwe  kutua  kwenye  tawi 
la  ukweli,  mashaka  ni  ugonjwa  unaomuweka  mtu  mbali  na  maisha  ya 
kiroho  na  hatimae  kuufanya  moyo  ufe.  Hivyo  ukosefu  wa  upatanisho  wa 
kiimani  ambao  ungelipelekea  moyo  kuridhika  huutesa  kwa  maradhi  yenye 
kuendelea  na  hivyo  kukosa  utulivu. 

Ujinga  ni  upofu  na  njia  yenye  kiza  ambayo  haimruhusu  mtu  hata 
kuhisi  maumivu  yatokanayo  na  kuwa  mbali  na  ukweli.  Maradhi  haya 
husambaa  mpaka  kwenye  uwepo  wao  wote  na  kuwaongoza  watembee 
katika  njia  ambayo  huishia  kwenye  kushindwa  na  kuangamia. 


Tamaa  ya  makuu  na  matamanio  ni  ugonjwa  wa  kutoridhika  ambao 
huchukua  udhibiti  mzima  wa  moyo,  haya  ni  kutokana  na  kupoteza  hali 
yake  ya  usafi  na  uwajibikaji.  Haya  ni  mahangaiko  mabaya  ambayo  yataisha 
pale  mtu  atakapoingizwa  katika  udongo  wa  kaburi  chini  ya  kivuli  kizito 
cha  mvinje. 

Uovu  ni  saratani  ya  kiroho  ya  moyo.  Kama  itatibiwa  mapema  kwa 
Uwezo  wa  Mwenyezi  Mungu  itapona. 

Ugumu  ni  maradhi  mengine  ya  moyo  yenye  kutisha:  yanahusiana  na 
utofauti  juu  ya  hisia  za  kibinadamu  na  miguso  laini  ya  kiroho.  Nyoyo  hizi 
hazijui  kutii;  hujitia  upofu  mbele  ya  sauti  za  uongofu  na  hazina  hata  chem- 
be  ya  huruma  na  upendo.  Hata  mawe  ni  malaini,  angafu  na  yenye  upendo 
ukilinganisha  na  nyoyo  hizi,  kama  ambavyo  imetajwa  ndani  ya  Qur’an 
tukufu:  “Kisha  nyoyo  zenu  zikawa  ngumu  baada  ya  hayo,  hata  zikawa  kama 
mawe  au  ngumu  zaidi;  kwani  kuna  mawe  yanayo  timbuka  mito,  na  kuna 
mengine  yanayo  pasuka  yakatoka  maji  ndani  yake,  na  kuna  mengine  huan- 
guka  kwa  sababu  ya  khofu  ya  Mwenyezi  Mungu.  Na  Mwenyezi  Mungu  si 
mwenye  kughafilika  na  mnayo  yafanya.”  (al-Baqara,  74). 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kama  ambavyo  tunaona  kutoka  kwenye  aya  hii,  ugumu  wa  moyo 
ni  zao  la  kawaida  la  kumsahau  Mola  na  kujiweka  mbali  sana  na  ukweli 
mtakatifu.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  katika  aya 
nyingine:  “]el  Yule  ambaye  Mwenyezi  Mungu  amemfungulia  kifua  chake 
kwa  Uislamu,  na  akawa  yuko  kwenye  nuru  itokayo  kwa  Mola  wake  Mlezi 
(ni  sawa  na  mwenye  moyo  mgumu?)  Basi  ole  wao  wenye  nyoyo  ngumu 
zisio  mkumbuka  Mwenyezi  Mungu!  Hao  wamo  katika  upotofu  wa  dhaa- 
hiri.”  (az-Zumar,  22). 


Matendo  ambayo  hutekelezwa  na  nyoyo  zenye  maradhi  na  zisizozinga- 
tia  mambo  huwa  yanapoteza  thamani  yake  mbele  ya  Mola.  Bila  ya  kuwa  na 
nuru  ya  haki  nyoyo  huwa  na  upofu  na  kutowajibika.  Huwa  haziwezi  tena 
kutambua  mambo  mbalimbali  na  dalili  mbalimbali  za  ulimwengu  ambazo 
zinadhihirisha  siri  takatifu.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema:  “Je! 
Hawatembei  katika  ardhi  ili  wapate  kuwa  na  nyoyo  zao  za  kuzingatia,  au 
masikio  ya  kusikilia?  Kwani  hakika  si  macho  yanayo  pofuka,  lakini  zinazo 
pofuka  ni  nyoyo  ziliomo  vifuani”  (al-Hajj,  46).  Hivyo  uoni  wenye  mazin- 
gatio  huamsha  moyo.  Dirisha  la  macho  huwa  halina  faida  mpaka  liangalie 
kwa  kupitia  nuru  ya  moyo,  kwani  haiwezekani  kupata  uoni  mzuri  nyuma 
ya  dirisha  lenye  ukungu. 

Hata  maradhi  madogo  madogo  ya  moyo  ambayo  hupuuziwa  huweza 
kuupelekea  moyo  kupata  majeraha  yasiyopona  na  hata  kupelekea  kufa 
kabisa.  Kwa  hiyo  ni  muhimu  kuzilinda  nyoyo  kwa  imani  thabiti  na  kuz- 
isalimisha  mbele  ya  Mola.  Hakuna  mwingine  kinyume  na  Mola  ambaye 
ataweza  kumuelekeza  na  kumuongoza  mtu  ambaye  amejisalimisha  kisawa 
sawa  kwa  Muumba.  Hadith  ifuatayo  inaelezea  kwa  uzuri  zaidi  umuhimu 
wa  kuulinda  moyo: 


jjlijl  ^l  4IS"  JLOJJl  wLOJ  C-iJLOi  \i,\j 


“Fahamuni  kwamba  kuna  kipande  cha  nyama  ndani  ya  mwili;  kama 
kitasalimika  basi  mwili  mzima  utasalimika,  na  kama  kitaangamia  basi 
mwili  mzima  nao  utaangamia.  Na  kipande  hicho  ni  moyo!”  (Bukhari, 
Iman,  39). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Dunia  ni  bonde  la  Mola  la  mitihani  na  majaribu.  Hapo  zinavuma  pepo 
mbalimbali  za  majaribu  na  kuuburuza  moyo  kutoka  sehemu  moja  mpaka 
nyingine. 

Ni  muhimu  kuulinda  moyo  ili  kuuzuia  usikumbwe  kama  jani  kavu 
kabla  ya  kufikiwa  na  pepo  za  matukio  mbalimbali,  pepo  ambazo  kwa 
kawaida  zinavuma  kutokana  na  dunia  kuwa  sehemu  ya  majaribu.  Kinacho- 
hitajika  ni  kuusalimisha  moyo  kwenye  pepo  mwanana  zinazovuma  kutoka 
kwenye  njia  ya  msaada  mtakatifu  kutoka  kwa  Mola;  na  hili  litawezekana 
kwa  kutafuta  ulinzi  kutoka  kwake,  kumtii  na  kujisalimisha  kwenye  maam- 
risho  na  makatazo  yake. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mbyo  ni  kama  maji  meupe.  Lakini  pindi  utakapo- 
tiwa  matope  kwa  matendo  maovu  na  madhamhi 
hubadilika  na  kuwa  mweusi.  Hivyo  kunakuwa 


hakuna  budi  kuyachuja  hayo  matope  ili  uweze  kuonyesha 
lulu  za  kiroho  na  nuru  za  ukweli  zilizomo  ndani  yake. 


3.  UTAKASO  WA  MOYO 

Masharti  makuu  ya  kuweza  kuufanya  moyo  ubakie  katika  hali  ya  kuwa 
mbali  na  kasoro,  kujuta  na  kutosheka,  kutibu  nyoyo  zenye  maradhi  na  kuji- 
zuia  na  hatari  ya  nyoyo  zilizopigwa  muhuri  ni: 

a.  Chakula  cha  halali. 

b.  Toba  na  dua. 

c.  Kuisoma  Qur’an  na  kutii  maamrisho  yake. 

d.  Kufanya  ibada  kwa  unyenyekevu  wa  hali  ya  juu  (khushuu). 

e.  Kuzihuisha  nyakati  za  usiku  kwa  ibada. 

f  Mapenzi  ya  hali  ya  juu  kwa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  na  kuendelea  kuonyesha  mapenzi  hayo  kwa  kupitia  salawat. 

h.  Kutafakari  juu  ya  mauti. 

i.  Kukaa  karibu  na  watakatifu  na  watu  wema. 

k.  Kuutazama  ulimwengu  kwa  kupitia  moyo  safi. 

Kwa  kuanza  tu  ni  kwamba  huwa  ni  jambo  la  muhimu  kuwa  na  uelewa 
sahihi  wa  asili  na  umuhimu  wa  masharti  haya  ambayo  utekelezaji  wake 
halisi  ni  muhimu. 

a.  Chakula  cha  halali 

“Ndugu...msidhani  kwamba  mtapata  alama  ya  heki- 
ma  hali  ya  kuwa  mnakula  chakula  cha  haramu”. 
Ibrahim  Dasuki  -  Mwenyezi  Mungu  atakase  siri  yake. 

Kama  ambavyo  yanategemea  chakula  cha  kiroho  ambacho  kinanawir- 

_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


isha  roho,  vile  vile  matendo  ya  ihada  yanategemea  uimara  na  ukunjufu 
unaopatikana  kutoka  kwenye  chakula  cha  kimwili.  Wakati  vyakula  vya 
halali  vinaingiza  mwilini  imani  na  msukumo,  vyakula  vya  haramu  na 
vyenye  kutia  mashaka  ambavyo  ni  kinyume  chake  vinautia  kiza,  uzito 
na  kupuuzia  mambo.  Kuna  uhusiano  mkubwa  kati  ya  vyakula  vya  halali 
na  matendo  mema.  Ulaji  wa  vyakula  vya  halali  una  mchango  mkubwa 
katika  kukubaliwa  kwa  swala  kama  ambavyo  amelielezea  hili  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake:  “Watu...Kwa  hakika  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  ametakasika  na  ni  msafi.  Kwa  hiyo  hakubali  chochote 
kile  isipokuwa  kiwe  kimetakasika  na  kisafi.  Amewaelekeza  waumini  yale 
aliyowaelekeza  Mitume: 

“Enyi  Mitume!  Kuleni  vyakula  vizuri  na  tendeni  mema.  Hakika  Mimi 
ni  Mjuzi  wa  mnayo  yatenda.”  (al-Muminun,  51). 

“Enyi  mlio  amini!  Kuleni  vizuri  tulivyo  kuruzukuni,  na  mumshukuru 
Mwenyezi  Mungu,  ikiwa  kweli  mnamuabudu  Yeye  tu.”  (al-Baqara,  172). 

Baada  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
kuzitaja  aya  hizi,  alimzungumzia  mtu  mmoja  ambaye  nywele  zake  zilikuwa 
zimevurugika  na  huku  amejawa  na  vumbi  mwili  mzima  kutokana  na  safari 
ndefu,  na  kisha  mtu  huyu  akanyanyua  mikono  yake  juu  na  kuomba,  ‘Mola 
wangu...Mola  wangu’,  na  kisha  akaongezea:  “Ni  vipi  dua  zake  zitajibiwa 
wakati  anachokula,  kunywa  na  kuvaa  vyote  ni  vya  haramu”  (Muslim, 
Zakat,  65). 

Kwa  ajili  ya  mafanikio  ya  kiroho  juu  ya  nyoyo  zao  Sufi  wamekuwa 
makini  mno  kuhusiana  na  vitu  viwili  kama  ambavyo  vimetajwa  katika 
usemi:  “Kueni  makini  na  kila  kinachoingia  midomoni  mwenu  pindi 
mnapokula  na  kila  kinachotoka  pindi  mnapoongea!”. 

Hadith  ifuatayo  inatukumbusha  vizuri  kwa  mukhtasari  juu  ya  kiasi 
cha  tahadhari  ambacho  hatuna  budi  kuwa  nacho  kuhusiana  na  halal  na 
haram. 


“Bila  shaka  halal  na  haram  vimewekwa  wazi.  Lakini  kati  ya  hivi 
viwili  kuna  baadhi  ya  vitu  vyenye  kutia  mashaka,  vitu  hivyo  havifahamiki 
na  wengi  miongoni  mwetu.  Yeyote  atakayejiepusha  na  vile  vyenye  kutia 
mashaka  atakuwa  ameilinda  dini  yake  na  heshima  yake.  Na  yeyote  ataka- 
yeacha  kujizuia  na  vile  vyenye  kutia  mashaka  ataingia  kwenye  haramu 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kidogo  kidogo.  Kama  ambavyo  mchungaji  anayechunga  wanyama  wake 
karibu  na  shamba  la  mwingine...wakati  wote  anakuwa  katika  hatari  ya 
wanyama  wake  kuingia  kwenye  shamba  hilo  bila  ruhusa.  Fahamuni  kwam- 
ba  kila  mfalme  ana  shamba  ambalo  limepigwa  marufuku  kuingia  yeyote. 
Shamba  la  Mwenyezi  Mungu  lilikataziwa  ni  haramu”  (Bukhari,  Iman,  39). 

Nyoyo  ambazo  zinajisalimisha  zenyewe  na  kutii  maamrisho  ya  Mola 
huwa  misingi  ya  hekima  na  utambuzi  wa  kiroho.  Kinyume  chake  ni  kwam- 
ba  nyoyo  zisizolindwa  dhidi  ya  haramu  na  zile  zenye  mashaka  hukimbilia 
kwenye  hifadhi  ya  uovu  na  utovu  wa  maadili  wakati  wote.  Mifano  ifuatayo 
inatoa  mafunzo  makubwa  kuhusiana  na  namna  ambavyo  suala  hili  halina 
budi  kushughulikiwa  kwa  umakini  mkubwa: 

Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  na 
mtumwa.  Yule  mtumwa  alikuwa  akimletea  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwejuuyake  -  kiasifulani  cha  kile  alichokuwa  akikichuma  kwa  ajili 
yake  ili  akitumie  kwa  matumizi  yake  binafsi.  Siku  moja  yule  mtumwa  kwa 
mara  nyingine  tena  alimletea  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake,  kisha  Abu  Bakr  akaanza  kukila.  Mara  yule  mtumwa  akamuuliza, 
“Je  unakifahamu  hicho  unachokila?” . 

“Hapana,  sifahamu.  Kwa  nini  usiniambie?”  alijibu. 

“Ingawa  sifahamu  chochote  kuhusiana  na  utabiri”,  yule  mtumwa  alian- 
za  kuelezea,  “siku  moja  katika  masiku  yangu  ya  ujahiliya  nilimtabiria  na 
kumdanganya  huyu  mtu.  Leo  nilikutana  naye  na  hivyo  akanilipa  hicho 
unachokila  sasa  hivi!” 


Mara  tu  baada  ya  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  kusikia  hivi  alichokonoa  koo  lake  kwa  kidole  chake  na  licha  ya  adha 
aliyoipata  lakini  alitapika  kile  alichokila.  (Bukhari,  Manaqibu’l-Ansar,  26). 

Kutokana  na  mapokezi  mengine,  baada  ya  pale  yule  mtumwa  alisema, 
“Kwa  nini  upate  tabu  yote  hii  kwa  tonge  moja  tu?”  Abu  Bakr  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alijibu,  “Hata  kama  ningelifahamu  kuwa 
ningelikufa  kwa  kufanya  hivi  bado  ningelitoa  tonge  hho”.  (Ahmad  ibn  Abdul- 
lah  at-Tabari,  ar-Riyadu’n-Nadra,  II,  140- I4I). 


Pia  kuna  majadiliano  mengine  mazuri  ambayo  yalikuwa  kati  ya 
Khidr  (a.s)  na  AbduLkhahq  Gujdawani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake,  majadhiano  hayo  yalifanyika  pindi  Khidr  (a.s)  alipomtembelea 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Abdulkhaliq  Gujdawani.  Khidr  (a.s)  hakugusa  vyakula  alivyotengewa  na 
Abdulkhaliq  Gujdawani  (k.s)  na  akaamua  kutoka  mezani. 

“Vyakula  hivi  ni  halali.  Kwa  nini  huli?”  Gujdawani  (k.s)  alimuuliza  kwa 
mshangao. 

“Ni  kweli,  vyakula  hivi  ni  halali”,  Khidr  (a.s)  alijibu.  “Lakini  aliyekian- 
daa  amefanya  hivyo  kwa  hasira  na  ujinga”. 

Kutokana  na  mifano  hii  katika  kuhukumu  ikiwa  kinacholiwa  ni  halali 
au  haramu  pia  hali  ya  kiakili  ambayo  chakula  kinapikwa  kwayo  ina  nafasi 
kubwa  katika  roho  ya  mtu,  tabia  na  kiwango  cha  matendo  yake  ya  ibada. 
Jambo  hhi  linatoa  ufafanuzi  zaidi  juu  ya  umakini  unaotakiwa  kuchukuliwa 
kuhusiana  na  chakula. 

Umakini  wao  juu  ya  chakula  uliwapelekea  watu  wema  kufunika 
vyakula  vyao  wanavyovinunua  kutoka  sokoni  au  sehemu  nyingine  wakati 
wanavipeleka  majumbani  mwao.  Haya  yote  ni  kwa  ajili  ya  kuzuia  macho 
ya  watu  ya  matamanio  ‘yasije  yakakitazama  chakula’  na  tamaa  ya  masikini 
na  mtazamo  wa  kimatamanio  wa  wasiokuwa  nacho  usije  ukasababisha 
madhara  kwenye  nishati  na  nguvu  inayotarajiwa  kupatikana  kutokana  na 
chakula  kile. 


Pamoja  na  kujiweka  mbali  na  haramu  na  vitu  vyenye  kutia  mashaka 
lakini  pia  muumini  hana  budi  kuweka  usawa  na  kujizuia  na  ubadhirifu 
wakati  wa  kula  chakula  cha  halali.  Aya  ifuatayo  inatuamrisha:  “Na  mpe 
aliye  jamaa  yako  haki  yake,  na  masikini,  na  msafiri;  wala  usitumie  ovyo 
kwa  fujo.  Hakika  wabadhirifu  ni  ndugu  wa  Mashet’ani.  Na  Shet’ani  ni 
mwenye  kumkufuru  Mola  wake  Mlezi.”  (al-Isra,  26-27). 

Kwa  kutumia  sauti  ya  kisitiari  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  anasema  yafuatayo  katika  Mathnawi  zake  kuhusiana  na 
athari  za  chakula  cha  halali  juu  ya  roho  na  mwili: 

“Utambuzi  wetu  wa  kiroho  ulikuja  katika  sura  mbalimbali  usiku,  haya 
ni  kutokana  na  matonge  kadhaa  ya  chakula  cha  mashaka  kupata  njia  na 
kupita  mpaka  tumboni  na  kuzuia  njia  ya  utambuzi  wa  kiroho. 


Vyakula  vya  mashaka  vinavyopendwa  na  nafsi  ni  kama  miba  iliyopo 
chini  ya  nyayo  zenu  ambayo  inawazuia  katika  njia  ya  haki.  Ndio  maana 
wale  ambao  hawakuchukua  tahadhari  juu  ya  kile  walichokuwa  wakikila 
mapema  sana  waliingia  kwenye  uasi. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Enye  watu!  Mna  waridi  zuri  ambalo  kama  mtalilinda  mabustani  ya 
waridi  ya  hekima  na  marifa  yasiyo  na  idadi  yatachipua  kutokana  na  harufu 
inayotoa”. 

Yafuatayo  ni  maneno  kama  hayo  kutoka  kwa  Abdulqadir  Jilani  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kuhusiana  na  umuhimu  wa  chakula 
cha  halali  katika  kuutakasa  moyo: 

“Sikiliza  mwanangu!  Chakula  cha  haramu  huua  moyo.  Kuna  matonge 
ambayo  huuangazia  moyo  wako  na  kuna  matonge  ambayo  huufunika 
moyo  na  kuufanya  uwe  gizani.  Pia  kuna  matonge  ambayo  yatakufanya 
uikumbatie  dunia  na  kuna  mengine  yatakufanya  uikumbatie  akhera.  Kuna 
matonge  ambayo  yatakufanya  uwe  mtiijuuya  vyote  viwili,  dunia  na  akhera; 
na  kuna  matonge  ambayo  yatakuelekeza  kwa  Muumba  wa  vyote  viwili, 
dunia  na  akhera.  Kula  kilicho  cha  haramu  kutakushughulisha  na  dunia 
na  kupelekea  madhambi  yako  yawe  ni  kitu  chenye  kukubalika  kwako.  Kula 
kilicho  mubah  (kisichoharamishwa)  kutakupelekea  kushughulikia  akhera 
na  kupenda  kufanya  ibada.  Kwa  upande  mwingine  kula  chakula  cha  halali 
kutakukurubisha  zaidi  kwa  Mola.  Kwa  kupitia  marifatullah  (ufahamu 
juu  ya  Mwenyezi  Mungu)  pekee  ndiko  kutakapopelekea  kufahamu  hulka 
na  ushawishi  wa  vyakula.  Na  marifatullah  huandikwa  katika  moyo  pekee 
na  si  katika  kurasa  za  vitabu.  Marifatullah  huingizwa  ndani  ya  moyo  na 
Muumba  na  si  kiumbe.  Na  hili  hutokea  baada  ya  kuthibitisha  upweke  wa 
Mwenyezi  Mungu  na  kuyafanyia  kazi  maamrisho  yake”. 

Ibrahim  Dasuki  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema  hayo 
hayo,  “Ndugu...msidhani  kwamba  mtapata  alama  ya  hekima  hali  ya  kuwa 
mnakula  chakula  cha  haramu”. 


Pia  ni  muhimu  kuzingatia  maneno  yafuatayo  kutoka  kwa  Sayyid 
Qasim  Tabrizi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliyoyasema  kuhu- 
siana  na  kula  kilicho  halali,  maneno  ambayo  yalisimuliwa  na  Ubaydullah 
Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake: 


“Siku  moja  Sayyid  Qasim  aliniambia,  Je  unafahamu  kwa  nini  siku  hizi 
hekima  na  ukweli  hujidhihirisha  vyenyewe  mara  chache?  Ni  kwa  sababu 
kuna  watu  wachache  tu  ambao  wamezitakasa  nyoyo  zao.  Ukamilifu  unat- 
egemeana  na  kuutakasa  moyo.  Na  hilo  linawezekana  kwa  kula  chakula  cha 
halali  pekee.  Siku  hizi  chakula  cha  halali  ni  hadimu  mno  ndio  maana  ni 
kana  kwamba  hakuna  hata  mtu  mmoja  ambaye  amefikia  kwenye  utakaso 
wa  moyo.  Ni  kipi  kingine!  Ni  vipi  unategemea  siri  takatifu  kuwafunukia?”. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


b.  Toba  na  dua 


“Sema:  Mola  wangu  Mlezi  asinge  kujalini  lau  kuwa  si 
kuomba  kwenu...”  (al-Furqan,  77). 


Kwa  ujumla  watakatifu,  wachamungu  na  watu  wema,  na  juu  ya  hao 
wote  Mitume  wamekuwa  wakati  wote  wakitafuta  ulinzi  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  na  kumuomha  katika  nyakati  za  shida  na  raha.  Kwa 
kuwa  hata  Mitume  wana  vikosa  vidogo  vidogo  {dhallay^  hivyo  ni  jamho  la 
kushangaza  kwa  mtu  yeyote  kutokuwa  na  haja  ya  kufanya  toha  na  maomhi. 
Kwani  toha  na  dua  zinamaanisha  kujuta  na  hali  ya  juu  ya  maomhi,  hii  ni 
namna  nzuri  ya  kujikuruhisha  kwa  Mola.  Kwa  hakika  moja  ya  hekima 
kuhwa  iliyopo  juu  ya  swala  tano  za  kila  siku  kuitwa  kwa  jina  la  salat,  liki- 
maanisha  ‘dua’  katika  kiarahu,  ni  kutokana  na  kuwa  namna  hora  kahisa  ya 
dua  na  maomhi. 

Huwa  dua  inatanguliwa  na  toha;  yani  kuomha  msamaha  kwa  Mola. 
Kama  toba  ya  mtu  itaenda  pamoja  na  kujuta  na  kujirudi  kuwa  kamwe 
hutorudia  tena  kosa  ulilolitenda,  basi  itafutilia  mbali  uchafu  na  kutu  ili- 
yokuwa  imeuziba  moyo  na  kuufanya  kuwa  kioo  safi  chenye  kuakisi  ukweli. 
Njia  hii  pekee  ndio  inayoweza  kuufanya  moyo  uwe  tayari  kupokea  uongofu 
wa  kiroho. 

Maelezo  juu  ya  namna  ambavyo  moyo  ambao  umefunikwa  kwa  kiza 
cha  madhambi  unavyoweza  kupata  nuru  kwa  kupitia  toba  yanatolewa  na 
hadith  ifuatayo  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 
“Pindi  mja  anapotenda  dhambi  tone  jeusi  hugandishwa  moyoni  mwake. 
Kama  ataachana  na  dhambi  ile  na  kutubia  basi  moyo  wake  hung’arishwa. 
Lakini  kama  hatafanya  hivyo  na  akaamua  kuendelea  kutenda  dhambi,  basi 
matone  meusi  yataongezeka  na  mwishowe  kuufunika  moyo  mzima.  Hili 
ndilo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  analolimaanisha  pindi  anaposema: 


“Hasha!  Bali  yametia  kutu  juu  ya  nyoyo  zao  hao  walio  kuwa  wakiya- 
chuma.”  (al-Mutaffifin,  14)  (Tirmidhi,  Tafsir,  83). 


12  Dhalla  ni  kosa  lisilo  la  makusudi. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Pindi  tutakapoitazama  dunia  kwa  jicho  la  moyo,  tutagundua  kuwa 
viumbe  vyote  vipo  katika  hali  ya  kukubali  udhalili  wao  kabla  ya  kushu- 
kuru  kwa  kile  Mola  anachowapatia  kwa  namna  ya  kipekee  wanayoifahamu 
wenyewe.  Kwa  upande  wa  mwana  wa  Adam  ambaye  hawezi  kufanya  jambo 
lolote  bila  ya  kukosea  toba  kwake  ni  hatua  ya  kwanza  ya  taqarrub,  yani 
kujikurubisha  kwa  Mola. 

Kutokana  na  asili  yake  ya  kuvuta  rehema  takatifu,  dua  ni  muhimu 
sana  katika  kumlinda  mtu  dhidi  ya  maangamizi.  Kama  ambavyo  kume- 
kwishatajwa  hapo  kabla  hii  ndio  sababu  diyopelekea  kwamba  katika 
kanuni  zote  za  kisufi  mafunzo  ya  kiroho  yanaanza  kwa  toba.  Kuhusiana  na 
umuhimu  wa  dua  Qur’an  tukufu  imesema: 


“Sema:  Mola  wangu  Mlezi  asinge  kujalini  lau  kuwa  si  kuomba  kwenu. 
Lakini  nyinyi  mmemkadhibisha.  Basi  adhabu  lazima  iwe.”  (al-Furqan,  77). 

“Na  waja  wangu  watakapo  kuuliza  khabari  zangu,  waambie  kuwa 
Mimi  nipo  karibu.  Naitikia  maombi  ya  mwombaji  anapo  niomba.  Basi  na 
waniitikie  Mimi,  na  waniamini  Mimi,  ib  wapate  kuongoka.”  (al-Baqara, 
186). 

“Muombeni  Mola  wenu  Mlezi  kwa  unyenyekevu  na  kwa  siri.  Hakika 
Yeye  hawapendi  warukao  mipaka”  (al-Araf,  55). 

Mtume  abyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema 
yafuatayo  katika  hadith  ifuatayo:  “Hakuna  chochote  chenye  thamani  zaidi 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  zaidi  ya  kumuomba  Yeye.  Dua  ni  kiini  cha 
utumishi”  (Tirmidhi,  Daawat,  1). 

“Yeyote  anayetaka  dua  zake  zikubaliwe  wakati  wa  matatizo  basi  na 
aombe  dua  nyingi  katika  nyakati  za  wepesi  na  raha”  (Tirmidhi,  Daawat,  9). 

“Muombe  Mwenyezi  Mungu  kwa  imani  kwamba  utajibiwa.  Fahamu 
kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hakubab  dua  ibyoombwa  kwa  moyo 
usio  na  utambuzi”  (Tirmidhi,  Daawat,  65). 

Hivyo  kutarajia  kukubaliwa  kwa  dua  ibyoombwa  kwa  moyo  usio  na 
utambuzi  na  katika  njia  ya  mteremko  si  chochote  bab  ni  ulaghai  wa  Shet- 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ani.  Imam  Rabbani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema:  “Vita 
huweza  kushindwa  kwa  msaada  wa  nguvu  za  majeshi  mawili.  Moja  wapo 
ni  jeshi  la  askari  na  jingine  ni  jeshi  la  dua”.  Katika  kuthibitisha  hili  ni  pale 
maswahaba  walipokuwa  wakiwaomba  wanafunzi  wa  suffa  wawaombee 
kabla  ya  kwenda  vitani.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  amesema:  “Hakuna  dua  inayokubalika  kwa  haraka  zaidi  kuliko 
dua  ya  muislamu  anayomuombea  muislamu  mwingine  ambaye  hayupo” 
(Tirmidhi,  Birr,  50). 

Watu  hutafuta  dua  za  wale  wanaoamini  kuwa  dua  zao  zitakubalika 
kwa  haraka.  Lakini  bado  sharti  kuu  la  kuhakikisha  dua  inakubaliwa  si 
kumtegemea  mtu  mwingine  bali  ni  usafi  wa  moyo  anaokuwa  nao  wakati 
anaomba.  Hili  linamaanisha  kwamba  dua  sahihi  iliyoombwa  na  mtu  mwe- 
nye  dhambi  juu  ya  muislamu  mwingine  ni  bora  kuliko  dua  ya  kusita  sita 
iliyoombwa  na  mwingine,  hata  kama  ana  nafasi  kubwa  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu.  Haya  ni  kwa  sababu  haimaanishi  kuwa  mtu  mwenye  dhambi 
ameachwa  na  Mola;  na  Mwenyezi  Mungu  anatukataza  kabisa  kutofikiria 
hivyo.  Kama  ingelikuwa  hivyo,  kuzungumzia  kuhusu  madhambi  ya  mtu 
kusingelichukuliwa  kuwa  ni  kusengenya  (ghiybah),  jambo  ambalo  ni  moja 
wapo  ya  madhambi  makubwa.  Hapa  thamani  ipo  katika  kuushinda  moyo 
wa  mtu,  yeyote  awaye,  na  kupokea  dua  zake  sahihi  kutoka  moyoni. 

“Ni  dua  ipi  yenye  kukubalika  zaidi  kuliko  dua  zote?”  siku  moja  mas- 
wahaba  walimuuliza  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake.  “Dua  hiyoombwa  katika  masaa  ya  mwisho  ya  usiku  na  baada  ya  kha 
swalaya  faradhi”  alijibu.  (Tirmidhi,  Daawat,  78). 

Ili  dua  ikubalike  haitoshi  tu  kuisema  kwa  maneno.  Moyo  hauna  budi 
kutetemeka  kutokana  na  kutafakari  juu  ya  maana  za  maneno  yaliyocha- 
guliwa  kwa  ajili  ya  dua;  na  kama  dua  inahusiana  na  kuomba  msamaha  wa 
madhambi  basi  haina  budi  kuongozana  na  kujirudi  kuwa  hutarudia  kosa 
lile  tena.  Kwa  kuongezea  ni  kwamba  msimamo  (istiqamah)  na  matendo 
mema  ni  mambo  muhimu  kwa  ajili  ya  kupelekea  dua  kupata  njia  ya  kufika 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Haya  yamedhihirishwa  katika  aya:  “Mwenye 
kutaka  utukufu  basi  utukufu  wote  uko  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Kwake  Yeye 
hupanda  neno  zuri,  na  a’mali  njema  Yeye  huitukuza.  Na  wanao  panga 
vitimbi  vya  maovu  watapata  adhabu  kali.  Na  vitimbi  vya  hao  vitaondokea 
patupu.”  (Fatir,  10). 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Hivyo  ni  muhimu  angalau  kujaribu  kuomba  katika  hali  ambayo  ni 
kati  ya  hofu  {khawf)  na  matumaini  (rajaa).  Dua  na  toba  huwaongoa  watu 
binafsi  na  jamii  na  kuzuia  majanga  ya  mbeleni.  Ili  dua  zikubalike  na  moyo 
uponywe  kutokana  na  maradhi  yake  ndani  ya  mchakato  huu,  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anashauri  yafuatayo:  “Omba 
na  utubu  huku  moyo  ukiungua  ndani  ya  moto  wa  majuto  na  huku  macho 
yakiwa  na  unyevu  nyevu;  kwani  maua  huchanua  sehemu  ambazo  kuna  jua 
na  unyevu  nyevu!”. 


Toba  kwanza  ilianza  na  Mtume  wa  kwanza  Adam  (a.s)  ambaye 
aliomba: 


j  IIJ  jvJ  Oj  j  Liujijs'  LL 


“Mola  wetu  Mlezi!  tumejidhulumu  nafsi  zetu,  na  kama  hutusamehe 
na  kuturehemu,  hakika  tutakuwa  katika  wenye  kukhasirika.”  (al-Araf,  23). 
Dua  hii  imeweka  mfano  wa  toba  kwa  vizazi  vyake  vilivyofuatia  mpaka  saa 
ya  mwisho. 

Ili  kuziamsha  nyoyo  zilizolala  na  kuzipatia  tiba  ya  maradhi  yake  ya 
kiroho,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawaita  waja  wake  watubie  kwa  kuse- 
ma:  “Enyi  mlio  amini!  Tubuni  kwa  Mwenyezi  Mungu  toba  iliyo  ya  kweli! 
Asaa  Mola  wenu  Mlezi  akakufutieni  maovu  yenu  na  akakuingizeni  katika 
Pepo  zipitazo  mito  kati  yake...”  (at-Tahrim,  8). 

Dua  na  toba  ni  vichocheo  muhimu  katika  kumfanya  mtu  amuele- 
kee  Mola  wake  na  kuupandisha  moyo  wake  mpaka  kwenye  daraja  la  juu 
kabisa.  Kwa  kuwa  moyo  upo  wazi  kushambuliwa  na  vishawishi  mbalimbali 
ambavyo  vinaweza  kusababisha  ‘moyo  kubadilika,  mtu  hana  njia  nyingine 
zaidi  ya  kushikamana  na  dua  ili  kuhakikisha  moyo  wake  unabaki  imara 
katika  njia  ya  uongofu.  Hivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatufundisha 
kurudia  dua  ifuatayo: 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Mola  wetu  Mlezi!  Usizipotoe  nyoyo  zetu  baada  ya  kwisha  tuongoa,  na 
utupe  rehema  itokayo  kwako.  Hakika  Wewe  ndiye  Mpaji...”  (Al-i  Imran,  8). 

Katika  kuyarudia  maelekezo  haya  matakatifu  katika  uhai  wake  wote, 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  mara 
kwa  mara  akiomba: 


j jlaJl  Ij 


“Ewe  mwenye  kuzibadilisha  nyoyo!  Uimarishe  moyo  wangu  katika 
dini  yako”  (Tirmidhi,  Qadar,  7). 

Dua  ni  moja  wapo  ya  njia  muhimu  za  kuutakasa  moyo  dhidi  ya 
uchafu  wake  wa  kiroho.  Aya  ifuatayo  inalidhihirisha  hhi  kwa  uzuri  zaidi: 
“Na  walio  kuja  baada  yao  wanasema:  Mola  wetu  Mlezi!  Tughufirie  sisi  na 
ndugu  zetu  walio  tutangulia  kwa  Imani,  wala  usijaalie  ndani  ya  nyoyo  zetu 
undani  kwa  walio  amini.  Mola  wetu  Mlezi!  Hakika  Wewe  ni  Mpole  na 
Mwenye  kurehemu.”  (al-Hashr,  10). 

Hivyo  ni  muhimu  kwanza  kabisa  kuusafisha  moyo  dhidi  ya  machafu 
yote  ambayo  yanakuwa  kama  kikwazo  katika  njia  yake  ya  kufikia  kwenye 
lengo  kuu,  na  kufanya  sakafu  ya  moyo  ifae  kwa  ajili  ya  kufikia  lengo  kuu. 
Dua  zifuatazo  kutoka  kwa  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  ni  mifano  tosha  kwa  ajili  ya  kuusafisha  moyo  dhidi  ya  kutojali  na 
hisia  hasi: 


“Ewe  Mwenyezi  Mungu!  Ninajilinda  kwako  dhidi  ya  elimu  isiyo  na 
manufaa,  moyo  usio  tetemeka,  roho  isiyoridhika  na  dua  isiyojibiwa!” 
(Muslim,  Dhikr,  73). 


“Ewe  Mwenyezi  Mungu!  Kama  ambavyo  unasafisha  nguo  nyeupe 
dhidi  ya  uchafu,  naomba  uusafishe  moyo  wangu  dhidi  ya  madhambi  na 
uufanye  uwe  safi!”  (Bukhari,  Daawat,  39). 


Kupata  moyo  usio  na  kasoro  kutawezekana  kwa  kupitia  baraka  za 
Mola.  Ibrahim  (a.s)  ambaye  aliweza  kuhudhurisha  mbele  ya  Mola  moyo 
usio  na  kasoro  aliomba  dua  ifuatayo  ili  asije  akasumbuliwa  siku  ya  kiama: 
“Wala  usinihizi  Siku  watapo  fufuliwa.  Siku  ambayo  kwamba  mali  hayato 
faa  kitu  wala  wana.  Isipo  kuwa  mwenye  kumjia  Mwenyezi  Mungu  na  moyo 
safi.”  (as-Shuara,  87-89). 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Katika  kufuata  nyayo  za  babu  yake  huyo  wa  mbali,  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  naye  aliomba  dua  hiyo  hiyo:  “Ewe 
Mwenyezi  Mungu!  Ninaomba  kutoka  kwako  ulimi  ambao  unasema  ukweli 
na  moyo  usio  na  kasoro!”  (Tirmidhi,  Daawat,  23). 


Jambo  la  muhimu  katika  dua  ni  kurudia  rudia  na  kuendelea  nayo. 
Imekuwa  ni  kama  kanuni  kurudia  dua  angalau  mara  tatu  ili  kuonyesha 
uendelevu.  Kama  dua  itaombwa  kwa  moyo  safi  kamwe  haitakataliwa.  Hata 
hivyo  ingawa  baadhi  ya  dua  wakati  mwingine  haziendani  na  utaratibu  wa 
Mwenyezi  Mungu.  Lakini  bado  mtu  hana  budi  kuendelea  na  dua  bila  ya 
kuchoka  (futur),  kwani  ikiwa  haitajibiwa  hapa  dunia  kwa  hakika  itafidiwa 
kesho  akhera. 


c.  Kuisoma  Qur’an  na  kutii  maamrisho  yake 

Kuujaza  moyo  kwa  hekima  itokanayo  na  Qur’an 
kunategemea  kiwango  cha  imani  katika  moyo  wa  mtu 
pindi  anapoisoma. 


Mola  kumfanya  mtu  kuwa  katika  uelekeo  wa  Qur’an  bila  shaka  ni  moja 
ya  baraka  kubwa  ambayo  Mola  amemjaalia  Mwanadamu.  Vipimo  kamhi 
vya  amani  ya  kweli  na  usawa  wa  kiroho  na  kimwhi  vinapatikana  ndani  ya 
maudhui  za  Qur’an  zenye  kuvutia.  Furaha  na  uongofu  wa  mtu  huwezekana 
kwa  kiasi  cha  sehemu  aliyonayo  katika  vipimo  hivi  kamili.  Mtu  ambaye 
hupoteza  uzani  wake  wa  ndani  kutokana  na  kuipa  mgongo  imani  juu  ya 
Qur’an  badala  ya  kutafuta  ulinzi  ndani  yake,  atakuwa  amepoteza  heshima 
yake  ya  kibinadamu.  Kuielekea  baraka  hii  kubwa  kuliko  baraka  zote  bila  ya 
shukurani  kutakuwa  ni  kuiingiza  nafsi  yako  katika  maangamizi  kutokana 
na  matamanio  na  tamaa  yako  ya  makuu. 


Qur’an  ni  kisima  cha  hekima  takatifu  ambacho  hutoa  tiba  na  tulizo 
kwa  ajili  ya  nyoyo  zenye  kuvuja  damu  na  roho  zhizochoka.  Yenyewe  ni 
zawadi  takatifu  ambayo  imebeba  funguo  kwa  ajili  ya  kukaribisha  tukio 
lenye  kuogopesha  mauti  ambayo  ndio  njia,  wakati  huu  ni  kama  usiku  wa 
harusi  {shab-i  arus),  kwa  ajili  ya  kumuwezesha  muumini  kukutana  na  Mola 
wake.  Kuhusiana  na  hili  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawapa  wanadamu 
wote  maneno  yake  matakatifu  katika  aya  ifuatayo: 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


^  \^\  'i; 


4ik^j  j  (_^wlai  j  jjwL^aJl  ^  L»J  j 


“Enyi  watu!  Yamekujieni  mawaidha  kutoka  kwa  Mola  wenu  Mlezi,  na 
poza  kuponyesha  yaliyomo  vifuani,  na  uwongofu,  na  rehema  kwa  Wau- 
mini.”  (Yunus,  57). 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema 
yafuatayo  katika  hadith: 

“Kila  mwenye  karamu  hupenda  watu  wahudhurie  kwenye  karamu 
yake  na  huwa  anafurahishwa  na  jambo  hilo.  Qur’an  nayo  ni  karamu  ya 
Mwenyezi  Mungu.  Hivyo  msijiweke  mbali  nayo”  (Darimi,  Fadhailu’l- 
Quran,  1). 

“Isomeni  Qur’an...kwani  Mwenyezi  Mungu  hatauadhibu  moyo  ambao 
utakuwa  na  Qur’an  ndani  yake”  (Darimi,  Fadailul-Quran,  1). 

“Watu  wa  kweli  mbele  ya  Qur’an  ni  watu  wa  Mwenyezi  Mungu...na 
hao  ni  waja  wake  wa  kweli”  (Hakim,  Mustadrak,  1,743).^^ 

Nyoyo  zilizo  mbali  na  utajo  wa  Mwenyezi  Mungu  na  kuisoma  Qur’an 
huwa  ngumu  na  zilizodhoofika,  kama  ambavyo  tunaweza  kuelewa  kutoka 
kwenye  maneno  ya  Abu  Musa  al-Ashari  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake  -  kwa  wale  waliokuja  kumtembelea:  “Endeleeni  kuisoma  Qur’an! 
Kamwe  usipite  muda  mrefu  bila  ya  kuisoma...kinyume  chake  nyoyo  zenu 
zitakuwa  ngumu  kama  za  wale  waliotangulia!”  (Muslim,  Zakat,  119). 

Tukio  lifuatalo  linadhihirisha  namna  ambavyo  Qur’an  ina  athari  hata 
kwa  wanyama  na  malaika: 

“Usiku  mmoja  nilikuwa  nikisoma  Surat  Baqara.  Farasi  wangu  alikuwa 


13.  Watu  wa  Mwenyezi  Mungu’  ambao  si  tu  wameihifadhi  Qur’an  bali  wanatii  ma- 
amrisho  yake  na  kushikamana  na  maadili  yake,  wanapata  baraka  nyingi  kutoka  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Pia  imepokewa  kwamba  maiti  za  baadhi  ya  huffadh 
hubakia  bila  hata  dalili  yoyote  ya  kuoza  baada  ya  vifo  vyao.  Mpendwa  Mahmud 
Sami  Ramazanoglu  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  binafsi  amethibitisha 
kuiona  maiti  ya  hafidh  ndani  ya  Adana  ambayo  haijaoza  hali  ya  kuwa  imepitiwa 
na  miaka  thelathini.  Si  tu  maiti  hiyo  ilikuwa  haijaoza  bali  hata  sanda  yake  ilikuwa 
haijaharibika. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

karibu  yangu  huku  amefungwa.  Lakini  katika  hatua  fulani  farasi  alianza 
kunyanyua  miguu  yake  ya  nyuma.  Niliacha  kusoma  na  farasi  akatulia. 
Kisha  nikaendelea  kusoma  lakini  yule  farasi  akaanza  kunyanyua  miguu 
yake  ya  nyuma  kwa  mara  nyingine  kadiri  nilivyokuwa  nikisoma.  Kwa  kuho- 
fia  kuwa  angelimkanyaga  mtoto  wangu  nililazimika  kumsogeza  mwangu 
Yahya  karibu  yangu.  Kisha  nikatazama  angani  na  kuona  alama  kama  taa, 
alama  ambazo  baada  ya  muda  mfupi  zilipanda  juu  zaidi  angani  na  kupo- 
tea  machoni  mwangu.  Asubuhi  yake  nilimuelezea  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  juuya  kile  nilichokishuhudia. 


‘Soma  Usayd,  soma’,  aliniambia  hivyo  kabla  ya  kuniuliza,  ‘je  unafa- 
hamu  ni  vitu  gani  vile  ulivyoviona?’ 


‘Hapana’  nilijibu. 


‘Wale  walikuwa  malaika  ambao  walikuja  kusikiliza  kisoma  chako 
cha  Qur’an.  Lau  kama  ungeliendelea  kusoma,  wangeliendelea  kukusikiliza 
mpaka  asubuhi.  Pia  wasingelijificha  kwa  watu  wengine,  wangeliwaona  wazi 
wazi  kama  wewe  ulivyowaona’”  (Bukhari,  Fadail’ul-Quran,  15). 


Qur’an  iliteremshwa  kwa  wanadamu;  kwa  mtu  mwenye  moyo  safi 
Qur’an  kwake  huwa  hazina  kuhwa  ya  mazingatio.  Kujiweka  mbali  na 
Qur’an  kunamaanisha  kukengeuka  na  maangamizi  makubwa.  Kuhusiana 
na  wale  wasiotambua  kuwa  Qur’an  ni  bahari  ya  hekima  na  maajabu,  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Je!  Hawaizingatii  hii  Qur’ani?  Au  kwenye  nyoyo  (zao)  zipo  kufuli?” 
(Muhammad,  24). 

Qur’an  ni  udhihirisho  wa  majina  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  yali- 
yoakisiwa  katika  uelewa  wetu  kwa  namna  ya  maneno.  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anatueleza  utukufu  wa  hali  ya  juu  wa  Qur’an  katika  maana  yake 
katika  aya  ifuatayo: 

“Na  lau  kuwa  miti  yote  iliyomo  duniani  ikawa  ni  kalamu,  na  bahari 
(ikawa  wino),  na  ikaongezewa  juu  yake  bahari  nyengine  saba,  maneno  ya 
Mwenyezi  Mungu  yasingeli  kwisha.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye 
nguvu,  Mwenye  hikima.”  (Luqman,  27). 

_ 


l^Uil 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kuujaza  moyo  kwa  hekima  itokanayo  na  Qur’an  kunategemea  kiwan- 
go  cha  imani  katika  moyo  wa  mtu  pindi  anapoisoma.  Hivyo  ili  kuupate 
ukweli  wa  Qur’an  ni  jambo  la  lazima  kuupandisha  moyo  ili  ufikie  kiwango 
kinachostahiki,  kwani  Qur’an  ina  kawaida  ya  kumuongoza  au  kumpoteza 
mtu,  kutegemeana  na  nia  na  kiwango  cha  imani  cha  msomaji.  Haitoshi, 
kama  Qur’an  itasomwa  katika  namna  nzuri,  aya  zake  zitatema  raha  ya 
kiroho  ndani  ya  nyoyo  za  waumini.  Kuhusiana  na  hili  Qur’an  inasema: 

“Mwenyezi  Mungu  ameteremsha  hadithi  nzuri  kabisa,  Kitabu  chenye 
kufanana  na  kukaririwa;  husisimua  kwacho  ngozi  za  wenye  kumkhofu 
Mola  wao  Mlezi.  Kisha  ngozi  zao  na  nyoyo  zao  hulainika  kwa  kumkumbu- 
ka  Mwenyezi  Mungu.  Huo  ndio  uwongofu  wa  Mwenyezi  Mungu,  na  kwa 
huo  humwongoa  amtakaye.  Na  ambaye  ameachwa  na  Mwenyezi  Mungu 
kupotea,  basi  hapana  wa  kumwongoa.”  (az-Zumar,  23). 

“Hakika  Waumini  ni  wale  ambao  anapo  tajwa  Mwenyezi  Mungu 
nyoyo  zao  hujaa  khofu,  na  wanapo  somewa  Aya  zake  huwazidisha  Imani, 
na  wakamtegemea  Mola  wao  Mlezi.”  (al-Anfal,  2). 

Sharti  la  kwanza  la  kuweza  kunufaika  na  Qur’an  ni  kuiendea  kwa 
heshima;  aina  ya  heshima  yenye  kuonyesha  umuhimu  ulioambatana  na 
maneno  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kutokana  na  kubeba  ukweli  wote 
na  utambuzi  wa  mambo  yote  kwa  ajili  ya  kumhudumia  mwanadamu 
mpaka  saa  ya  mwisho,  kunaifanya  Qur’an  kuwa  muongozo  usio  na  kifani. 

Sifa  hii  ya  Qur’an  imegusiwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  Mwenyewe: 
“Hakika  hii  Qur’ani  inaongoa  kwenye  ya  yaliyo  nyooka  kabisa,  na  inawa- 
bashiria  Waumini  ambao  wanatenda  mema  ya  kwamba  watapata  malipo 
makubwa.”  (al-lsra,  9). 

Kwa  kuwa  Qur’an  ni  kitabu  kitakatifu  ambacho  wajibu  wake  kama 
muongozo  umefanywa  uendelee  mpaka  saa  ya  mwisho,  hivyo  waislamu 
wote  walio  chini  ya  nuru  ya  muongozo  wake  hawana  budi  kuishi  kulingana 
na  mwenendo  wa  kimaisha  wa  Qur’an  mpaka  hapo  kifo  kitakapowagongea 
hodi  kwa  ajili  ya  kuwapeleka  kwenye  maisha  ya  milele.  Kupata  furaha  ya 
kiroho  na  uongofu  hapa  duniani  na  kupata  radhi  za  Mola  na  baraka  zake 
kesho  akhera  kutawezekana  kwa  kupitia  njia  hii  pekee. 

Mtu  atanufaika  vizuri  na  Qur’an  pale  atakapoisoma  kwa  moyo  wake. 

Jambo  hili  linaelezewa  vizuri  zaidi  katika  jibu  lifuatalo  la  Mtume  aliye-  jpik 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  pindi  alipoulizwa  kuhusi- 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ana  na  sauti  na  namna  inayopendekezwa  pindi  Qur’an  inaposomwa:  “Ni 
kisomo  cha  yule  ambaye  atakuingizia  hisia  kuwa  anamuogopa  Mwenyezi 
Mungu”  (Darimi,  Fadailu’l-Quran,  34).  Bila  shaka  ilikuwa  ni  kisomo  kizuri 
cha  Qur’an  nyumbani  kwa  dada  yake  Fatma  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  ndicho  Idlichochochea  hisia  za  shauku  ndani  ya  Qmar  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  na  kumuongoza  kwenye  ukweli. 

Aya  zifuatazo  zinatoa  mwangaza  wa  namna  nzuri  ya  kusoma  Qur’an: 

“Na  hiki  Kitabu,  tumekuteremshia  wewe,  kimebarikiwa,  ili  wazizinga- 
tie  Aya  zake,  na  wawaidhike  wenye  akili.”  (Sad,  29). 

“Au  izidishe  -  na  soma  Qur’ani  kwa  utaratibu  na  utungo.”  (al-Muz- 
zammil,  4). 

Imepokewa  kuwa  Qmar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  alimaliza  kusoma  surat  Baqara  ndani  ya  miaka  kumi  na  mbili  kamili  na 
kisha  akachinja  ngamia  kama  shukurani  ya  kufanya  hivyo.  (Qurtubi,  al- 
jami,  1,40).  Vile  vile  Abdullah  ibn  Qmar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake  -  alitumia  miaka  nane  kukamilisha  kisomo  cha  sura  hiyi  hiyo. 
(Muwattaa,  Quran,  11). 


Pindi  maswahaba  walipokuwa  wakimaliza  kujifunza  aya  kumi  kutoka 
kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kamwe 
walikuwa  hawaendelei  kujifunza  aya  nyingine  kumi  kabla  hawajazielewa 
kiundani  na  kufanyia  kazi  hekima  na  maamrisho  yaliyomo  ndani  ya  aya 
zilizotangulia.  Kwa  kufanya  hivyo  waliweza  kuipata  ehmu  halisi  ya  Qur’an 
na  taratibu  waliweza  kujipamba  kikamilifu  kwa  hekima  zake.  (Ahmed,  V,  410). 


Kinachoonekana  katika  mifano  hii  ni  kwamba  wakati  mtu  anaisoma 
Qur’an  asitamke  tu  maneno  yake  bali  atafute  undani  wa  hekima  zake 
ambazo  zitamuwezesha  kutii  maamrisho  yake  kwa  uaminifu  na  kujipamba 
na  maadili  yake. 

Hatuna  budi  kutambua  kwamba  watu  wa  dola  ya  Uthmainiyya  ambao 
baada  ya  zama  za  neema  walikuwa  katika  mwenendo  bora  kabisa  wa 
uislamu  wanastahiki  heshima  hii  kutokana  na  baraka  zilizotokana  na  kui- 
heshimu  kwao  Qur’an.  Ni  jambo  linalofahamika  na  wengi  katika  historia 
kuwa  Qsman  Ghazi  ambaye  alikuwa  mwanzilishi  wa  dola,  alitumia  usiku 
wake  katika  nyumba  ya  Sheikh  Edebali  huku  akiwa  macho  mpaka  asubuhi, 
alifanya  hivi  kwa  kuhofia  kuwa  isingelikuwa  heshima  kwa  yeye  kulala  chini 
ndani  ya  chumba  ambacho  Qur’an  imening’inia  ukutani.  Pia  upigwaji 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


marufuku  juu  ya  kuigusa  Qur’an  ukiwa  huna  udhu  unaashiria  ulazima 
na  umuhimu  wa  heshima  wakati  wa  kuindea  Qur’an.  Pia  inafahamika 
katika  adahu  za  kiislamu  (adab)  juu  ya  kutoishikilia  Qur’an  chini  ya  kiuno. 
Achana  na  kuisoma  Qur’an,  kunashauriwa  hata  kuzitazama  tu  herufi  zake 
kuna  malipo,  kwani  kunakufanya  uwe  na  mapenzi  na  Qur’an.  Hivyo  kila 
mtu  hana  budi  kujiepusha  na  kuivunjia  heshima  Qur’an  na  anatakiwa 
awe  na  desturi  ya  kuisoma  mara  kwa  mara  hata  kidogo.  Pia  hatuna  budi 
kutambua  kuwa  amri  ya  Qur’an  ya  kwanza  kabisa  ni  ‘kusoma’  (al-Alaq,  1). 
Umuhimu  wa  amri  ya  kusoma  pia  unabainika  kutokana  na  ukweli  kuwa 
kusoma  angalau  sehemu  ya  Qur’an  ni  jambo  la  msingi  katika  swala  bora. 

Hotuba  ya  kwanza  iliyotolewa  na  Sulayman  ibn  Abdulmalik  baada  ya 
kuchaguliwa  kuwa  khalifa  wa  kwanza  wa  dola  ya  Umayyad  ilikuwa  kama 
ifuatavyo:  “Waja  wa  Mwenyezi  Mungu...Kifanyeni  kitabu  cha  Mwenyezi 
Mungu  kama  muongozo.  Zikubalini  hukumu  zake  na  myafanyie  kazi 
maamrisho  yake,  kwani  bila  shaka  Qur’an  hutawanya  mitego  na  mbinu  za 
Shetani  kama  ambavyo  mwangaza  wa  asubuhi  unatawanya  giza  la  usiku!” 
(Bayhaki  Kitabu’z-Zuhd,  uk.  61). 

Kwa  kuzingatia  mambo  yote  inakuwa  wazi  kuwa  kujenga  mshika- 
mano  mzuri  na  Qur’an  ni  sehemu  muhimu  ya  maisha.  Hivyo  hatuna  budi 
kumuomba  Mola  wetu  atumiminie  ndani  ya  nyoyo  zetu  furaha  ya  maneno 
matakatifu.  Ili  kuwa  na  uhakika  juu  ya  hili  moja  ya  dua  za  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ilikuwa: 

“Mola  wangu...Kwa  niaba  ya  krla  jina  miongoni  mwa  majina  yako 
mazuri  ambayo  utakuwa  umemfundisha  mmoja  wa  waja  wako  kwa  kum- 
funulia  katika  kitabu  chako  au  kuyaficha  kwako,  ninakuomba  uifanye 
Qur’an  iwe  chemchem  ya  moyo  wangu,  nuru  ya  kifua  changu  na  tiba  ya 
huzuni  na  machungu  yangu!”  (Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  1,  391). 

d.  Kufanya  ibada  kwa  umakinifu  wa  hali  ya  juu  (khushuu) 

“Muabuduni  Mwenyezi  Mungu  kana  kwamba 
mnamuona.  Kwani  hata  kama  nyinyi  hamumuoni, 
kwa  hakika  Yeye  anawaona!”  (Bukhari,  Iman,  37). 


Matendo  ya  ibada  ni  ushahidi  wa  utii  juu  ya  makubaliano  ya  mwanzo 
kabisa  yaliyofanyika  kati  ya  mja  na  Mola  wake.  Kuabudu  kunaashiria 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

nyakati  ambazo  mja  yupo  karibu  zaidi  na  Mola  wake  kadiri  nafasi  ya 
utumishi  unavyoruhusu.  Huu  ni  ulimwengu  wa  kipekee.  Kuondoa  akilini 
mwake  matatizo  yote  ya  dunia  humpelekea  mja  kutulia  na  kuimarisha  roho 
yake  kwa  fikra  bora  za  kufahamu  kuwa  hili  ni  moja  ya  jambo  analolifanya 
kwa  ajili  ya  Muumba  wake.  Takbir  inayotolewa  katika  mwanzo  wa  kila 
swala  inawakilisha  jambo  hho;  na  kwa  kunyanyua  mikono  yake  kunam- 
pelekea  mja  kuweka  nyuma  yake  kila  kitu  na  kumgeukia  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  peke  yake. 


Kuabudu  kunatoa  tiba  bora  na  utulivu  kutokana  na  hofu  ya  kifo  na 
zaidi  ya  hho.  Hhi  ni  bustani  la  kiroho  ambalo  kwa  kupitia  hili  kunapatika- 
na  njia  ya  kuelekea  kwenye  furaha  ya  milele;  hii  ni  chemchem  yenye  kuvu- 
tia  ambayo  inatoa  amani  na  utulivu  wa  roho,  vyote  hivi  ni  vitu  ambavyo 
kamwe  havitakiwi  kupuuziwa. 


Kufanya  ibada  kwa  Khushuu  au  umakinifu  wa  hali  ya  juu  ni  sharti  la 
kwanza  kabisa  litakalopelekea  kupata  matokeo  yanayotarajiwa.  Khushuu 
inahusiana  na  kuweza  kusimama  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  kwa  moyo 
safi  na  uliotulia,  huku  ukiwa  umegubikwa  na  hisia  za  mapenzi  na  hofu. 
Ili  kumfikiria  Mwenyezi  Mungu  peke  yake  pindi  unaposimama  mbele 
yake,  huna  budi  kuweza  kukata  mawasihano  ya  kitu  kingine  chochote  na 
kuwa  naye  peke  yake,  huku  ukitambua  kuwa  uliumbwa  kwa  lengo  pekee 
la  kumuabusu  Yeye. 


Ibada  bora  na  nzuri  kuliko  zote  ni  swala.  Swala  ni  moja  ya  zawadi 
kubwa  kuliko  zote  ambayo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amempatia  mwa- 
nadamu.  Hadith  inasema:  “Pepo  imeandikwa  (ni  wajib)  kwa  ajili  ya  muu- 
mini  ambaye  huchukua  udhu  kamhifu  na  kuswali  rakaa  mbhi  kwa  moyo 
na  roho  yake  yote,  huku  akiwa  na  amani  na  umakinifu  wa  hali  ya  juu”. 
(Muslim,  Taharah,  17).  Swala  ni  moja  ya  kitu  cha  msingi  kathca  kuboresha 
imani  ya  mtu.  Swala  ya  namna  hii  huhitaji  fikra  ya  kila  kiungo,  hata  nafsi 
ya  mtu,  kila  kiungo  hakina  budi  kupoteza  thamani  yake  mbele  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  na  kujizalihsha  kwake. 


Sulayman  Darani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 
“Kama  ningelitakiwa  kuchagua  kati  ya  rakaa  mbili  za  swala  na  pepo  ya 
Firdaws  ningelichagua  rakaa  mbili.  Kuingia  peponi  ni  jambo  ambalo  nafsi 
yangu  ingelipenda  sana,  lakini  kama  nitaswali  nitakuwa  pamoja  na  Mola 
wangu”. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Wakati  mtu  yupo  ndani  swala  hatakiwi  kushughulishwa  na  kitu 
kingine  chochote.  Swala  itaweka  fikra  zote  nyingine  pembeni.  Wakati  wa 
swala  ambayo  inaswaliwa  sawa  sawa,  nyoyo  hufunua  mapazia  yake  na 
kuruhusu  zimulikwe  na  nuru  ya  ukweli.  Hiki  kipindi  kati  ya  mja  na  Mola 
wake  ambacho  hakiwezi  kuelezewa.  Raha  hii  hupatikana  katika  swala 
pekee  na  kamwe  haiwezi  kupatikana  katika  ibada  nyingine  yoyote.  Kwa 
mfano  mtu  aliyefunga  anaweza  wakati  huo  huo  kununua  na  kuuza  sokoni 
na  kutekeleza  majukumu  yake  ya  kila  siku.  Vile  vile  ni  hivyo  hivyo  kwa 
upande  wa  hijja.  Lakini  mtu  ambaye  yupo  ndani  ya  swala  hawezi  kuuza 
wala  kununua.  Anachofanya  ni  kuswali  peke  yake.  Lazima  atakuwa  yupo 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  kiroho  na  kimwili. 

Swala  iliyoswaliwa  kwa  usahihi  humuongezea  imani  muumini  na 
kumuokoa  asiangukie  ndani  ya  mashimo  ya  matamanio  ya  nafsi  yake,  na 
hivyo  kumuingizia  utambuzi  kuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anamuan- 
galia  katika  kila  hatua  anayoipiga.  Maneno  yafuatayo  kutoka  kwa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  yanaligusia  jambo  hili: 

“Muabuduni  Mwenyezi  Mungu  kana  kwamba  mnamuona.  Kwani  hata 
kama  nyinyi  hamumuoni,  kwa  hakika  Yeye  anawaona!”  (Bukhari,  iman,  37). 

“Kumbukeni  mauti  wakati  mpo  ndani  ya  swala,  kwani  kama  mtu 
atakuwa  anaswali  na  huku  mauti  yapo  akilini  mwake  swala  yake  itakuwa 
nzuri  na  kamili.  Swalini  swala  zenu  kama  mtu  ambaye  anafikiria  kuwa  hiyo 
ndiyo  swala  yake  ya  mwisho.  Jiepusheni  na  kila  kitu  ambacho  kitawasa- 
babishia  majuto  hapo  baadae”  (Darimi,  Musnad,  i,  431) 

Swala  sahihi  ni  hii  iliyoelezewa  katika  aya  ifuatayo:  “SOMA  uliyo 
funuliwa  katika  Kitabu,  na  ushike  Sala.  Hakika  Sala  inazuilia  mambo 
machafu  na  maovu.  Na  kwa  yakini  kumdhukuru  Mwenyezi  Mungu  ndilo 
jambo  kubwa  kabisa.  Na  Mwenyezi  Mungu  anayajua  mnayo  yatenda.”  (al- 
Ankabut,  45). 


Swala  itamkinga  mtu  dhidi  ya  maovu  ikiwa  amani  na  umakinifu 
uliopatikana  ndani  ya  swala  utaendelezwa  hata  nje  ya  swala.  Mtu  ambaye 
haendelezi  hali  hii  atakuwa  haitekelezi  swala  yake  vilivyo.  Kuna  onyo  kali 
juu  ya  watu  wa  namna  hii:  “Basi,  ole  wao  wanao  sali,  Ambao  wanapuuza 
Sala  zao;  Ambao  wanajionyesha,  Nao  huku  wanazuia  msaada.”  (al-Maun, 
4-7).  Kwa  hiyo  mtu  ambaye  anatekeleza  ibada  yake  ya  swala  bila  ya  kukipa 
haki  kila  kitendo  chake  (tadilu’l-arkan),  na  ambaye  hatambui  kuwa  yupo 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mbele  ya  Mola  wake  na  ambaye  akili  yake  inashughulishwa  na  mambo 
yake  mengine,  asitarajie  kuwa  swala  yake  italeta  matunda  yanayotarajiwa. 
Swala  ya  namna  hii  ni  sawa  na  kulipa  deni  chini  ya  kitisho  kwa  sababu 
hakuna  budi.  Ifuatavyo  ndivyo  namna  ambavyo  Mwenyezi  Mungu  Mtuku- 
fu  anaielezea  swala  ya  kweli  na  kamilifu:  “Hakika  wamefanikiwa  Waumini, 
ambao  ni  wanyenyekevu  katika  Sala  zao...”  (al-Muminun,  1-2) 


Swala  aitwae  Abdullah  ibn  Shihhir  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake  -  anaelezea  hali  aliyokuwa  nayo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  wakati  alipokuwa  anaswali:  “Nilimuona  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akiwa  ndani  ya 
swala.  Sauti  kama  ile  ya  chungu  chenye  kuchemka  ilikuwa  ikitoka  kifuani 
mwake  kutokana  na  kulia”  (Abu  Dawud,  Salat,  156- 157;  Ahmed  ibn  Han- 
bal,  Musnad,  IV,  25).  Pindi  Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  alipokuwa  anaswali  alikuwa  akififia  rangi  yake  na  kutupilia  pembeni  kila 
kitu,  hata  nyama  yake  mwenyewe.  Kipindi  fulani  alipotaka  kuchomolewa 
mshale  ambao  alichomwa  vitani  aliamua  kuswali  kwa  kutambua  kuwa  hii 
ndiyo  namna  pekee  ambayo  ingelimfanya  asisikie  maumivu  wakati  wa 
kuondolewa  mshale  ule.  Ni  wangapi  wana  uwezo  wa  kuswali  swala  ambayo 
itakuwa  imejitenga  kabisa  na  dunia? 

Baada  ya  kuyasema  hayo  wale  ambao  hawawezi  kuswali  kwa  uka- 
milifu  wa  kiasi  hicho  wasiache  kabisa  kuswali.  Kwani  kila  mtu  ambaye 
ataendelea  kuswali  kawaida  kwa  namna  ambaye  atakuwa  angalau  amejivua 
deni  la  wajibu  atakuwa  amekaribia  ukamilifu  wa  namna  fulani. 


Swala  tano  zilizoswaliwa  katika  nyakati  maalum  humuingiza  mtu 
katika  ratiba  maalum  za  kila  siku,  kwa  namna  hiyo  mtu  atakuwa  katika 
utaratibu  mzuri  wa  maisha  yake  na  kuhisi  kuwajibika.  Hakutakuwa  na 
utulivu  wa  moyo,  amani  na  usawa  kwa  mtu  ambaye  maisha  yake  yatakosa 
utulivu  na  utaratibu  maalum.  Cha  zaidi  ni  kwamba  swala  hutoa  ulinzi 
imara  juu  ya  imani,  humuongezea  mtu  mazingatio,  humpa  mtu  utulivu 
katika  nyakati  za  hofu  na  bidii  katika  nyakati  za  furaha.  Swala  ni  aina  ya 
ibada  yenye  msukumo  na  mafanikio  ambayo  huiamsha  roho,  huupa  moyo 
furaha  na  nuru  na  huongeza  mapenzi  ya  Mwenyezi  Mungu. 


Aina  nyingine  ya  ibada  ambayo  hunyoosha  maadili  ya  mtu  kwa  kuleta 
subira,  uwezo  na  ukinzani  dhidi  ya  matamanio  ya  nafsi,  sifa  ambazo  ni 
muhimu  katika  maisha  ya  mtu,  ni  kufunga  (swawm) 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kutokana  na  malengo  yake  makuu  kufunga  ni  kupambana  na  kikwazo 
ambacho  ni  nafsi  kutokana  na  utambuzi  wa  kuwepo  ndani  ya  ibada  na 
kisha  kuifunga  na  kupunguza  ushawishi  wake  kwa  kiasi  kikubwa.  Pamoja 
na  kuwa  na  maadili  mema  kama  vile  subira,  uvumilivu,  kuridhika  na 
matukio  mbalimbali  yanayokufika  na  kuvumilia  magumu  mbalimbali, 
lakini  wakati  huo  huo  kufunga  nako  kwa  kupitia  kujinyima  na  njaa  hum- 
kumbusha  mtu  juu  ya  namna  anavyoikumbuka  mara  chache  thamani  ya 
baraka  takatifu  ya  chakula.  Katika  kuwapa  ladha  ya  njaa  wote  matajiri 
na  masikini  hupelekea  wawe  katika  hali  moja.  Husaidia  kuwapa  matajiri 
hisia  za  huruma  kwa  kuwakumbusha  juu  ya  magumu  wanayokutana  nayo 
masikini  na  walio  na  fursa  chache.  Inawapelekea  wote  kuwa  na  hisia  za 
shukurani. 


Funga  huhuisha  hisia  za  uchamungu  (taqwa)  na  kuongeza  usafi  wa 
moyo.  Aya  ifuatayo  inasema:  “Enyi  mlio  amini!  Mmeandikiwa  Saumu, 
kama  waliyo  andikiwa  walio  kuwa  kabla  yenu  ili  mpate  kuchamngu.”  (al- 
Baqara,  183) 

Katika  kuifunza  nafsi  hakuna  njia  bora  zaidi  ya  kufunga.  Nafsi  ni 
moja  vitu  vya  kwanza  vyenye  kumfanya  mtu  avuke  mipaka.  Kuhusiana 
na  kula  kidogo  ili  kuweza  kupata  furaha  ya  milele  kesho  akhera  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema:  “Chakula  halisi  cha 
mtu  ni  upendo  na  hekima.  Ndio  maana  si  sawa  kuulisha  mwhi  kwa  chakula 
kingi  kupita  kiasi”. 

Mwanadamu  yupo  katika  tabu  kwa  sababu  amesahau  chakula  chake 
cha  kiroho  na  ana  wasiwasi  juu  ya  chakula  cha  mwili  wake.  Huwa  hatoshe- 
ki.  Amepauka  kwa  ajili  ya  tamaa,  miguu  yake  inatetemeka  na  moyo  wake 
unagonga  kutokana  na  wasiwasi.  Chakula  cha  hapa  duniani  kina  thamani 
gani  ukhinganisha  na  chakula  cha  milele?  Kuhusiana  na  mashahidi  Mwe- 
nyezi  Mungu  amesema,  ‘Wanaruzukiwa  kwa  Mola  wao  Mlezih'^  Katika 
chakula  hicho  cha  kiroho  hakuna  mdomo  wala  mwili  kwa  ajili  yake. 


Ili  kupata  ukweli  wa  funga  na  kunufaika  nayo  kikamilifu  hakuna 
budi  mtu  kujizuia  na  kupuuzia  mambo  yenye  kuiharibu.  Hadith  ifuatayo 
inasema:  “Funga  haihusiani  na  kuacha  kula  na  kunywa  pekee.  Funga  bora 
na  yenye  malipo  ni  ile  iliyofungwa  kwa  kupitia  kuachana  na  maongezi  na 


14.  Al-i  Imran,  169. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

matendo  ya  kupuuzi  na  maneno  machafu.  Kama  mtu  atakufanyia  ubaya 
wowote  mwambie,  ‘Mimi  nimefunga’”  (Hakim,  Mustadrak,  I,  595). 


Pia  jambo  bngine  la  faradhi  kinyume  na  funga  ambalo  litakuwezesha 
kujiepusha  na  matamanio  ya  nafsi  ni  utoaji  wa  zaka.  Malengo  makuu 
ya  kutoa  zaka  ni  kuondoa  uvukaji  mipaka  unaotokana  na  kumiliki  kiasi 
kikubwa  cha  mab,  pia  kuondoa  hisia  za  kinyongo  na  wivu  kutoka  kwa 
masikini  na  hivyo  kusababisha  maisha  ya  jamii  yenye  upendo.  Katika  uta- 
ratibu  wa  jamii  ya  kiislamu  kutoa  zaka  na  sadaka  (infaq)  ni  njia  muhimu 
mno  katika  kuleta  upendo  kati  ya  masikini  na  matajiri  na  kufuta  hisia 
mbaya  kati  yao.  Matajiri  wataitwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
na  kuubzwa  ni  kwa  namna  gani  wabpata  fedha  zao  na  wapi  walizitumia 
na  wataulizwa  ikiwa  wabtoa  zaka  na  sadaka.  Kutokana  na  kuhitajika  kutoa 
sehemu  ya  mab  yake  na  kuwapa  masikini  kunapelekea  tajiri  kuwa  katika 
mtihani  mkubwa  wa  kifedha.  Hivyo  kufaulu  mtihani  huu  na  kutekeleza 
majukumu  mengine  ya  kiutumishi  hupelekea  kupata  baraka  za  Mola  na 
kuingia  peponi. 


Umuhimu  wa  kutoa  zaka  uliotajwa  mara  kadhaa  ndani  ya  Qur’an 
unadhihirishwa  na  ukweli  kwamba  kutoa  zaka  kumetajwa  mara  27  sam- 
bamba  na  swala  ambayo  ndiyo  nguzo  kuu  ya  dini.  Zaka  ni  deni  walilonalo 
matajiri  juu  ya  masikini.  Qur’an  inasema:  “Na  katika  mali  yao  ipo  haki 
ya  mwenye  kuomba  na  asiye  omba”  (ad-Dhariyat,  19).  Hivyo  kutoa  zaka 
ni  desturi  ya  kutenga  kiasi  fulani  cha  mali  ambacho  kinafikia  kiwango 
maalum  (nisab)  kama  kodi  ili  kufanya  kiasi  kilichobakia  kuwa  halali. 
Hivyo  sehemu  inayotengwa  hupelekwa  kwa  masikini  walio  ndani  ya  jamii. 
Kwa  namna  hii  si  tu  kwamba  mali  za  matajiri  zitatakaswa  dhidi  ya  uchafu 
bali  kutapatikana  usawa  wa  kijamii,  haki  na  utulivu.  Tukiangalia  aya  ifua- 
tayo  tutatosheka  na  kuweza  kukubaliana  na  ukweli  huu:  “Hakika  amekwi- 
sha  fanikiwa  aliye  jitakasa  (tazakkaa).”  (al-Ala,  14).  Kiuhalisia  neno  zakat 
linamaanisha  tazkiya,  kwa  maneno  mengine  kutakasa. 


Kutoa  zaka  ni  deni  la  chini  ambalo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ame- 
muwajibishia  tajiri.  Kinyume  chake  hakuna  kikomo  katika  kutoa  sadaka, 
na  kama  ilivyo  kwa  upande  wa  funga,  malipo  yanayowangojea  wale 
waliotoa  sadaka  kwa  hiari  yao  yamefichwa  ili  kuwashawishi  matajiri  watoe 
zaidi.  Kinyume  na  nyumati  zilizotangulia  Mwenyezi  Mungu  huwahesabia 
watu  wa  ummah  wa  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kosa  moja  kwa  kila  dhambi  wanayoitenda  na  thawabu  kumi  kwa  kila 
jema  wanalolitenda.  Kwa  kuongezea  ni  kwamba  kuna  matendo  mengine 
ambayo  yana  malipo  mara  mia  saba,  hata  zaidi  ya  hapo.  Lakini  malipo  ya 
funga  na  sadaka  yamefichwa.  Kuhusiana  na  hili  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu  anasema:  “Chukua  sadaka  katika  mali  zao,  uwasafishe  na  uwatakase 
kwazo,  na  uwaombee  rehema.  Hakika  maombi  yako  ni  utulivu  kwao.  Na 
Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  kusikia  Mwenye  kujua”  (at-Tawbah,  103). 

Ni  wazi  kutoka  kwenye  aya  kuwa  kutoa  zaka  na  sadaka  hutakasa  mali 
na  moyo.  Pia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawatahadharisha  wale  wanao- 
jizuia  kutoa  wakati  wana  uwezo  wa  kufanya  hivyo  katika  aya  ifuatayo: 

“Enyi  mlio  amini!  Hakika  wengi  katika  makuhani  na  wamonaki 
wanakula  mali  za  watu  kwa  baat’ili  na  wanazuilia  Njia  ya  Mwenyezi 
Mungu.  Na  wanao  kusanya  dhahabu  na  fedha,  wala  hawazitumii  katika 
Njia  ya  Mwenyezi  Mungu,  wabashirie  khabari  ya  adhabu  iliyo  chungu. 
Siku  zitapo  tiwa  moto  katika  Moto  wa  Jahannamu,  na  kwazo  vikachomwa 
vipaji  vya  nyuso  zao  na  mbavu  zao  na  migongo  yao,  wakaambiwa:  Haya 
ndiyo  mlio  jilimbikia  nafsi  zenu,  basi  onjeni  mliyo  kuwa  mkilimbika”  (at- 
Tawba,  34-35). 

Kutokana  na  kuingiza  moyoni  mapenzi  ya  mali,  hupelekea  kuzuia 
utoaji  wa  sadaka  na  kwa  kufanya  hivyo  masikini  wanakuwa  wamenyimwa 
haki  zao.  Na  jambo  hili  hupelekea  kuwa  na  mwisho  mbaya  kama  ambavyo 
imeelezewa  katika  aya  iliyopita. 

Ni  aina  mbili  tu  za  baraka,  yani  watoto  na  mali,  ndizo  zilizotajwa 
kuwa/ifnah,  au  sababu  ya  kuangamia.  Mapenzi  ya  kupita  kiasi  juu  ya  vitu 
yanaweza  kuzama  ndani  ya  moyo  na  kuutawala,  jambo  ambalo  ni  hatari 
kama  alivyotukumbusha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu:  “Hakika  mali  yenu 
na  watoto  wenu  ni  jaribio.  Na  kwa  Mwenyezi  Mungu  upo  ujira  mkubwa.” 
(at-Taghabun,  15). 

Kwa  kuzuia  ukuaji  wa  mapenzi  kupita  kiasi  juu  ya  vitu  hivi  na  kuvi- 
weka  nje  ya  moyo  hapo  mtu  ataweza  kuzuia  mapenzi  juu  ya  watoto  na  mali 
kuwa  fitnah.  Kutekeleza  sharti  takatifu  la  kutoa  zaka  na  sadaka  kutaweza 
kufanyika  baada  ya  kuzuia  mapenzi  juu  ya  mali  yasije  yakaingia  ndani  ya 
moyo,  kwa  kutambua  kuwa  mali  ni  kitu  ambacho  amejaaliwa  mtu  mpaka 
muda  maalum.  Kwa  hiyo  mtu  hana  budi  kutafakari  kwa  kina  juu  ya  tahad- 
hari  tukufu  ambayo  sehemu  yake  imetolewa  hapo  juu  na  kujitahidi  kutoa 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

zaka  ambayo  itamuwezesha  kupita  kiasi  cha  chini  cha  utoaji  zaka.  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Na  wanakuuliza  watoe  nini?  Sema:  Kilicho  chepesi...”  (al-Baqara,  219). 

Matajiri  ambao  ni  wakarimu  na  wenye  kushukuru  na  masikini  ambao 
ni  wenye  subira  na  utu  hupata  heshima  na  radhi  za  Mwenyezi  Mungu. 
Kinyume  chake  matajiri  wenye  majivuno  na  ubahili  na  masikini  wasio  na 
subira  na  matokeo  yake  wakaasi  ni  wenye  kulaumiwa  sana. 

Kutoa  zaka  ni  kuonyesha  shukurani  kwa  wale  wenye  kumiliki  mali. 
Na  ahadi  takatifu  kuwa  shukurani  haiongezi  kingine  kinyume  na  baraka. 
Katika  hili  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amesema: 


“Mkishukuru  nitakuzidishieni...”  (Ibrahim,  7). 

Utoaji  wa  sadaka  ulikuwa  ni  jambo  ambalo  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akilipenda  sana  na  kulihama- 
sisha  kwa  wengine.  Anasema:  “Ewe  mwana  wa  Adam...toa  sadaka  ili  na 
wewe  uhurumiwe...”  (Bukhari,  Nafaqat,  I). 

Kipenzi  chetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa 
akipenda  ukarimu  uwe  ni  sehemu  ya  tabia  ya  muislamu.  “Watu  wa  namna 
mbhi  pekee  ndio  wakuonewa  wivu”,  anasema.  “Wa  kwanza  ni  yule  ali- 
yejaaliwa  mali  na  Mwenyezi  Mungu  na  akajaaliwa  kuitumia  katika  njia 
Yake,  na  mwingine  ni  yule  aliyejaaliwa  elimu  ambayo  anaifanyia  kazi  na 
kuwafundisha  wengine  (Yule  anayetoa  sadaka  kwa  kupitia  elimu  yake)” 
(Bukhari,  ilm,  15). 


Kwa  ufupi  ni  kwamba  kwa  kawaida  mwanadamu  ameegemea  kwenye 
dunia.  Nafsi  huona  utajiri  wa  hapa  duniani  ni  wenye  kuvutia.  Wale  walio- 
danganywa  na  nafsi  kamwe  hawawezi  kutosheka.  Kadiri  wanavyopata  mali 
zaidi  ndivyo  wanavyokuwa  na  tamaa  zaidi  juu  ya  mali.  Huruma  na  upendo 
huondoka  pindi  unapotekwa  na  njaa  ya  mali.  Hivyo  kutoa  sadaka  kunaku- 
wa  ni  jambo  gumu  mno  kwako.  Mtu  wa  namna  hiyo  anakuwa  hana  kizuizi 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


dhidi  ya  ulaghai  wa  nafsi  yake  ambayo  inamshawishi,  “Tafuta  mali  zaidi  ili 
uwe  tajiri.  Utatoa  sadaka  baadae!”.  Kadiri  mtu  wa  namna  hii  atakavyokuwa 
anafurahia  utulivu  wa  kiwiliwili  chake  lakini  kiroho  atakuwa  ni  mgonjwa. 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema:  “Wale 
wenye  kuahirisha  wameangamia”.  Hivyo  zakat  ni  tiba  bora  ya  tamaa  ya 
dunia  ambayo  ndiyo  maradhi  ya  hatari  ya  moyo. 

Imeelezewa  ndani  ya  Qur’an  kuwa  wakati  wa  kukata  roho  mtu  hupata 
fahamu  upya  kana  kwamba  ameamka  kutoka  kwenye  ndoto  na  anaomba 
kwa  majuto  makubwa: 


“Na  toeni  katika  tulicho  kupeni  kabla  hayajamfikia  mmoja  wenu 
mauti,  tena  hapo  akasema:  Mola  wangu  Mlezi!  Huniakhirishi  muda  kidogo 
nipate  kutoa  sadaka,  na  niwe  katika  watu  wema?”  (aTMunafiqun,  10). 

Pia  adabu  hufikia  mahala  pake  pindi  unapotoa  zaka  na  sadaka.  Hasa 
mtoaji  hana  budi  kuonyesha  hisia  za  shukurani  kwa  mpokeaji  kwa  kumpa 
fursa  ya  kulipa  deni  la  lazima  kwake.  Wakati  huo  huo  sadaka  iliyotolewa 
huwa  kinga  kwa  mtoaji  dhidi  ya  maradhi  na  bahati  mbaya.  Katika  kusisiti- 
za  utoaji  kwa  ajili  ya  masikini  kwa  moyo  safi  aya  ifuatayo  inasema: 

“Je!  Hawajui  ya  kwamba  Mwenyezi  Mungu  anapokea  toba  ya  waja 
wake,  na  anazikubali  sadaka,  na  kwamba  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwingi  wa 
kupokea  toba  na  Mwenye  kurehemu?”  (at-Tawba,  104). 

“Enyi  mlio  amini!  Msiharibu  sadaka  zenu  kwa  masimbulizi  na  mau- 
dhi,  kama  anaye  toa  mali  yake  kwa  kuwaonyesha  watu,  wala  hamuamini 
Mwenyezi  Mungu  wala  Siku  ya  Mwisho.  Basi  mfano  wake  ni  kama  mfano 
wa  jabali  ambalo  juu  yake  pana  udongo,  kisha  likapigwa  na  mvua  kubwa, 
ikaliacha  tupu.  Basi  hawatakuwa  na  uweza  wowote  kwa  walivyo  chuma.  Na 
Mwenyezi  Mungu  hawaongoi  watu  makafiri”  (al-Baqara,  264). 


Viumbe  vyote  vinaishi  na  kubakia  hai  chini  ya  usimamizi  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Kwa  kupitia  ubadalishaji  wenye  kuendelea  (isti- 
halah)  wa  kiasi  kikubwa  cha  udongo  hapa  duniani,  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  huubadilisha  na  kuwa  ghala  la  kulishia  kiasi  kikubwa  mno  cha 
viumbe.  Je  wanadamu  si  wa  kipekee  miongoni  mwa  viumbe  wengine 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kutokana  na  kujaaliwa  akili  na  utambuzi?  Je  hawaoni  na  kutambua  kuwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ndiye  anayewalisha  viumbe  wote  bila  ya  uba- 
guzi,  bila  ya  kubagua  kuwa  wao  ni  waumini  ama  makafiri,  ni  wenye  nguvu 
ama  madhaifu?  Na  tafakari  juu  ya  je  mali  zao  wanazitumia  kwa  ajili  ya  nani 
wengine? 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ameumba  ulimwengu  mzima  kutokana 
na  upendo,  kutokana  na  upendo  huu  ndipo  akawajaalia  baraka  za  rehema 
zisizo  na  kifani.  Muhanga  ndio  zao  halisi  la  upendo.  Mpenzi  huchukulia 
kujitolea  muhanga  kwa  ajili  ya  kipenzi  chake  kama  jukumu  lenye  kupen- 
deza  kwake,  na  hata  anaweza  kutoa  uhai  wake  kama  itabidi.  Kwa  kufanya 
hivyo  hataona  hata  kidogo  kuwa  kitendo  chake  hicho  ni  muhanga  mgumu 
kwake.  Kunaweza  kusemekana  kuwa  kwa  upande  wa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  ukarimu  kwa  viumbe  vyake  ndio  udhihirisho  mzuri  juu  ya 
Mpenzi  kwa  kipenzi  chake. 


Pamoja  na  ibada  hii  ya  kifedha  pia  kuna  ibada  ya  hijja  ambayo  ni  ya 
kiroho  na  kimwili.  Hili  ni  tukio  tukufu  lenye  kuamsha  kumbukumbu  za 
huzuni  tokea  Mtume  wa  kwanza  Adam  (a.s)  mpaka  Mtume  wa  mwisho 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  si  kwamba  tukio  hili  linaleta  ukamilifu 
moyoni  bali  kutokana  na  kitendo  cha  ufufuo  mkubwa  waumini  hupata 
funguo  za  siri  ambayo  ni:  “Kufa  kabla  hujafa!” 


Hijja  ina  hekima  kubwa  kwa  ajili  ya  hapa  duniani  na  kesho  akhera. 
Hijja  ya  kweli  ni  tukio  tukufu  la  ibada,  tukio  ambalo  waislamu  waliosa- 
mehewa  kwa  kupitia  rehema  za  Mola  hukutana  kwa  pamoja  huku  wakiwa 
na  shauku  kubwa  juu  ya  imani  ya  hali  ya  juu  na  mapenzi.  Hijja  inahusiana 
na  kuvua  mavazi  ya  uwepo  na  kutafuta  njia  ya  kutoka  kwenye  dhoruba  ya 
nafsi  kwa  kuzama  ndani  ya  vina  vya  roho.  Hijja  ni  ibada  ambayo  kwa  kiasi 
kikubwa  inaleta  udhihirisho  wa  kiroho,  ambapo  mtu  hurudisha  utulivu  na 
sura  ya  roho  yake  ambayo  ndiyo  mkazi  wa  kweli,  na  hapo  ndipo  anaporud- 
isha  utambulisho  wake  wa  msingi  na  alichokuwa  anakitafuta,  kwa  kuwa 
moyo  wake  utakuwa  umesafishwa  kwa  mvua  kubwa  ya  uongofu  wa  kiroho. 


Kaaba  ambayo  ndicho  qihla,  yani  uelekeo  wa  ibada  kwa  ajhi  waumini, 
ni  kiini  cha  swala,  swala  ambayo  maagizo  yake  yametolewa  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kwa  kusema:  “Nawe  sujudu  na  ujongee!”  (al-Alaq,  19). 
Huu  ndio  uelekeo  wa  waislamu  wote,  ndipo  sehemu  ambayo  moyo  wa 
ulimwengu  wa  kiislamu  unapogonga.  Ndani  ya  wanadamu  moyo  ndiyo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


sehemu  ambayo  uoni  mtakatifu  unajidhihirisha  wenyewe,  wakati  katika 
ulimwengu  sehemu  hiyo  ni  Kaaba.  Kwa  maana  hiyo  Kaaba  ni  kwa  ajili 
ya  ulimwengu  kama  ambavyo  moyo  ni  kwa  ajili  ya  mwanadamu.  Kwa 
hiyo  hijja  ni  kitendo  cha  ibada  ambacho  kinahitaji  moyo  wenye  umakini 
mkubwa  na  usahihi  pamoja  na  kuthamini  mvuto  wa  Kaaba.  Kutokana  na 
kujawa  na  ubainifu  wa  upendo  na  huruma  ratiba  nzima  ya  hijja  huupeleka 
moyo  kwenye  umakini  wa  hali  ya  juu,  jambo  ambalo  linatoa  mfano  mzuri 
wa  kujiweka  mbali  na  kudhuru  viumbe  vya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Huku  wakiwa  wamevalia  ihram  nyeupe,  hijja  ni  kitendo  chenye  kuja- 
ribu  kupata  mgao  wa  werevu  wa  malaika  kana  kwamba  wanawaiga.  Mtu 
akiwa  kwenye  ihram  hatakiwi  kuwinda  au  kuchuma  majani  na  magugu, 
au  hata  kuondoa  kipande  cha  nywele  kwa  kukusudia.  Kunakuwa  hakuna 
rafath,  hakuna/isg,  hakuna/daZ...'®  bali  upendo,  huruma  na  upole  juu  ya 
viumbe  wengine  kwa  ajili  ya  Muumba. 

Kusisahaulike  kwamba  mauti  ni  jambo  lisilokwepeka  na  kiumbe 
yeyote  yule.  Muda  wake  halisi  tayari  umeshapangwa,  zimeshaandika  hata 
dakika  halisi  na  pumzi  za  kuvuta  mpaka  kifo  kikukute.  Ni  jambo  la  uhakika 
kwamba  kuahirisha  kifo  au  kukisogeza  mbele  hakuwezekani  hata  kidogo; 
wala  hakujapata  kusikika  habari  yoyote  ya  mtu  aliyewahi  kukwepa  kifo. 
Hivyo  wale  wenye  uwezo  wa  kutekeleza  hijja  hawana  budi  kutafakari  kwa 
kina  jambo  hili  na  kujizuia  na  tabia  ya  uzembe  na  ubwege.  Kinyume  chake 
watakutana  na  tahadhari  kali  ifuatayo  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 

“Hakuna  kitu  kitakachomzuia  mtu  kufa  akiwa  yahudi  au  mkiristo  pale 
atakapoacha  kutekeleza  ibada  ya  hijja  na  huku  ana  uwezo  wa  kifedha  wa 
kutosheleza  gharama  za  chakula  na  usafiri”  (Tirmidhi,  Hajj,  3). 

Tahadhari  hii  ya  Mtume  inasisitiza  kwamba  wale  wenye  kupuuzia 
kutekeleza  hijja,  si  kwa  kuwa  hawana  uwezo  wa  kifedha  bali  kutokana  na 
uzembe,  basi  wapo  katika  hasara  kubwa  na  wameandaliwa  adhabu  kali, 
labda  waamue  kujirekebisha.  Kwa  hakika  ni  upuuzi  usioelezeka  kwa  wais- 
lamu  kutotambua  umuhimu  wa  hijja,  ibada  ambayo  ndio  fursa  kubwa  ya 
kuweza  kutakasa  nyoyo  zao  na  kufuta  madhambi  yao. 


15.  Rejea  al-Baqara,  197.  Rafath’.  Kufanya  jimai,  kuzungumzia  jimai  au  aina  yoyote 
ya  maneno  mabaya.  Fisq'.  Aina  yoyote  ya  uovu.  Jidal:  Kujihusisha  katika 
maongezi  ya  upuuzi. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 
“Yeyote  atakayeitembelea  Al-Kaaba  kwa  nia  ya  hijja  na  kuikamilisha  bila  ya 
kushiriki  kwenye  fisq  au  rafath  basi  atarejea  nyumbani  kwake  huku  akiwa 
msafi  kama  siku  aliyozaliwa”  (Muslim,  Hajj,  438). 


e-  Kuhuisha  nyakati  za  usiku 

Ijaze  kwa  hiyo  divai,  imitnine  tena, 

Jaalia  usiku  usimame,  usimamishe  usiku, 
ninakusihi  sana! 

Ufunge  minyororo  usingizi  wangu  na  uudhibiti 
vilivyo;  jaalia  muda  huo  usipite, 

Kamwe  walalaji  hawausifu  usiku, 
usiku  ambao  kamwe  hawaudhibiti. 


Kujipima  na  kudharau  uzito  wa  kiroho  na  kimwili  katika  siku  huweze- 
kana  baada  ya  kujigubika  mwenyewe  ndani  ya  ukimya  tulivu  wa  usiku. 
Nyakati  za  mchana  haziwezi  kutoa  utulivu  wa  kiroho  na  kimwili  ambao 
unapatikana  katika  nyakati  za  usiku.  Wale  ambao  hawauthamini  usiku 
kamwe  hawawezi  kufahamu  thamani  ya  mchana.  Pindi  usiku  unapoingia 
hupatikana  hitajio  la  kuuhuisha. 

Kwa  watu  wenye  hekima  kamwe  hakuna  wakati  unaowavutia  zaidi  ya 
utulivu  wa  usiku.  Hivyo  kutumia  sehemu  ya  usiku  ukiwa  macho  ni  jambo 
muhimu  lenye  na  kukupelekea  kupata  matunda  yake.  Aya  zifuatazo  zinas- 
ema  yafuatayo  kuhusiana  na  hili: 


“Mbavu  zao  zinaachana  na  vitanda  kwa  kumwomba  Mola  wao  Mlezi 
kwa  khofu  na  kutumaini,  na  hutoa  kutokana  na  tulivyo  waruzuku”  (as- 
Sajda,  16). 


“Na  likumbuke  jina  la  Mola  wako  Mlezi  asubuhi  na  jioni;  Na  usiku 
msujudie  Yeye,  na  umtakase  usiku,  wakati  mrefu”  (al-Insan,  25-26). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amezipa  thamani  kubwa  nyakati  za  usiku 
na  ameweka  siri  kubwa  ndani  yake.  Siri  iliyopo  katika  viapo  vyake  juu  ya 
nyakati  za  usiku  kama  pale  aliposema,  “Na  kwa  usiku  unapo  pungua,  Na 
kwa  asubuhi  inapo  pambazuka...”  (at-Takwir,  17-18)  ni  kama  vile  madiri- 
sha  matakatifu  yaliyofunguliwa  kwa  ajili  ya  nyoyo  zetu  na  uelewa  wetu  Hi 
tuweze  kutambua  thamani  yake. 

Waumini  waliokomaa  huziangalia  nyakati  za  usiku  kama  hazina 
kubwa  kutokana  na  utulivu  wake  na  uongofu  wa  kiroho  uliojificha  ndani 
yake.  Wale  wenye  kuweza  kutambua  thamani  ya  hazina  hii  huona  nyakati 
za  usiku  kuwa  nyakati  muafaka  za  kumuelekea  Mola  kwa  dua  na  ibada 
nyingine  kwa  moyo  wao  wote,  hizi  ni  nyakati  ambazo  watu  wengi  huwa 
wamepumzika. 

Katika  Divan-i  Kabir  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  -  anatoa  ushairi  juu  ya  upendo  na  raha  anayokuwa  nayo  wakati  wa  usiku: 

Lijaze  bilauri  la  mtumishi  kwa  mapenzi  matakatifu 

Usitaje  chochote  kuhusiana  na  mkate  mbele  ya  msheherekeaji  wa  divai 

Toa  kawthar  na  kuzikinaisha  nyoyo  zote  zenye  kiu 

Ni  sehemu  gani  nyingine  zaidi  ya  maji  ambayo  samaki  angependa  kuogelea? 

Ijaze  kwa  hiyo  divai,  imimine  tena, 

aalia  usiku  usimame,  usimamishe  usiku,  ninakusihi  sana! 

Ufunge  minyororo  usingizi  wangu  na  uudhibiti  vilivyo;  jaalia  muda  huo  usipite 

Kamwe  walalaji  hawausifu  usiku,  usiku  ambao  kamwe  hawaudhibiti..}^ 

Kuhusiana  na  waja  wake  waliobahatika  na  ambao  wanastahiki  kupata 
baraka  tele  kesho  akhera  kutokana  na  kumuogopa  Yeye  kwa  kuamka  katika 
nyakati  za  usiku  na  alfajiri,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Walikuwa  wakilala  kidogo  tu  usiku.  Na  kabla  ya  alfajiri  wakiomba 
maghfira”  (ad-Dhariyat,  17-18). 

“Na  wale  wanao  kesha  kwa  ajili  ya  Mola  wao  Mlezi  kwa  kusujudu  na 
kusimama”  (aTFurqan,  64). 

16.  Imetolewa  kwenye  tafsiri  ya  kituruki  ya  Divan-i  Kabir  ya  Profesa  Emin  Isik 
kutoka  chuo  kikuu  cha  Marmara,  kitengo  cha  Utakatifu. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Na  katika  aya  nyingine  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatufahamisha 
yafuatayo: 


“...Ambaye  anakuona  unapo  simama,  na  mageuko  yako  kati  ya  wanao 
sujudu”  (as-Shuara,  2I8-2I9). 

Qadi  Baydawi  anasema  yafuatayo  Kuhusiana  na  aya  hii:  “  Pindi  swala 
tano  zilipokuwa  faradhi  na  swala  za  usiku  kuwa  sunnah  Mtume  Mtukufu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alitoka  chumbani  kwake  usiku  na 
kwenda  kuwachunguza  maswahaba.  Alikuta  nyumba  zao  zikitoa  sauti  za 
Qur’an,  dhikr  na  tasbih  kana  kwamba  ni  mizinga  ya  nyuki”  (Anwaru’t-Tanzil, 
IV,  111). 


Ukilinganisha  na  nyakati  nyingine  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
ameweka  thamani  kubwa  katika  dhikr  zinazofanywa  alfajir  kama  ambavyo 
ilivyo  vigumu  kwa  watu  kufanya  dhikr  na  ibada  nyingine  katika  nyakati  za 
alfajir  ukilinganisha  na  nyakati  nyingine.  Hiyo  ndiyo  sababu  inayopelekea 
kuhuisha  nyakati  za  usiku  kuwa  dalili  ya  upendo  na  unyenyekevu  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kadiri  mapenzi  matakatifu  yanapoongezeka 
ndani  ya  moyo,  ndivyo  mtu  anavyokuwa  na  hamu  kubwa  ya  kuamka  usiku 
kwa  ajili  ya  swala  na  tasbih.  Kwa  hiyo  kuamka  usiku  kwa  ajili  ya  swala  na 
tasbih  ni  kama  kukutana  na  kipenzi  chako.  Kuwa  macho  wakati  watu  wen- 
gine  wamelala  fofofo  kunaashiria  kuwa  miongoni  mwa  waja  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  waliobahatika  kuingizwa  katika  chumba  cha  rehema 
zake,  mapenzi  yake  na  elimu  yake. 

Kwa  muumini  ambaye  anautumia  usiku  kwa  malengo  mazuri  na  kwa 
usahihi  na  kunufaika  na  faida  za  kiroho  za  dhikr  za  alfajir  inamaanisha 
kuwa  nyakati  zake  za  usiku  zitakuwa  ni  zenye  kuangaza  zaidi  kiroho  kuliko 
mchana.  Lakini  zile  nyakati  za  usiku  zilizotumika  bila  malengo  kinyume 
na  kulala  peke  yake  huwa  ni  hasara  isiyoweza  kufidiwa  kama  vile  matone 
ya  mvua  yanapodondoka  juu  ya  miamba,  baharini  na  jangwani,  kisha 
yakapotea  papo  kwa  hapo.  Kama  tutaruhusu  masaa  yetu  na  nyoyo  zetu 
zigubikwe  na  imani  ya  tawhid  ambayo  inaanza  alfajir,  basi  wakati  wa  kuiga 
dunia  na  kutoa  pumzi  ya  mwisho  -insha-Mwenyezi  Mungu-  utakuwa  kama 
shab-i  arus‘^. 

17.  Shab-i  arus:  Kiuhalisia  ni  usiku  wa  harusi  lakini  hapa  linamaanisha  kukutana 
na  Mola. 

_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Abdullah  ibn  Amr  ibn  As  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 

-  anakumbusha  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  alivyomtahadharisha: 

“Usiwe  kama  fulani  na  fulani  ambao  walikuwa  wakiamka  usiku  kwa 
ajili  ya  ibada  lakini  kwa  sasa  hawafanyi  hivyo”  (Bukhari,  Tahajjud,  19; 
Muslim,  Siyam,  185). 

Pia  kipenzi  wetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ame- 
nukuliwa  kuwa  aliwaamba  maswahaba  zake:  “Jitahidini  kufanya  ibada  za 
usiku,  kwani  hiyo  ilikuwa  desturi  ya  watu  wema  waliotangulia.  Bila  shaka 
kuamka  usiku  kwa  ajili  ya  ibada  ni  sababu  ya  kuwa  karibu  zaidi  na  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Kunamlinda  mtu  dhidi  ya  madhambi,  humuepusha  mtu 
na  makosa  na  kumuweka  mtu  mbali  na  maumivu  ya  mwili”  (Tirmidhi, 
Daawat,  101).  Pia  faida  za  kiafya  za  kutolala  usiku  mzima  na  badala  yake 
kuamka  mara  kwa  mara  katika  nyakati  za  usiku  ni  jambo  lililothibitishwa 
kitiba.  Mara  nyingi  pindi  mtu  anapolala  kwa  muda  mrefu  bila  ya  kukatiza 
usingizi  huwa  anaamka  kichwa  kikiwa  kinamuuma.  Hili  linasababishwa 
na  ubongo  kukosa  hewa  ya  oksijeni  ya  kutosha  wakati  wa  kulala  kutokana 
na  upumuaji  wa  taratibu.  Hivyo  kuugawa  usingizi  husaidia  kurudisha  kasi 
ya  upumuaji  katika  hali  yake  ya  kawaida;  na  wanaofanya  hivyo  huamka 
asubuhi  wakiwa  wachangamfu  licha  ya  kulala  kidogo. 

Pia  ni  jambo  la  kuzingatia  kwamba  mara  nyingi  mauti  humfika  mtu 
katika  masaa  ya  mwanzo  ya  asubuhi.  Jambo  hhi  huwatokea  sana  sana 
wazee.  Hivyo  baadhi  ya  madaktari  wameiita  alfajir  kuwa  ni  ‘saa  ya  kifo’  kwa 
sababu  huo  ni  wakati  ambao  usingizi  ni  mzito  kabisa  na  mapigo  ya  moyo 
yako  chini  kabisa,  baada  ya  mtu  kuamka  na  kuchukua  udhu  kwa  maji  ya 
baridi  shughuli  zote  za  kimwili  hurejea  katika  hali  yake  ya  kawaida.  Ingawa 
maamrisho  ya  uislamu  yameegemea  katika  kumfahamisha  mwanadamu 
juu  ya  jukumu  lake  la  utumishi  wake  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu, 
lakini  kila  moja  wapo  huja  na  manufaa  ya  kimwili.  Vile  vile  swala,  funga  na 
ibada  nyingine  ziko  Vivyo  hivyo,  zote  zina  hekima  na  manufaa  makubwa 
mno.  Lakini  kwa  kawaida  manufaa  hayo  si  sababu  za  kuwepo  ibada  hizo 
bali  ni  faida  za  ziada. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

f-  Dhikrullah  na  Muraqaba 

‘...Hakika  kwa  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  ndio 
nyoyo  hutua’  (ar-Rad,  28) 


Inasemekana  kwamba  neno  insan  ambalo  ni  neno  la  kiarabu  lenye 
kumaanisha  ‘mtu’  limetokana  na  neno  nisyan  lenye  kumaanisha  usahauli- 
fu.  Nisyan  ni  kinyume  cha  dhikr  au  ukumbusho;  na  sifa  hiyo  inaashiria 
udhaifu  mkubwa  kuliko  yote  kwa  mwanadamu.  Kimazungumzo  jambo  hili 
limewaldlishwa  na  maneno  “Kumbukumbu  ya  mwanadamu  huathiriwa  na 
usahaulifu”  (Hafiza-yi  beser  nisyan  ile  maluldur).  Njia  bora  ya  kupunguza 
usahaulifu  kwa  kiasi  kikubwa  ni  ‘kukumbuka’  kwa  kupitia  dhikr. 

Ili  kuishi  kulingana  na  sababu  ya  kuumbwa  roho  haina  budi  kutunza 
ahadi  iliyotoa  kwa  Mola  kule  Bazm-i  Alast'®,  na  kamwe  mtu  asitoe  fikra 
za  Muumba  wake  ndani  ya  moyo  wake  na  akili  yake.  Matokeo  yake  ili 
kurekebisha  ubovu  uliotokana  na  usahaulifu  ambao  ni  kasoro  iliyopo 
ndani  ya  silka  ya  mwanadamu,  kunahitajika  dhikr  ambayo  huhuisha  utam- 
buzi  juu  ya  ‘Mwenyezi  Mungu’  na  ‘utumishi’  wa  mja;  kwani  kila  kitendo 
cha  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  kinaimarisha  fikra  na  utambuzi  juu 
ya  Yule  anayekumbukwa.  Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  haan- 
galii  sura  ya  mtu  bali  anaangalia  moyo  wake.  Kwa  hiyo  muumini  hana  budi 
kuchukua  jukumu  la  kuulinda  moyo  wake  dhidi  ya  kupuuzia  mambo  na 
kujipamba  na  utajo  mtakatifu,  kwani  moyo  ndio  kitovu  cha  Jicho  takatifu. 

Kutokana  na  umuhimu  wake  ndani  ya  majukumu  ya  kiutumishi  neno 
dhikr  limetajwa  katika  zaidi  ya  sehemu  250  ndani  ya  Qur’an.  Hivyo  utumi- 
shi  sahihi  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kupelekea  kufikia  mari- 
fatullah  kunategemeana  na  nafasi  ya  dhikr  ndani  ya  moyo  na  uzito  wa  hisia 
zake  ndani  ya  moyo.  Hii  ndiyo  sababu  inayofanya  marifatullah,  yani  kum- 
tambua  Mola  kwa  kupitia  moyo,  kuchukuliwa  kuwa  elimu  tukufu  kuliko 
zote.  Hata  hivyo  hii  ndiyo  ‘ile’  elimu  ambayo  wanadamu  wote  wanaihitaji. 
Ili  kuwafanya  waja  wake  wasishindwe  kupata  faida  zinazopatikana  katika 
dhikr,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amesema: 

18.  Bazm-i  Alast,  au  makutano  ya  roho  katika  wakati  usiokumbukwa,  ni  pale  roho  zote 
zilipokiri  Uungu  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  kujibu  swali  la  Mwenyezi 
Mungu,  “Je,  Mimi  si  Mola  Mlezi  wenu?  Wakasema:  Kwani!  Tumeshuhudia”  Angalia 
al-Araf,  172. 

_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


<U1  01  Ijiil  ou  ^l 

Or?  33;  j 


“Je!  Wakati  haujafika  bado  kwa  walio  amini  zikanyenyekea  nyoyo  zao 
kwa  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  na  haki  iliyo  teremka?  Wala  wasiwe 
kama  walio  pewa  Kitabu  kabla  yao,  muda  wao  ukawa  mrefu,  kwa  hivyo 
nyoyo  zao  zikawa  ngumu,  na  wengi  wao  wakawa  wapotovu”  (al-Hadid,  16). 

“...Na  kwa  yakini  kumdhukuru  Mwenyezi  Mungu  ndilo  jambo  kubwa 
kabisa”  (al-Ankabut,  45). 

“Basi  nikumbukeni  nitakukumbukeni,  na  nishukuruni  wala  msiniku- 
furu”  (al-Baqara,  152). 

“Nenda,  wewe  na  ndugu  yako,  pamoja  na  ishara  zangu,  wala  msichoke 
kunikumbuka”  (Taha,  42). 

Kumkumbuka  na  kumtaja  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  si  kutaja  jina 
lake  kwa  mdomo  tu,  bali  inatakiwa  utajo  mtakatifu  uingie  ndani  ya  moyo 
ambao  ndio  kitovu  cha  imani.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Tofauti  kati  ya  yule  anayemkumbuka  Mwenyezi  Mungu  na  yule 
asiyemkumbuka  ni  kama  tofauti  kati  ya  mtu  aliye  hai  na  maiti”  (Bukhari, 
Daawat,  66). 


“Dalili  ya  kumpenda  Mwenyezi  Mungu  ni  kupenda  dhikr”  (Suyuti,  al- 
jamiu’s-Saghir,  II,  52). 


Wale  waliojiweka  mbali  na  utajo  wa  Mwenyezi  Mungu  wanaingia 
kwenye  tishio  la  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  kwani  kwa  kufanya  hivyo 
wanakuwa  wamejitoa  kwenye  mapenzi  ya  Mola.  Qur’an  inasema:  “Je!  Yule 
ambaye  Mwenyezi  Mungu  amemfungulia  kifua  chake  kwa  Uislamu,  na 
akawa  yuko  kwenye  nuru  itokayo  kwa  Mola  wake  Mlezi  (ni  sawa  na  mwe- 
nye  moyo  mgumu?)  Basi  ole  wao  wenye  nyoyo  ngumu  zisio  mkumbuka 
Mwenyezi  Mungu!  Hao  wamo  katika  upotofu  wa  dhaahiri”  (az-Zumar,  22). 


Ulazima  wa  kuwa  katika  hali  ya  ukumbusho  mtakatifu  ambao  unatoa 
ulinzi  dhidi  ya  matokeo  ya  tishio  hili  umebainishwa  kama  ifuatavyo: 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Na  mkumbuke  Mola  Mlezi  wako  nafsini  kwako  kwa  unyenyekevu 
na  khofu,  na  bila  ya  kupiga  kelele  kwa  kauli,  asubuhi  na  jioni.  Wala  usiwe 
miongoni  wa  walio  ghafilika”  (al-Araf,  205). 

Kwa  mara  nyingine  tena  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anatuonya  dhidi 
ya  hatari  ya  kujiweka  mbali  na  dhikr. 

“Anaye  yafanyia  upofu  maneno  ya  Rahmani  tunamwekea  Shet’ani 
kuwa  ndiye  rafiki  yake.  Na  hakika  wao  wanawazuilia  Njia  na  wenyewe 
wanadhani  kuwa  wameongoka.  Hata  atakapo  tujia  atasema:  Laiti  ungeli 
kuwako  baina  yangu  na  wewe  kama  umbali  baina  ya  mashariki  na 
magharibi.  Rafiki  mwovu  mno  wewe!”  (az-Zukhruf,  36-38). 

“Na  atakaye  jiepusha  na  mawaidha  yangu,  basi  kwa  yakini  atapata  mai- 
sha  yenye  dhiki,  na  Siku  ya  Kiyama  tutamfufua  hali  ya  kuwa  kipofu.  Aseme: 
Ewe  Mola  wangu  Mlezi!  Mbona  umenifufua  kipofu,  nami  nilikuwa  nikiona? 
(Mwenyezi  Mungu)  atasema:  Ndivyo  vivyo  hivyo.  Zilikufikia  ishara  zetu, 
nawe  ukazisahau;  na  kadhaalika  leo  unasahauliwa”  (Taha,  124-126). 

“Zinamtakasa  zote  mbingu  saba  na  ardhi  na  vyote  viliomo  ndani  yake. 
Na  hapana  kitu  ila  kinamtakasa  kwa  sifa  zake.  Lakini  nyinyi  hamfahamu 
kutakasa  kwake.  Hakika  Yeye  ni  Mpole  na  Mwenye  maghfira”  (al-Isra,  44). 


Kuhusiana  na  thamani  ya  kukusanyika  kwa  ajili  ya  dhikr  Mtume 
Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema  yafuatayo  ndani  ya 
hadith  al-  qudsi: 

“Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema:  Mimi  humlipa  mja  wangu 
kulingana  na  kile  anachonifikiria.  Pindi  anaponikumbuka  na  Mimi  huwa 
pamoja  naye.  Kama  atanikumbuka  kimya  kimya,  na  Mimi  pia  nitamkubwa 
Vivyo  hivyo.  Kama  atanitaja  mbele  za  watu  na  Mimi  pia  nitamtaja  mbele  ya 
kundi  bora  kuliko  lake”  (Bukhari,  Tawhid,  15). 


Siku  moja  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
alipokuwa  anawahutubia  maswahaba  zake  aliuliza: 


“Je  niwafahamishe  amali  iliyo  safi  zaidi  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu, 
iliyo  juu  katika  daraja,  iliyo  bora  kuliko  sadaka  iliyotolewa  kwa  dhahabu  na 
fedha,  iliyo  bora  kuliko  kupambana  na  maadui  na  nyinyi  mkawachinja  au 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


wao  wakawachinja?”  “Tafadhali  tufahamishe  ewe  Mjumhe  wa  Mwenyezi 
Mungu”,  walijihu,  baada  ya  hapo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alisema: 

“Amali  hiyo  ni  utajo  wa  Mwenyezi  Mungu”  (Tirmidhi,  Daawat,  6). 

Dhikrullah  au  utajo  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  unaweza  kufanywa 
ukiwa  peke  yako  au  mkiwa  katika  kundi. 

Muawiya  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alianza  kue- 
lezea.  “Hakuna  mtu  aliyekuwa  karibu  mno  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake  -  kama  nilivyokuwa  mimi  lichaya 
kwamba  nimesimulia  machache  mno  kutoka  kwake.  Siku  moja  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipolikaribia  kundi 
la  maswahaba  zake  waliokuwa  wamekaa  na  kutengeneza  duara  aliwauliza: 

‘Kwa  nini  mmekaa  hapaV 

‘Tumekaa  hapa  kwa  ajili  ya  kumshukuru  na  kumtukuza  Mwenyezi 
Mungu  kutokana  na  kutubariki  kwa  neema  kubwa  ya  uislamu’,  wale  mas- 
wahaba  walijibu. 

‘Kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu  semeni  ukweli.  Ni  kweli  mmekaa  hapa 
kwa  sababu  pekee  ya  kumtaja  Mwenyezi  Mungu?’  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  aliuliza  tena. 

‘Ndio,  kwajina  la  Mwenyezi  Mungu  hiyo  ndiyo  sababu  pekee’,  walijibu, 
baada  ya  hapo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake  -  akasema: 

‘Si  kwamba  nililirudia  swali  langu  kwa  kuwa  siwaamini.  Bali  Jibril 
alinijia  na  kunitaarifu  kwamba  Mwenyezi  Mungu  anawasifu  mbele  ya 
malaika  Zake.  Ndio  maana  niliongea  kwa  namna  hiyo’”  (Muslim,  Dhikr,  40). 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa 
akiwaelekeza  maswahaba  zake  kwa  aina  mbalimbali  za  dhikr  kulingana 
na  uwezo  wao.  Mfano  mzuri  juu  ya  hili  ni  ushauri  wake  kwa  binamu  yake 
Ummu  Hani  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alikuwa 
mtoto  wa  kike  Abu  Twalib. 


“Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu,  nimeshakuwa  mzee  na  dhaifu”,  Ummu 
Hani  alisema.  “Je  unaweza  kunishauri  kitendo  cha  ibada  ambacho  ninawe- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

za  kukifanya  pindi  ninapokuwa  nimekaa?”  Kisha  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  akasema: 


“Sema  Subhanallah  mara  mia  moja,  Alhamdulillah  mara  mia  moja  na 
La  Ilaha  ill-Mwenyezi  Mungu  mara  mia  moja”  (Ibn  Maja,  Adab,  56;  Ahmed 
ibn  Hanbal,  Musnad,  VI,  344). 


Miongoni  mwa  aina  zote  za  dhikr,  kusema  La  ilaha  ill-Mwenyezi 
Mungu  (kalima-i  tawhid)  katika  kikundi  kunashika  nafasi  ya  peke  yake, 
kama  ambavyo  inaashiria  hadith  ifuatayo  iliyosimuliwa  na  Shaddad  ibn 
Aws  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake: 

“Siku  moja  tulipokuwa  pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alituuliza,  je  kuna  mgeni  miongoni 
mwetu?’  Aliposema  mgeni  alimaanisha  mtu  wa  kitabu  (Mkiristo  au  myahudi). 

Hapana,  hakuna  mtu  wa  aina  hiyo  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu’, 
tulijibu. 

Kisha  akaagiza  milango  yote  ifungwe.  Baada  ya  hapo  akatuambia, 
‘Nyanyueni  mikono  yenu  na  mseme  La  ilaha  ill-Mwenyezi  Mungu’. 

Tulinyanyua  mikono  yetu  juu  na  kusema  La  ilaha  ill-Mwenyezi  Mungu 
kwa  kitambo  kirefu.  Baada  ya  hapo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwejuu  yake  -  alishusha  mikono  yake  na  kuomba: 

‘Ewe  Mola  wangu...  Shukrani  zote  unastahiki  wewe!  Umenituma  mimi 
kwa  hii  ‘sentensi’  na  kuniamrisha  juu  yake  (kuitaja  na  kujipamba  nayo).  Na 
kwa  kufanya  hivyo  umeniahidi  pepo...na  kamwe  huvunji  ahadi  yako! 

Baada  ya  hapo  akatugeukia  na  kusema,  ‘Bishara  njema  kwenu  nyote! 
Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  amewasamehe!”’  (Ahmed  ibn  Hanbal,  Mus- 
nad,  IV,  124). 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema 
anasema  yafuatayo  katika  hadith:  “La  ilaha  ill-Mwenyezi  Mungu  ni  maneno 
yenye  thamani  na  nafasi  kubwa  mno  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Yeyote 
atakayeyataja  kwa  moyo  safi  na  unyenyekevu  Mwenyezi  Mungu  atamuin- 
giza  peponi.  Na  yeyote  atakayeyataja  kwa  ulimi  tu  bila  ya  kuyaamini  ataku- 
wa  ameyalinda  maisha  yake  na  mali  zake.  Lakini  kesho  atakapokutana  na 
Mwenyezi  Mungu  atashughulikiwa”.  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  I,  26). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Haitoshi  hadith  ifuatayo  inasisitiza  juu  ya  hitajio  la  kuwa  katika  hali 
ya  dhikr  na  muraqaba  wakati  wote:  “Msimsahau  Mwenyezi  Mungu  na 
kujiingiza  katika  maongezi  ya  upuuzi.  Kwani  pamoja  na  maongezi  mengi 
kumfanya  mtu  amsahau  Mwenyezi  Mungu  pia  huufanya  moyo  kuwa 
mgumu.  Na  mtu  aliye  mbali  zaidi  na  Mwenyezi  Mungu  ni  yule  mwenye 
moyo  mgumu  zaidi”.  (Tirmidhi,  Zuhd,  62). 

Mpenzi  huhisi  hitajio  la  kumkumbuka  yule  anayempenda  sawa  na 
kiwango  cha  mapenzi  aliyonayo  juu  yake.  Hivyo  kila  unapomkumbuka 
ndivyo  unavyoongeza  mapenzi  juu  yake.  Wale  ambao  walikuwa  na  ladha 
ya  utamu  wa  iman  huzidisha  shauku  yao  juu  ya  Mola  na  kumkumbuka 
kwao  kadiri  imani  zao  zinavyoongezeka.  Kwa  upande  wa  uwezo  wao 
kutosheka  kuna  tofauti  kati  tamaa  ya  nafsi  na  tamaa  ya  roho.  Wakati  uchu 
wa  nafsi  unatulia  baada  ya  kula,  kunywa  na  kadhalika,  na  kutohitaji  zaidi, 
lakini  tamaa  ya  roho  huongezeka  zaidi  kadiri  unavyouhudumia.  Hivi  ni 
kama  kunywa  maji  ya  chumvi  ili  kumaliza  kiu.  Kila  kidogo  unachokunywa 
kinaongeza  tamaa  ya  kunywa  maji  zaidi.  Watu  na  aina  hiyo  huwa  katika 
hali  ya  dhikr  wakati  wote,  huku  akitafakari  juu  ya  hekima  iliyopo  katika 
uumbaji  wa  dunia  na  anga,  na  kisha  baada  hapo  wakaomba: 

“Ambao  humkumbuka  Mwenyezi  Mungu  wakiwa  wima  na  wakikaa 
kitako  na  wakflala,  na  hufikiri  kuumbwa  mbingu  na  ardhi,  wakisema:  Mola 
wetu  Mlezi!  Hukuviumba  hivi  bure.  Subhanaka,  Umetakasika!  Basi  tukinge 
na  adhabu  ya  Moto”  (Al-  i  imran,  191). 

Barabara  ya  kuelekea  kwenye  maisha  ya  imani  na  kuridhika,  ya  kufikia 
furaha  za  akhera  na  kikubwa  zaidi  kukutana  na  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu  huku  ukiwa  na  moyo  safi,  inapita  kwenye  hali  dhikr  yenye  kuendelea. 
Hali  yoyote  mtu  atakayofia  ndiyo  atakayofufuliwa  nayo,  kama  ambavyo 
imewekwa  wazi  na  hadith  ifuatayo: 

“Kesho  akhera  wanadamu  watafufuliwa  kutokana  na  hali  waliyokufa 
nayo”  (Muslim,  Jannah,  83). 

“Mtu  hufa  kutokana  na  namna  alivyoishi  na  hufufuliwa  kutokana  na 
namna  alivyokufa”  (Munawi,  Fayzu’l-Qadir,  V,  663). 


Hakuna  kitu  bora  kitakachoweza  kutosheleza  hamu  ya  mwanadamu 
juu  ya  utambuzi  wa  kiroho  zaidi  ya  kutambua  vilivyo  uwepo  wa  Wajibu’l- 
Wujud,  Hakim,  mwingi  wa  hekima  na  Nazim,  yani  Mpangaji,  wa  ulimwen- 
gu  na  kumpenda  Yeye.  Aya  ifuatayo  inatukumbusha  juu  ya  suala  hili: 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


aUI  'lil 

“Wale  walio  amini  na  zikatua  nyoyo  zao  kwa  kumkumbuka  Mwenyezi 
Mungu.  Hakika  kwa  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  ndio  nyoyo  hutua!” 
(ar-Rad,  28). 

g-  Upendo  juu  ya  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  na  Salawat-u  Sharifa 

“Hakika  Mwenyezi  Mungu  na  Malaika  wake  wanam- 
salia  Nabii.  Enyi  mlio  amini!  Msalieni  na  mumsalimu 
kwa  salamu”  (al-Ahzab,  56). 


Kutokana  na  uwezo  na  nguvu  zetu  sisi  kama  wanadamu  hatuwezi 
kumuelewa  kikamilifu  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ambaye  ni  shujaa  miongoni  mwa  viumbe.  Picha  tunayoiyapata 
kutoka  duniani  inadhihirisha  udhaifu  wetu  katika  kumuelewa  na  kum- 
uelezea.  Kama  isivyowezekana  kumimina  bahari  yote  ndani  ya  kikombe 
ndivyo  isivyowezekana  kuielewa  nuru  ya  Mtume  Muhammad  kikamilifu. 
Aya  ifuatayo  inalidhihirisha  hili: 


j  ,-01  0] 

ijiL  j  ijL  ijiil 


“Hakika  Mwenyezi  Mungu  na  Malaika  wake  wanamsalia  Nabii.  Enyi 
mlio  amini!  Msalieni  na  mumsalimu  kwa  salamu”  (al-Ahzab,  56). 


Ili  kutekeleza  agizo  takatifu  kutoka  kwenye  hiyo  aya  hatuna  budi  kuta- 
ja  salawat-u  sharifa  kwa  kumtakia  salamu  na  amani  huyo  Mtume  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake,  Mtume  ambaye  kwa  kupitia  yeye  ulimwengu 
unajisifu.  Hii  ni  sehemu  ya  sharti  ambalo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
anauamrisha  umma  mzima  ushikamane  nalo  na  kulitekeleza  kwa  heshima 
kubwa  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Ni 
sharti  la  iman  kuzisogelea  rehema  na  mwenendo  timilifu  wa  huyo  Mtume 
mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  Mtume  ambaye  ametumiwa 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


salamu  na  baraka  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  malaika  wengi  wasio 
na  mfano.  Kwani  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 

“Sema:  Ikiwa  nyinyi  mnampenda  Mwenyezi  Mungu  basi  nifuateni 
mimi,  Mwenyezi  Mungu  atakupendeni  na  atakufutieni  madhambi  yenu. 
Na  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  kufuta  madhambi  na  Mwenye  kure- 
hemu”  (Al-  i  Imran,  31). 

Pindi  muumini  atakapoanza  kutetemeka  kutokana  na  imani  yake  juu 
ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kuhisi  hisia 
nzuri  zikijikita  moyoni  mwake  na  kusafisha  roho  yake  dhidi  mionekano 
na  vivuli  vya  nafsi,  hapo  atakuwa  amefanikiwa  kufikia  kwenye  mapenzi 
yake  na  mwenendo  wake  wa  kuigwa.  Mpaka  siku  hii  mashujaa  wa  moyo 
miongoni  mwa  umma,  mashujaa  ambao  wameweza  kupata  sehemu  ya 
mwenendo  wake  mtukufu  kiasi  cha  kuwa  nao  katika  uhai  wao  wote, 
watakuwa  wameonyesha  vizuri  mapenzi  yao  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Waislamu  wanaendelea  kuwatukuza  wale  waliofanikiwa  kufikia  chan- 
zo  cha  mapenzi,  yani  Mola  na  Mjumbe  wake,  mpaka  saa  ya  mwisho, 
wanawakumbuka  watu  hawa  kwa  upendo  na  dua  nzuri  hata  baada  kufa 
kwao.  Miongoni  mwa  wafuasi  hao  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  ambao  wametunukiwa  nafasi  hii,  historia  ya  wawili  miongoni  mwao 
haiwezi  kusahaulika. 

Wakati  wake  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  ali- 
kuwa  akituma  walimu  kwenda  kwenye  makabila  yajirani  kwa  ajili  kuzun- 
gumza  nao  na  kuwafundisha  dini  ya  kweli.  Baadhi  ya  walimu  waliangukia 
kwenye  njama  mbaya,  moja  wapo  ilitokea  kwenye  janga  lililojulikana  kama 
Raji. 

Makabila  ya  Ada  na  Qari  waliomba  walimu  kutoka  kwa  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  ajili  ya  kufundishwa 
uislamu.  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akawajibu 
kwa  kuwatumia  kikosi  cha  maswahaba.  Lakini  pindi  kikosi  kile  kilipowasili 
Raji  kilivamiwa.  Nane  waliuwawa  na  wawili  waliobaki  walipelekwa  kwa 
washirikina  wa  Makka. 


Maswahaba  wawili  walioangukia  kuwa  mateka  walikuwa  ni  Zayd  na 
Hubayb  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yao.  Baadae  washirikina 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


wale  makatili  waliwauwa  maswahaba  wale  wawili.  Muda  mfupi  kabla 
Zayd  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  hajauwawa  Abu  Sufyan 
alimuuliza: 

‘je  ungelitamani  Mtume  awe  katika  nafasi  yako  hii  kama  ungelifahamu 
kuwa  kwa  kufanya  hivyo  ungeliachiwa?” 

Zayd  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alimuangalia  Abu 
Sufyan  kwa  huzuni  na  kumjibu,  “Kamwe...si  kwamba  nisingelitamani  yeye 
kuchukua  nafasi  yangu  hii  bali  nisingeliweza  kuvumilia  hata  mwiba  kum- 
choma  mguuni  mwake  huko  Madina. 

Kutokana  na  kuvutiwa  na  majibu  yale  Abu  Sufyan  alishindwa  kujizuia 
na  akakiri,  “Naapa  kamwe  sijapata  kuona  mtu  anayependwa  na  rafiki  zake 
zaidi  ya  anavyopendwa  Muhammad!” 

Baadae  wakaenda  kwa  Hubayb  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  na  kumthibitishia  kuwa  angeliachiwa  kama  angelikana  imani  yake. 

“Hata  kama  ingelikuwa  ni  kunipa  dunia  nzima”,  alijibu.  Kisha 
washirikina  wale  wakamuuliza  lile  swali  walilomuuliza  Zayd  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake.  Wakapata  jibu  lile  lile. 

Hubayb  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  alikuwa  na  ombi 
moja  tu  la  mwisho  kabla  hajauwawa:  ombi  lenyewe  lilikuwa  ni  kutuma  sal- 
amu  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake. 

Lakini  ni  nani  angelimtumia  ujumbe  wake?  Hakukuwa  na  muislamu 
hata  mmoja  karibu  yake.  Huku  akikaribia  kukata  tamaa  alinyanyua  uso 
wake  na  kuangalia  angani  na  kisha  akaomba: 

“Mola  wangu!  Hakuna  mtu  yeyote  karibu  yangu  atakayeweza  kuzipele- 
ka  salamu  zangu  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  amani  ziwe 
juu  yake.  Naomba  uzifikishe  salamu  zangu  za  amani  kwake!” 

Wakati  ule  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  amani  ziwe  juu  yake  - 
akiwa  amekaa  pamoja  na  maswahaba  zake  kule  Madina  akasema  kwa 
sauti,‘Amani  iwejuu  yakepia!’ 


“Ni  salamu  za  nani  ulizoziitikia  hivi  punde  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu?”  maswahaba  waliuliza. 

“Ni  salamu  za  ndugu  yenu  Hubayb”,  alisema  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwejuuyake. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Baada  ya  hapo  wale  washirikina  wakawatesa  wote  wawili  kwa  ukatili 
mpaka  wakafa.  Maneno  ya  mwisho  ya  Hubayb  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  ni  muhimu  sana: 

“Haijalishi  kufa  kwa  namna  hii  au  ile,  cha  muhimu  ni  kufa  hali  ya  kuwa 
ni  muislamu!”‘^ 

Hayo  ndiyo  mapenzi  na  ujasiri  wa  maswahaba!  Walikuwa  hawana 
uwoga  mbele  ya  tukio  lenye  kutisha  kiasi  cha  kuweza  kuwaingiza  katika 
hofu  kubwa.  Walichokuwa  wakijali  zaidi  ni  kuvuta  umakini  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Na  mwisho  wake  salamu 
zao  zilizotokana  na  nyoyo  zao  safi  zilifikishwa  mahala  husika  huku  zikisin- 
dikizwa  na  Mola  Mwenyewe.  Ufuatao  ni  mfano  mwingine  wenye  kuweka 
wazi  mapenzi  na  shauku  ya  maswahaba  juu  ya  Mjumbe  Mtukufu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake. 

Siku  moja  Abdullah  ibn  Zayd  al-Ansari  alikuja  kwa  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  na  kutoa  masikitiko  yake: 

“Ninakupenda  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  kuliko  kitu  chochote 
kile  nilichonacho,  watoto  wangu,  familia  yangu  na  hata  mimi  mwenyewe. 
Kama  nisingelikuwa  nimepata  bahati  ya  kukuona  ningelitamani  kufa!” 
Kisha  akaanza  kutokwa  na  machozi. 

“Kwa  nini  unaliaf”,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake  -  aliuliza. 

Zayd  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alijibu,  “Ninalia 
kwa  sababu  ninafikiria  kuwa  na  wewe  siku  moja  utaiaga  dunia  na  kuun- 
gana  na  Mitume  wengine  katika  madaraja  ya  juu,  wakati  mimi  hata  kama 
ningelitakiwa  kuingia  peponi  ningelikuwa  katika  madaraja  ya  chini  na  hivyo 
kutoweza  kukuona  tena!” 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye 
alikuwa  bahari  ya  huruma  aliamua  kubakia  kimya  kwa  muda.  Baada  ya 
muda  mfupi  ufunuo  ufuatao  ukashuka: 


“Na  wenye  kumt’ii  Mwenyezi  Mungu  na  Mtume,  hao  wa  pamoja 
na  wale  alio  waneemesha  Mwenyezi  Mungu  miongoni  mwa  Manabii,  na 
Masiddiqi,  na  Mashahidi,  na  Watu  wema.  Na  uzuri  ulioje  kuwa  pamoja  na 
watu  hao!  ”  (an-Nisa,  69). 


19  Rejea  Bukhari,  Maghazi,  10;  Waqidi,  Maghazi,  uk.  280-281. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Baada  ya  miaka  kadhaa  wakati  Abdullah  ibn  Zayd  al-Ansari  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  anashughulikia  bustani  yake 
alijiwa  na  mwanae  ambaye  alikuwa  akikimbia  kiasi  kwamba  akawa  anapu- 
mua  kwa  shida,  mwanae  huyo  alimpa  taarifa  za  kusikitisha  za  kifo  cha 
MtumeMtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kutokana  na  mshutuko 
alioupata  Zayd  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  akaomba  dua 
ifuatayo: 


“Ewe  Mola  wangu...niondolee  uoni  wangu  sasa  hivi  ili  kuanzia  sasa  hivi 
nisiweze  kumuona  mtu  yeyote  yule  kinyume  na  kipenzi  changu  cha  pekee, 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake” 


Dua  yake  ilijibiwa  mara  moja.  Kuanzia  pale  akawa  amepoteza  uoni 
wake.^° 


Upendo  na  huba  ni  kama  waya  wa  umeme  uliounganisha  nyoyo  mbili. 
Kamwe  wapenzi  hawaondoi  fikra  za  wapendwa  wao  ndani  ya  nyoyo  zao 
na  hawaweki  kumbukumbu  zao  mbali  na  ndimi  zao.  Kabla  mauti  haya- 
jawaflka  huishi  kwa  amani  ndani  ya  nyoyo  zao  inayotokana  na  kiwango 
cha  kujitolea  muhanga  walichokionyesha  mbele  ya  vipenzi  vyao,  pamoja 
na  kuridhika  kuwa  wametumia  mali  zao  na  uhai  wao  katika  njia  ambayo 
inaridhiwa  na  kipenzi  chao.  Aya  inasema:  “Na  shikeni  Sala,  na  toeni  Zaka, 
na  mfiini  Mtume,  ili  mpate  kurehemewa”  (an-Nur,  56). 

Ni  jambo  la  muhimu  kushikamana  na  kipenzi  chetu  Mtume  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  kila  kipengele  cha  maisha  yetu,  kwani 
Mtume  ndiye  mfano  wa  kuigwa  kwetu.Pia  hatuna  budi  kushikamana  na 
kanuni  isemayo,  “Mpenzi  hupenda  kila  kitu  ambacho  anakipenda  kip- 
enzi  chake”.  Kumpenda  na  kushikamana  na  mafundisho  yake  ndio  uti  wa 
mgongo  wa  mapenzi  matakatifu. 

Kinachofuata  mara  baada  ya  maneno  auI  Nj,  N  (hapana  mola 
apasae  kuabudiwa  kwa  haki  isipokuwa  Mwenyezi  Mungu)  katika  maneno 
ya  Tawhid,  yani  katika  kukiri  imani,  ni  <i»l  Jy-j  (Muhammad  ni 

Mjumbe  wake).  Kila  neon  la  tawhid,  Idla  salawat  ni  sababu  ya  kuelekea 
kwenye  kupata  upendo  na  ukaribu  na  Mwenyezi  Mungu.  Uwekezaji  huu 
ndio  sababu  ya  kupata  furaha  kubwa  hapa  duniani  na  kesho  akhera,  furaha 
ambayo  inafungua  mlango  wa  kuelekea  kwenye  himaya  zote  za  kiroho. 

20  Rejea  Qurtubi,al-Jamili-Ahkami’l-Quran,  Toleo  la  271. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Ulimwengu  unabainisha  wazi  mapenzi  matakatifu.  Kiini  cha  ubainifu  huu 
ni  nuru  ya  Muhammad  ambaye  mapenzi  yake  ndiyo  njia  pekee  ya  kuelekea 
kwa  Mola. 

Utukufu  wa  ibada,  uzuri  wa  tabia,  adabu  inayoongoza  maadili,  ulaini 
wa  moyo,  uzuri  wa  muonekano,  raha  ya  lugha,  rehema  zinazopenya  ndani 
ya  hisia,  uzuri  wa  mtazamo,  na  kwa  kifupi  ni  kwamba  uzuri  wote  umeto- 
kana  na  cheche  za  upendo  wa  nuru  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  iliyoangaziwa  kwenye  nyoyo. 

Mawlana  Rumi  anasema:  “Njoo  ewe  moyo,  njoo  kwenye  sherehe 
ambayo  ni  makutano  na  Muhammad...kwani  nuru  unayoiona  hapa  duni- 
ani  si  nyingine  bali  ni  mng’ao  utakao  kwenye  uso  wa  kiumbe  huyo  mtu- 
kufu” 


Kurudia  rudia  salawat-u  sharifa  wakati  wote  na  sehemu  yoyote  hasa 
alfajir  ni  jambo  lenye  umuhimu  mkubwa,  kwani  linapelekea  msukumo 
mtakatifu  kubakia  katika  moyo  wako,  kuleta  mshikamano  na  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  hivyo  kupata  ukaribu  na 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Watu  wema  waliohuishwa  na  uhalisia  wa  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  wametaja  faida  za  kumswalia  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  hivyo  kuwa  karibu  na  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu,  kama  ifuatavyo: 

1 .  Mtu  atakuwa  ameitikia  amri  ya  Mola  na  wakati  huo  huo  atakuwa 
amesalimia  kwa  salawat  ya  malaika.  Aya  inasema:  “Hakika  Mwenyezi 
Mungu  na  Malaika  wake  wanamsalia  Nabii.  Enyi  mlio  amini!  Msalieni  na 
mumsalimu  kwa  salamu”  (al-Ahzab,  56) 


Hatuna  budi  kusema  kwamba  kuna  tofauti  katika  maana  kati  ya  sala- 
wat  ya  Mwenyezi  Mungu  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  na  salawat  ya  malaika,  na  vile  vile  yetu.  Salawat  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  ni  kwa  Yeye  kumpa  rehema  Mjumbe  wake  na  kumpandisha 
daraja.  Salawat  ya  malaika  ni  ya  kumuombea  msamaha.  Salawat  yetu,  yani 
salawat  yetu  ummah  wake  ni  kwa  ajili  ya  kumuombea  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

2.  Ni  sababu  ya  kusamehewa  madhambi. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ameapa: 
“Yeyote  atakayeniswalia  mara  moja,  Mwenyezi  Mungu  atamrehemu  mara 
kumi,  atamfutia  madhambi  kumi  na  atampandisha  daraja  kumi”  (Nasai, 
Sahw,  55) 


3.  Ni  sababu  ya  kuwa  karibu  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  siku  ya  kiama. 

“Watakaokuwa  karibu  na  mimi  siku  ya  kiama  ni  wale  wanaoniswalia 
mara  nyingi  zaidi”,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  amesema.  (Tirmidhi,  Witr,  21) 


4.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  yeye  bin- 
afsi  anamjibu  yule  aliyemtumia  salawat.  Amesema: 

“Mwenyezi  Mungu  hunirudishia  roho  yangu  kwa  ajili  ya  kujibu  sal- 
amu  za  wale  walioniswalia”  (Abu  Dawud,  Manasiq,  96) 

5.  Jina  la  kila  aliyemswalia  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  hupelekwa  kwake. 

“Mwenyezi  Mungu  ana  malaika  ambao  wanazunguka  katika  ardhi  na 
kuniletea  salamu  pale  pale  zinapotolewa”  (Nasai,  Sahw,  55) 

6.  Kwa  kuwa  mtu  ambaye  anamswalia  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  anakuwa  ameweka  mbele  mapenzi  yake  juu  ya  Mtume  juu  ya 
mtu  mwingine  yeyote,  hili  linampelekea  kupiga  hatua  kubwa  katika  kuji- 
pamba  na  mwenendo  wake  na  kuachana  na  maovu. 

7.  Si  tu  mapenzi  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  juu  ya  mtu  huyu  yanaongezeka,  bali  mapenzi  ya  mtu  huyu  juu  ya 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  yanahifadhiwa 
na  kuendelea  kuongezeka. 

8.  Licha  ya  baraka  zisizo  na  kifani  ambazo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
ametujaalia  kwa  kupitia  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  na  kutokuwepo  uwezekano  kuzilipa,  lakini  kwa  kupitia  salawat- 
u  sharifa  angalau  tutakuwa  tumeonyesha  kujali  na  kupiga  hatua  katika 
kushukuru. 


9.Hiyo  ni  sababu  ya  kuwasili  kwetu  rehema  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu.  Kipenzi  wetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Yeyote  atakayeniswalia  mara  moja  Mwenyezi  Mungu  atamhurumia 
mara  kumi  zaidi  ya  kiwango  hicho”  (Muslim,  Salat,  70). 

10. Hiyo  ni  sabahu  ya  kukusanya  tena  krle  kilichosahaulika. 

11. Hiyo  ni  sababu  ya  kukubaliwa  dua  zetu. 

Siku  moja  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alimuona  mtu  mmoja  ambaye  baada  ya  kumaliza  swala  alianza  kuom- 
ba  dua  bila  ya  kumshukuru  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kumswalia 
Mjumbe  wake. 

“Yule  mtu  alikuwa  na  haraka  sana”,  alisema  kabla  ya  kumuita  mtu 
aliyekuwa  karibu  yake  na  kumwambia,  “Pindi  yeyote  miongoni  mwenu 
atakapotaka  kuomba  dua  na  aanze  kwa  kumshukuru  na  kumtukuza  Mwe- 
nyezi  Mungu  na  kisha  aendelee  kwa  kuniswalia  mimi.  Kisha  anaweza 
kuomba  kwa  namna  yoyote  atakayo.”  (Tirmidhi,  Daawat,  64) 

Na  katika  hadith  nyingine:  “Dua  haifiki  mahala  pake  mpaka  muom- 
baji  atume  salawat  kwa  Mtume”  (Munziri,  at-Targhib  wa’t-Tarhib,  III,  165) 

12.  Kunamlinda  mtu  dhidi  ya  kulaumiwa  siku  ya  kiama. 

“Na  isongwe  kwenye  vumbi  pua  ya  yule  asiyenitumia  salawat  licha  ya 
mimi  kutajwa  mbele  yake”  (Tirmidhi,  Daawat,  100) 

13.  Mwenyezi  Mungu  atamtosheleza  katika  mambo  yake  yote  mtu 
mwenye  kawaida  ya  kumswalia  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake, 
na  ataitawanya  huzuni  yake  hapa  duniani  na  kesho  akhera. 

Ubay  ibn  Qab  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia 
yafuatayo: 

‘Ninakutumia  salawat’u-sharifah  nyingi  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu.  Nifanye  hivyo  kwa  kiasi  gani?’  siku  moja  niliuliza. 

‘Kwa  kadiri  utakavyo’  alijibu. 

‘Je  itakuwa  sawa  nikitumia  robo  ya  dua  yangu  kwa  ajili  hiyo?’  niliuliza 

tena. 


‘Tumia  muda  mwingi  kadiri  uwezavyo’,  alishauri.  ‘Lakini  ingelikuwa 
bora  kama  ungelitumia  muda  mwingi  zaidi’ 

‘Basi  nitatenga  nusu  yake’,  nilisema. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


‘Kama  utakavyo...lakini  ingelikuwa  bora  kama  ungelitenga  muda 
mwingi  zaidi  ya  huo’,  alisema. 

‘Vipi  kama  nitatenga  robo  tatuya  huo  mudaV 

‘Kama  utakavyo...lakini  ingelikuwa  bora  kama  ungelitenga  muda 
mwingi  zaidi  ya  huo’. 

‘Basi  itakuwaje  kama  nitatumia  muda  wote  wa  dua  kwa  ajili  ya  kutuma 
salawat’us-sharifah?’  kisha  niliuliza. 

‘Kama  utafanya  hivyo  basi  Mwenyezi  Mungu  atakuondoshea  matatizo 
yako  yote  na  kukusamehe  madhambi  yako  yote’,  alisema  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake.  {Tirmidhi,  Qiyamat,  23/2457) 

Salawat-u  Sharifa  humuwezesha  mtu  kukutana  na  utukufu  wa  Mtume 
aliyeharikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kupata  fursa  ya  kuan- 
gaziwa  na  nuru  yake.  Kwa  upande  mwingine  malipo  ya  kila  salawat  hulin- 
gana  na  usafi  wa  moyo  wa  mtu  na  mapenzi  yake  kwa  Mtume  aliyeharikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Ewe  Mtume,  Ewe  Mjumbe...salawat  na  salam  tele  zikufikie  ! 

Dahilak  ya  Rasulallah...F^ 

h.  Kutafakari  juu  ya  mauti 

Kwenye  dunia  hakuna  nafasi  wala  nyakati  ya  kuweza 
kukusaidia  kukikwepa  kifo,  wala  hakuna  fursa  ya 
kuweza  kutoka  kaburini,  wala  hakuna  sehemu  salama 
ya  kukuwezesha  kukimbia  adha  ya  siku  ya  kiama... 


Katika  maisha  mwanadamu  hujikuta  akitetemeka  kati  ya  pande  mhili 
zinazotazamana,  nazo  ni  furaha  ya  maisha  na  hofu  ya  kifo.  Bila  ya  kutam- 
bua  maana  halisi  ya  uhai  na  mauti  itakuwa  ngumu  kuelewa  siri  na  hekima 
ya  uumbaji  na  mwenendo  halisi  wa  mwanadamu.  Mauti  ambayo  hayakwe- 
peki  na  ambayo  yatamkabili  kila  mwenye  kuishi  hapa  duniani  ni  fumbo 
lisilokwepeka  ambalo  viumbe  vyote  wenye  uwezo  wa  uelewa  hawana  budi 
kulitatua. 


21.  “Ninahitaji  uombezi  na  humma  yako  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu!” 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mwenyezi  Mungu  anasema  yafuatayo  katika  aya  ya  pili  ya  surat  al- 
mulk: 


“Ambaye  ameumba  mauti  na  uhai  ili  kukujaribuni  ni  nani  miongoni 
mwenu  mwenye  vitendo  vizuri  zaidi.  Na  Yeye  ni  Mwenye  nguvu  na  Mwe- 
nye  msamaha” 

Vile  vile  katika  aya  ya  thelathini  na  tano  katika  surat  al  -  Anbiya  Mwe- 
nyezi  Mungu  anasema:  “Kila  nafsi  itaonja  mauti;  na  tunakujaribuni  kwa 
mtihani  wa  shari  na  kheri.  Na  kwetu  Sisi  mtarejeshwa” 

Kama  dunia  ni  shule  takatifu  kwa  ajili  ya  kujaribu  imani  za  watu, 
basi  mauti  ni  kanuni  ya  msingi  ya  kupitiwa  na  kfla  mtu.  Kwa  sababu  hii 
Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema:  “Kufa  ili 
ufufuliwe!” 


Uhuishwaji  wa  moyo  utawezekana  pale  tu  mtu  atakapoachana  na 
matamanio  ya  nafsi.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  anasema:  “Mara  kwa  mara  kumbukeni  mauti  ambayo  yanaharibu 
raha  zote  tokea  kwenye  mizizi  yake”  (Tirmidhi,  Qiyamah,  26).  Kutafakari 
juu  ya  mauti  kunamaanisha  kutafakari  juu  ya  mauti  kabla  hakijakukuta  na 
hivyo  kujiandaa  kukutana  na  Mola  wako  kwa  kuachana  na  matamanio  yote 
ya  nafsi.  Huku  ni  kutafakari  na  kutambua  kunakohitajika  katika  imani. 
Tamaa  za  kidunia  zenye  kupita,  matumaini  yenye  kupita  na  starehe,  vitu 
ambavyo  mwanadamu  hawezi  kutosheka  navyo  ni  kama  majani  yanay- 
odondoka  chini  ndani  ya  sekunde  wakati  wa  majira  ya  kupukutika  kwa 
majani. 


Makaburi  ni  marejeo  ya  wazazi  waliotumia  muda  wao  duniani,  pia 
ni  marejeo  ya  watoto,  marafiki,  ndugu  na  vipenzi.  Kaburi  ni  kituo  cha 
mwisho  cha  mikondo  ya  barabara  zote  za  maisha,  ikiwa  maisha  hayo 
yalikuwa  katika  nyasi  au  ndani  ya  kasri.  Hakuna  kipimo  cha  nyakati  wala 
nafasi  cha  kukuwezesha  kukikwepa  kifo.  Qur’an  inalifafanua  hili  kama 
ifuatavyo:  “Sema:  Hayo  mauti  mnayo  yakimbia,  bila  ya  shaka  yatakuku- 
teni.  Kisha  mtarudishwa  kwa  Mwenye  kuyajua  yaliyo  fichikana  na  yanayo 
onekana.  Hapo  atakwambieni  mliyo  kuwa  mkiyatenda”  (al-  Jumaa,  8). 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kwa  maana  hii  desturi  ya  kuweka  makaburi  ndani  ya  miji  pembezoni 
mwa  barabara  au  ndani  ya  viwanja  vya  misikiti  ni  ili  kuhuisha  utafakariji 
juu  ya  mauti  na  hivyo  kuweza  kuyaongoza  vizuri  mambo  ya  kidunia.  Huku 
bkiwa  bmegubikwa  na  kimya  cha  mauti  jiwe  la  kaburi  lenyewe  ni  mhutubu 
mzuri  kutokana  na  kuwepo  kwake  pale.  Uzito  wa  mauti  ni  mkubwa  mno 
kiasi  cha  kushindwa  kuvumiliwa  na  maneno  yetu  dhaifu,  pia  ni  tukio  lenye 
kutisha,  tukio  ambalo  nguvu  na  tawala  zote  hunyenyekea  mbele  yake. 

Dunia  ni  ndoto  ya  mchana  yenye  kulaghai,  Akhera  ni  uhalisia  usio- 
hitaji  kifo.  Mara  nyingi  mwanadamu  ni  mtumwa  wa  ulaghai  unaoakisiwa 
kutoka  kwenye  kioo  cha  maisha  ndani  ya  maelfu  ya  taswira  zenye  kuvu- 
tia.  Basi  maisha  ni  nini?,  maisha  ambayo  yanatandaza  mtandao  wake  wa 
uongo  na  kutotii  si  chochote  bali  ni  mahala  pa  ulaghai. 

Je  mwanadamu  hajifunzi  kutokana  na  ukweli  kwamba  kinu  cha  muda 
bila  huruma  kinaponda  ujana  na  uchangamfu  wa  viumbe  wote  wenye 
kufa?Ukubwa  ulioje  wa  ulaghai  ambao  unaongoza  bila  uhalisia  maisha 
ambayo  yako  mbali  na  uhalisia  wa  akhera  huku  yakivutiwa  na  mapambo 
ya  dunia  yenye  kupotosha,  na  huku  yamepambwa  na  utoto  wa  kucheza  na 
midoli!  Kucheza  utotoni,  tamaa  ujanani,  kutokuwa  makini  wakati  wa  utu 
uzima  na  tamaa,  kujuta  kwa  masikitiko  makubwa  baada  ya  umri  kukutupa 
mkono,  yote  haya  ni  mambo  yatokanayo  na  maisha  ya  kutojali  mambo. 

Kifo  ni  siku  ya  kiama  ya  mtu  binafsi.  Hatuna  budi  kuamka  kabla  siku 
yetu  ya  kiama  haijafika  ili  tusije  tukajuta.  Kuhusiana  na  kila  mtu  kukutana 
na  malaika  wa  mauti  sehemu  yoyote  na  wakati  usiojulikana  ni  jambo 
lisilokwepeka.  Hakuna  sehemu  ya  kuweza  kukikimbia  kifo.  Bila  kupo- 
teza  muda  mfupi  tulionao  Jdla  mtu  hana  budi  “kukimbilia  kwa  Mwenyezi 
Mungu...”  (ad-Dhariyat,  50)  na  kutambua  kuwa  kilichobaki  pekee  cha 
kukimbilia  ni  rehema  za  Mwenyezi  Mungu. 

Msukumo  mkubwa  wa  kutafakari  juu  ya  mauti  upo  katika  kimya  cha 
kudumu  cha  midomo  ya  maiti.  Kinachoweza  kuonyeshwa  na  dunia  kuto- 
kana  na  tahadhari  kubwa  ya  kifo  ni  machozi  na  vilio. 


Ni  jambo  la  kushangaza  kumuona  mwanadamu  anajidanganya  kwenye 
dunia  ambayo  hubakia  kwa  muda  mfupi  kama  mgeni.  Licha  ya  kushuhudia 
vifo  kila  siku  lakini  anajiona  yeye  yuko  mbali  na  kifo.  Anajidanganya  kwa 
kuona  kuwa  yeye  ni  mmiliki  wa  vile  alivyonavyo,  vitu  ambavyo  ataweza 
kuvipoteza  wakati  wowote.  Lakini  mwanadamu  amepangiwa  kufa  mapema 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


tu  roho  yake  inapovishwa  nyama  na  kutangulia  kwenye  mlango  wa  maisha 
hapa  duniani.  Ingawa  mlango  huu  humuingiza  kwenye  harahara  ya  mafun- 
zo  kwa  ajili  ya  kuongoka  lakini  mara  nyingi  mwanadamu  huyu  halitamhui 
hili.  Kisha  siku  amhayo  roho  yake  inatolewa  kwenye  mwili  wake  inafika 
na  kisha  anaagwa  kuelekea  kwenye  kahuri,  kahuri  amhalo  ndio  mlango  wa 
kuelekea  akhera,  safari  amhayo  haina  kurudi  nyuma. 

Kila  muda  unapopita  ndipo  tunavyosogezwa  karihu  zaidi  na  ukweli 
huu,  kama  amhavyo  tunafahamishwa  katika  aya  ifuatayo:  “Na  tunaye  mze- 
esha  tunamrudisha  nyuma  katika  umho.  Basi  je!  hawazingatii?”  (Yasin,  68). 

Aya  hii  inamuusia  mwanadamu  katika  namna  nzuri  yenye  kufikirika. 
Sifa  maarufu  ya  dunia  ni  kwamha  dunia  haina  uungwana.  Huchukua 
kwa  haraka  kfle  inachokitoa.  Siku  moja  humuinua  mtu  ili  siku  inayofuata 
imtupe  shimoni.  Ni  kama  kivuli  amhacho  mara  kwa  mara  kinapotaka 
kuguswa  kinakimhia.  Lakini  kadiri  unavyokikimhia  ndivyo  kinavyoku- 
fuata.  Huku  mtu  akiwa  na  matumaini  kwamha  siku  moja  atakipata  kile 
anachokitafuta  mara  anakatishwa  na  mwito  wa  mauti.  Kuipenda  dunia 
kunakuwa  kama  mchawi  mwenye  guhu,  mchawi  amhaye  anampiga  mtu 
makofi  ya  uso,  mtu  amhaye  usumhufu  juu  yake  na  malalamiko  hayaishi. 
Huwasaliti  upesi  wale  walioikumhatia. 

Hakuna  hudi  kutamhua  kuwa  kwenye  dunia  hakuna  nafasi  wala 
nyakati  ya  kuweza  kukusaidia  kukikwepa  kifo,  wala  hakuna  fursa  ya  kuwe- 
za  kutoka  kahurini,  wala  hakuna  sehemu  salama  ya  kukuwezesha  kukimhia 
adha  ya  siku  ya  kiama.  “Ni  muislamu  yupi  mwenye  akili  kuliko  wote?”  siku 
moja  swahaba  mmoja  alimuuliza  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake.  “Ni  yule  anayeyakumbuka  mauti  mara  kwa  mara  na  kujian- 
daa  vilivyo  kwa  ajili  ya  akhera.  Hao  ndio  wenye  akfli  kisawa  sawa”,  alijibu. 
(Ibn  Majah,  Zuhd,  31). 

Kipenzi  wetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema 
tena,  “Kumbukeni  mauti  na  namna  ambavyo  nyama  na  mifupa  vinaoza 
baada  ya  kifo.  Yeyote  anayeitamani  akhera  basi  na  ajitenge  na  mng’ao  wa 
maisha  katika  ardhi”  (Tirmidhi,  Qiyamah,  24).  “Mauti  yanatosha  kuwa 
mawaidha”,  anasema  Fudayl  ibn  lyad. 


Swahaba  mmoja  alikuwa  amefariki.  Wengine  walimsifu  na  kukum- 
bushia  amali  zake  nyingi  alizokuwa  akizitenda  wakati  wa  uhai  wake. 
Wakati  ule  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kuwa  akiwasikiliza  huku  amekaa  kimya.  Walipomaliza  kuongea  aliwauliza: 
“Je  mtu  mnayemzungumzia  alikuwa  akikumbuka  mauti?” 

“Hapana”  walijibu. 

“Kama  ni  hivyo,  je  alijitahidi  kuachana  na  mambo  yasiyokuwa  ya 
lazima  na  tamaa  zilizokithiri  zilizotokana  na  nafsi  yake?” 


Kwa  mara  nyingine  tena  maswahaba  walitoa  jibu  hasi.  Kisha  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akasema: 

“Basi  inaonekana  rafiki  yenu  hakuwa  kama  ambavyo  nyinyi  mnamd- 
hania”  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  X,  308-9) 


Abdullah  ibn  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ana- 
simulia  namna  ambavyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alivyomshika  mkono  na  kumshauri:  “Ishi  hapa  duniani  kama 
mgeni  au  mpita  njia!  Jihesabu  u  miongoni  mwa  maiti  ambao  ni  wakazi  wa 
makaburini” 


Mwanachuoni  mkubwa  katika  kipindi  cha  Tabiun,  Mujahid  ibn  Jabr 
r.alayh  anasema,  “Pindi  Ibn  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  aipomaiza  kusimuia  hii  hadith  ainishauri  kama  ifuatavyo: 

‘Ewe  Mujahid,  usifikirie  usiku  pindi  inapofrka  asubuhi!  Na  usifrkirie 
asubuhi  pindi  usiku  unapofika!  Itumie  vizuri  afya  yako  kaba  ya  kuumwa  na 
utumie  uhai  vizuri  uhai  kaba  ya  mauti!  Kwani  wewe  mja  hufahamu  utaku- 
wa  katika  hai  gani  (hai  au  maiti)  siku  inayofuata!”  (Tirmidhi,  Zuhd,  25). 

Anas  ibn  Malik  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea: 
“Kia  siku  ardhi  inamtahadharisha  mwanadamu  juu  ya  mambo  kumi: 


1. 

2. 

3. 

4. 

®  5. 


Mwana  wa  Adam! 

Unatembea  juu  yangu  lakini  marejeo  yako  ni  kwangu. 

Unatenda  madhambi  mbalimbali  juu  yangu  lakini  utakuja  kuadhibiwa 
ndani  yangu. 

Unacheka  na  kufurahia  juu  yangu  lakini  utakuja  kulia  ndani  yangu. 
Unapata  raha  juu  yangu  lakini  utakuja  kuhuzunika  ndani  yangu. 
Unahifadhi  mali  zako  ndani  yangu  lakini  utakuja  kujuta  ndani  yangu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


6.  Unakula  haramu  juu  yangu  lakini  na  wewe  utaliwa  na  funza  ndani 
yangu. 

7.  Unafanya  kiburi  juu  yangu  lakini  utakuja  kuwa  chini  na  kudhalilika 
ndani  yangu. 

8.  Unatembea  juu  yangu  kwa  furaha  lakini  utakuja  kuzama  kwenye 
dimbwi  la  huzuni  ndani  yangu. 

9.  Unatembea  chini  ya  mwangaza  wa  juu  juu  yangu  lakini  utakuja  kuach- 
wa  kwenye  kiza  ndani  yangu. 

10.  Unatembea  pamoja  na  makundi  ya  watu  juu  yangu  lakini  utakuja 
kuingia  ndani  yangu  peke  yako.(ibn  Hajar  al-Asqalani,  Munabbihat,  37). 

Katika  kumzungumzia  Quss  ibn  Saida  ambaye  alikuwa  mtu  mwenye 
hekima  na  lugha  ya  kushawishi,  siku  moja  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alisema:  “Siku  moja  tulipokuwa  katika  soko  la 
Uqaz  nilimsikia  Quss  ibn  Saida  akiwahutubia  watu  huku  akiwa  juu  ya 
ngamia,  alisema  yafuatayo: 

‘Enyi  watu!  Njooni,  msikilize,  mjifunze  na  kupata  somo!  Yeyote  anayei- 
shi  atakufa,  yeyote  anayekufa  hutoweka  na  chochote  kilichopangwa  kutokea 
hutokea.  Mvua  hunyesha,  majani  huota  na  watoto  huzaliwa  kuchukua 
nafasi  ya  wazazi  wao.  Kisha  wote  huondoka.  Kutokea  kwa  mambo  hakuishi; 
yote  yanafuatana.  Anga  zimejaa  habari,  ardhi  imejawa  na  masomo  ambayo 
hayana  budi  kuzingatiwa.  Ardhi  ni  godoro  lililotandikwa  na  anga  ni  dari 
tukufu.  Nyota  na  bahari  zitafikia  mwisho.  Yeyote  anayekuja  habaki  na 
yeyote  anayeondoka  harudi.  Nani  ajuaye?  Je  ni  kwa  sababu  wameridhika  na 
huko  walipo  ndio  maana  wanabakia  huko  auje  ni  kwa  sababu  wamezuiwa 
na  kupewa  usingizi? 

Enyi  watu  wa  lyad!  Wako  wapi  baba  zenu  na  mababu  zenu?  Wako  wapi 
watu  wa  Ad  na  Thamud  ambao  walijenga  majengo  makubwa  kwa  mawe? 
Wako  wapi  Namrut  na  Firauni  ambaye  licha  ya  kuwa  na  utajiri  mkubwa 
wa  mali  lakini  alifikia  kuwauliza  watu  wake,je  mimi  siye  mola  wenu  mkuu? 


Ardhi  iliishia  kuwatwanga  wote  ndani  ya  kinu  chake.  Hata  mifupa  yao 
imeoza  na  kutawanyika.  Makazi  yao  yamekuwa  magofu  na  kukaliwa  na 
mbwa.  Kamwe  msije  mkawa  wenye  kupuuzia  mambo  kama  wao!  Msifuate 
njia  yao!  Kila  kitu  kitatoweka  isipokuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  pekee. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kuna  njia  nyingi  za  kukuwezesheni  kuingia  kwenye  mto  wa  mauti, 
lakini  hakuna  njia  ya  kutokea”^^ 

Mauti  ambayo  ndiyo  pazia  la  mwisho  la  igizo  la  maisha  ni  kama 
kioo  ambacho  kitabainisha  mwisho  wa  kila  mtu.  Mtu  atakayeishi  chini 
ya  udhibiti  wa  nafsi  yake  na  kuifanya  dunia  kuwa  lengo  lake  kuu,  kwake 
kaburi  litakuwa  kama  njia  ya  mzingo  yenye  giza.  Hata  kuyakumbuka 
mauti  kwake  kutakuwa  ni  maumivu  makali  yasiyolinganishwa  na  kitu 
chochote  kile.  Hata  hivyo  kama  mtu  ataweza  kukiruka  kikwazo  cha  nafsi 
na  akaweza  kufikia  tabia  za  malaika  kwa  kutafakari  juu  ya  mauti,  uwezo 
uliojificha  ndani  yake,  kwake  mauti  yatakuwa  ni  njia  ya  lazima  ya  kumu- 
wezesha  kukutana  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Na  kifo  ambacho  kwa 
kawaida  husababisha  kutetemeka  kwa  baridi  kwenye  mili  ya  wanadamu 
wa  kawaida,  kwa  mtu  wa  aina  hii  hugeuka  na  kuwa  furaha  ya  kukutana 
na  kipenzi  chake.  Sufi  Mkubwa  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 
kase  siri  yake  -  katika  maneno  yake  anasema  kuwa  kifo  cha  namna  hii  ni 
shab-i  arus,  yani  usiku  wa  harusi.  Hii  ni  njia  ambayo  inapendezesha  hata 
kitu  chenye  kumtisha  mwanadamu,  yani  mauti.  Ili  kuyapendezesha  mauti 
ni  muhimu  kufikia  kwenye  ukamilifu  wa  kiimani  kwa  kupitia  toba,  ucha- 
mungu,  kumuamini  Mola,  kutosheka,  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu  na 
subira. 


Katika  ushawishi  juu  ya  kuutakasa  moyo  kutafakari  juu  ya  mauti  ni 
jambo  bora  kabisa.  Katika  suala  hili  Rabi  ibn  Husayn  anasema:  “Ninahofia 
moyo  wangu  usije  ukachafuliwa  pindi  nitakapoacha  kukumbuka  mauti. 
Ningelikuwa  nimekaa  makaburini  mpaka  pumzi  yangu  ya  mwisho  kama 
ningelikuwa  na  uhakika  kwamba  kufanya  hivyo  nisingelienda  kinyume  na 
mafundisho  ya  waliotutangulia” 

Moyo  hutetemeka  kutokana  na  misukosuko  ya  roho  na  nafsi  mpaka 
kufa.  Mauti  ni  mwanzo  muhimu  katika  safari  ya  akhera.  Kabla  ya  kuianza 
safari  hii  kuuandaa  moyo  kwa  ajili  ya  mauti  kwa  kupitia  marifatullah,  kuu- 
patia  afya  ya  kiimani  na  utulivu  ambao  utaulinda  dhidi  ya  hofu  na  wasi- 
wasi  juu  ya  mauti,  vyote  hivi  ni  vitu  ambavyo  havipaswi  kupuuziwa.  Kama 
siri  ya  ‘kufa  kabla  ya  kifo’  itadhihirika  basi  mwanadamu  ataondokana  na 
kutawaliwa  na  nasfi  yake  na  badala  yake  atajawa  mapenzi  juu  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kwa  namna  inayostahili. 

22  Rejea  Bayhaqi,  Kitabu’z-Zuhd,  II,  264;  Ibn  Kathir,  al-Bidaya,  II,  234-241; 
Haythami,Majmauz-Zawaid,  IX,  418. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


i.  Kukaa  pamoja  na  watakatifu  na  watu  wema 


“Enyi  mlio  aminil  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na 
kuweni  pamoja  na  wakweli”  (at-Tawba,  119) 


Ili  kuulinda  moyo  dhidi  ya  masiwa  au  kitu  kingine  kinyume  na  Mola 
na  kuufanya  uweze  kupokea  mambo  mema  pekee  ni  jambo  bnalohitaji 
kuwa  pamoja  na  watakatifu  na  watu  wema,  watu  ambao  unaweza  kupata 
manufaa  ya  kiroho  kutoka  kwao.  Kinyume  na  viungo  vingine  vya  mwili 
ambavyo  hutii  moja  kwa  moja  matashi  ya  kimwili,  lakini  kwa  upande  wa 
moyo  sifa  hii  haipo,  bali  una  kawaida  ya  kufuata  ushawishi  wa  mazingira 
yanayomzunguka  mtu  husika. 

Moyo  huchukua  umbile,  rangi  na  wizani  wa  mazingira  yanayouzun- 
guka.  Lakini  huu  ni  mwanzo  wa  ushawishi  fulani  kukita  mizizi  na  kutulia 
ndani  ya  moyo.  Ushawishi  ambao  hufuata  baadae  na  kuuweka  moyo  chini 
ya  udhibiti  wake  unaweza  kuja  kuwa  hasi  au  chanya,  hili  linategemeana 
na  namna  ambavyo  ushawishi  wa  awali  ulivyokita  mizizi  yake  ndani  ya 
moyo.  Hivyo  moyo  utakuwa  kwenye  hatari  kubwa  kama  hautapambwa 
kwa  vishawishi  vizuri  na  kupata  upatanisho  unaostahiki.  Kutokana  na 
kuwepo  katika  hatari  ya  ushawishi  kutoka  nje  moyo  unaweza  kuyumbish- 
wa  na  vishawishi  hivyo  kiasi  kwamba  ukafikia  kuwa  na  mapenzi  juu  yake 
au  ukajiweka  mbali  navyo  kiasi  kwamba  ukawa  na  chuki  juu  yake.  Hivyo 
matumizi  mazuri  ya  mapenzi  na  chuki  ni  muhimu  katika  kumkuza  au 
kumdidimiza  mwanadamu  kiimani.  Kwa  hakika  kuyaweka  mapenzi  na 
chuki  katika  sehemu  zake  husika  kuna  mchango  mkubwa  katika  kumhui- 
sha  mtu  kiimani.  Kinyume  chake  kuwaonyesha  mapenzi  wale  wasiostahiki 
au  kuwachukia  wale  wasiostahiki  humpelekea  mtu  kuharibikiwa  kulingana 
na  kiwango  cha  mapenzi  au  chuki  alichonacho  juu  yao. 


Kwa  kuyazingatia  haya  utaona  kuwa  hitajio  na  umuhimu  wa  kuwa 
karibu  na  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  wema  kama  ambavyo  inahitajika  kwa 
ajili  ya  kummakinisha  mtu  kiimani  ni  jambo  la  msingi  mno.  Lakini  hapa 
napo  manufaa  ambayo  yataweza  kupatikana  yatalingana  na  kiwango  cha 
mapenzi  ulichonacho  juu  ya  watu  hao  wema.  Mahusiano  matupu  ambayo 
si  ya  kiroho  huwa  hayana  mwisho  mwema,  bali  yatapatikana  manufaa 
machache  tu.  Katika  kulifafanua  zaidi  hili  hebu  tuangalie  tukio  lifuatalo 
linalomuhusu  Bayazid  Bistami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake: 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Siku  moja  mmoja  wa  wanafunzi  wake  walimuuliza,  “]e  unaweza  kuni- 
tendea  wema  kwa  kunipatia  kipande  cha  koti  lako  la  hariri  ili  niweze  kuwa 
nalo  kwa  ajili  kupata  manufaa  ya  kiroho  (tabarruk)]” 

“Mwanangu”,  alijihu  Bayazid,  “Si  tu  kumiliki  kipande  cha  koti  langu, 
hali  hata  kama  ingelikuwa  ni  kuchuna  ngozi  ya  Bayazid  na  kuingia  ndani 
ya  mwili  wake  kusingelikuwa  na  manufaa  yoyote  kama  wewe  hauna  msi- 
mamo  sahihi!” 


Ulimwengu  mzima  unaonyesha  mwelekeo  kuelekea  kwenye  kuunga- 
na.  Hili  linatokana  na  ukweli  kwamha  asili  ya  wanadamu  ni  moja.  Mwele- 
keo  huu  kuelekea  kwenye  kuungana  na  kuwa  wamoja  na  kutafuta  ufanano 
ndani  yake  ni  sahihi  kwa  upande  wa  kimwili  na  kiroho.  Kwa  mfano  kama 
chupa  iliyojaa  kimiminika  chenye  harufu  kali  itamiminwa  katika  moja  ya 
kona  ya  chuma  basi  harufu  yake  itasambaa  tokea  upande  mmoja  mpaka 
mwingine  kwa  kupitia  chembechembe  za  hewa  mpaka  kufikia  chumba 
kizima  kuwa  na  harufu  moja.  Hii  ni  kanuni  ya  fizikia  ambayo  inakubali 
kwa  hali  nyingine  kama  vile  joto  na  baridi.  Lakini  ili  hii  kanuni  ya  ufanano 
iweze  kujidhihirisha  katika  maisha  ya  mwanadamu  kunahitajika  njia  ya 
kuwezesha  huu  muungano.  Na  njia  hiyo  ni  upendo.  Kimazungumzo  jambo 
hili  limekuwa  maarufu  kwa  kupitia  msemo  usemao,  “Kuna  njia  itokayo 
kwenye  moyo  mmoja  na  kuelekea  kwenye  mwingine”. 

Sifa  za  nguvu  na  nishati  zimekuwa  sababu  za  msukumo  kwa  walio 
dhaifu.  Shauku  ya  kuiga  ni  jambo  lililomo  katika  silka  ya  mwanadamu. 
Mtoto  huendesha  matendo  yake  na  tabia  zake  zote  kwa  kuiga.  Mwenendo 
huu  huendelea  kwa  namna  tofauti  tofauti  hata  baada  ya  utoto.  Hivyo 
kiwango  cha  umakinifu  walichonacho  watakatifu  na  watu  wema  pindi 
wanapotekeleza  ibada  zao,  mwenendo  wao  mtukufu  katika  maadili,  viwan- 
go  vyao  vya  imani,  huwa  vinaleta  hisia  za  kuiga  na  kujipamba  nazo  kwa 
wale  wanaowazunguka.  Ni  kwa  kupitia  si  kingine  bali  ari  hii  ya  kumuiga 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndio  maana 
maswahaba  karibia  wote  wakawa  na  historia  zenye  kuvutia  na  kuwapelekea 
kuwa  vilele  vya  wema. 


Tunafahamu  kutokana  na  uzoefu  kwamba  pindi  mwalimu  atakapoo- 
nysha  upendo  kwa  wanafunzi  basi  hata  somo  analolifundisha  litakuwa 
rahisi  na  lenye  kufurahiwa  na  wanafunzi.  Upendo  una  namna  fulani  ya 
maajabu  katika  kubadili  ugumu  kuwa  wepesi.  Sehemu  yenye  upendo 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


hupelekea  jukumu  lolote  lile  litekelezwe  kwa  wepesi  hata  kama  litakuwa 
zito  kiasi  gani.  Kwa  upande  mwingine  jukumu  lililotekelezwa  kwa  chuki 
huwa  zito  kuliko  lilivyo.  upendo  hufanya  rakaa  ishirini  za  swala  ya  tarawih 
kuwa  kama  upepo  mwanana  wakati  ukosefu  wa  upendo  hupelekea  rakaa 
nne  za  swala  ya  alfajir  kuwa  mzigo.  Katika  ibada  hizi  ubwege  na  uvivu  ni 
matokeo  ya  ukosefu  wa  upendo.  Pindi  yote  haya  yatakapozingatiwa  na 
mtu  akaruhusu  kutawaliwa  na  upendo  utakaotokana  na  kuwa  karibu  na 
watakatifu  na  watu  wema  basi  upendo  huwa  utakuwa  kama  fimbo  ya  maa- 
jabu  yenye  kugeuza  kilima  katika  njia  ya  kiroho  na  kuwa  njia  iliyonyooka. 

Jambo  lingine  ni  kwamba  ili  kuubakiza  moyo  kwenye  amani  mtu  hana 
budi  kujiweka  mbali  na  ujinga  na  ukaidi  (fasiq).  Licha  ya  yote  hayo  upepo 
wenye  kuvuma  kwa  kupitia  kwenye  mzoga  au  shimo  la  maji  machafu 
hubeba  harufu  yake  mbaya  na  kuisambaza  hivyo  kusumbua  upumuaji  na 
kuwasumbua  watu. 


Sheikh  Ubaydullah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
aliwapa  rafiki  zake  ushauri  ufuatao:  “Kuwa  karibu  na  watu  wasio  makini 
hudhoofisha  moyo  na  kuvuruga  utaratibu  wa  roho  na  moyo”. 

Siku  moja  Bayazid  Bistami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake 
-  alihisi  uvurugwaji  huu  na  ukosefu  wa  utulivu.  Kila  alichokuwa  anaki- 
fanya  alikuwa  hapati  suluhisho.  Akaamua  kuwageukia  wale  aliokuwa  nao 
na  kuwaambia,  “Angalieni  miongoni  mwetu  kama  mtamuona  mgeni”. 
Ingawa  waliangalia  lakini  hawakumuona  mgeni  yeyote.  Lakini  Bayazid 
hakuridhika.  “Angalieni  vizuri...hasa  walipo  watumishi”,  alisisitiza.  Waka- 
fanya  kama  walivyoagizwa.  Na  baada  ya  kuangalia  kwa  makini  walimpata 
mtumishi  ambaye  alitoka  kwa  mtu  asiyekuwa  makini,  kisha  wakamtoa  nje 
upesi.  Baada  ya  hapo  ndipo  Bayazid  akapata  utulivu  wa  akili. 

Vile  vile  siku  moja  Ubaydullah  Ahrar 

-  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alimuambia  yafuatayo  rafiki 
yake  aliyekuwa  amemtembelea,  “Unanukia  ugeni”,  kisha  baada  ya  kun- 
yamaza  kidogo  akaongezea,  “Inawezekana  umevaa  mavazi  ya  mtu  mgeni”. 
“Hilo  ni  kweli  kabisa”,  yule  mtu  alijibu  huku  akistaajabishwa  na  jambo  lile, 
alitoka  nje  upesi  na  kurejea  baada  ya  kubadili  yale  mavazi. 


Uwezo  wa  kuhamisha  tabia  mbaya  kwa  wengine  pia  unaweza  kuwepo 
katika  kuhamisha  tabia  njema.  Mfano  mzuri  juu  ya  hili  ni  suala  la  Yaqub 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

(a.s)  na  Yusuf  (a.s).  Baada  ya  kuona  taswira  yake  na  tabia  zake  kwa  Yusuf 
(a.s),  Yaqub  (a.s)  alitokea  kumpenda  sana  kuliko  watoto  wake  wengine. 
Ufanano  wake  na  Yusuf  (a.s)  ulikuwa  wa  kiwango  kikubwa  sana  kiasi 
kwamba  pindi  shati  la  Yusuf  (a.s)  lilipokuwa  linaletwa  kwake  kutoka 
Misri  aliweza  kuhisi  harufu  yake  licha  ya  kwamba  lilikuwa  mbali  mno 
tokea  Canaan.  Hakuna  mtu  mwingine  aliyeweza  kuhisi  siri  ya  harufu  ile 
hata  Judah  mwenyewe  ambaye  aliyekuwa  amelibeba  shati  Ihe.  Shati  lile 
lilipopanguswa  kwenye  macho  ya  Yaqub  (a.s)  ndipo  akaanza  kuona  tena. 
Na  huu  ndio  udhihirisho  wa  muungano  wa  kiroho  uliojipenyeza  kwenye 
hata  vitu  vinavyoonekana  kutokuwa  na  uhai.  Tukitafakari  namna  ambavyo 
hali  ya  kiroho  inaweza  kuingia  hata  kwa  maada  tutagundua  hitajio  lililopo 
katika  kuulinda  moyo  ambao  bila  shaka  ni  muhimu  kuliko  maada. 


Wakubwa  wa  kisufi  wanasema: 


“Hata  vitu  visivyo  na  uhai  hupata  mwangaza  juu  ya  matendo  na 
maadili  ya  watu.  Hivyo  kuna  tofauti  kubwa  katika  thamani  kati  ya  matendo 
ya  ibada  yaliyotekelezwa  katika  sehemu  ambayo  madhambi  ya  kila  namna 
yametapakaa  na  sehemu  ambayo  imekuwa  mahala  pa  matendo  mema.  Hii 
ndiyo  sababu  inayopelekea  swala  iliyoswaliwa  jirani  na  Al-  Kaaba  kuwa 
bora  zaidi  ya  swala  iliyoswaliwa  sehemu  nyingine”. 

Kinyume  kabisa  na  sehemu  kama  hizi  zenye  msukumo  mkubwa  wa 
kiroho  kuna  sehemu  nyingine  ambazo  zinaleta  ugumu  na  huzuni.  Maswa- 
haba  walipokuwa  wanarejea  kutoka  katika  vita  vigumu  vya  Tabuk  walifika 
kwenye  bonde  la  Hijr,  sehemu  ambayo  walikuwa  wakiishi  watu  wa  kabila 
la  Thamud.  Kisha  Mtume  aliyebarikiwa  (s.a.w)  akawaonya: 

“Hapa  ni  mahala  ambapo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  aliwaangamiza 
watu  wa  Thamud”,  alisema.  “Kwa  hiyo  msichote  maji  yoyote  sehemu  hii 
msije  mkafikiwa  na  mgao  wa  ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu”. 

“Tumeshajaza  chupa  zetu  za  maji  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu, 
isitoshe  tayari  tumeshaandaa  mikate  kwa  kutumia  maji  haya”,  maswahaba 
walisema. 


“Mwageni  hayo  maji  na  hiyo  mikate  muwalishe  ngamia”,  Mtume  ali- 
waamrisha.  (Bukhari,  Anbiya,  17) 

Hadith  hizi  ni  mifano  hai  juu  ya  namna  ambavyo  hali  ya  kiroho  ya 
eneo  husika  inavyosambaa  na  kuvigusa  hata  vitu  visivyo  na  uhai. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Ili  mtu  akuze  na  kustawisha  tabia  za  kiroho  za  moyo  hana  budi  kuji- 
tahidi  kupata  muongozo  wa  kiroho  na  nguvu  kutokana  na  mwenendo  wa 
watakatifu  na  watu  wema.  Namna  nzuri  ya  kuwezesha  kupata  tafakuri  hii 
ya  kiroho  ni  kwa  kupitia  sohbah,  yani  maongezi  ya  kiroho  au  hotuba.  Hili 
linathibitishwa  na  ushauri  wa  Luqman  (a.s)  kwa  mwanae: 

“Kuwa  karibu  na  watu  wenye  elimu  na  jitahidi  usijitenge  na  sohbah; 
kwani  Mwenyezi  Mungu  huhuisha  moyo  wenye  mwangaza  wa  hekima 
kama  anavyohuisha  ardhi  iliyokauka  kwa  mvua”  (Ahmed  ibn  Hanbal, 
Kitabu’z-Zuhd,  na:  551). 

Hadith  ifuatayo  inaonyesha  vizuri  zaidi  umuhimu  wa  sohbah  na  man- 
ufaa  yake  kwa  muumini:  “Pindi  kundi  la  watu  litakapokusanyika  katika 
nyumba  miongoni  mwa  nyumba  za  Mwenyezi  Mungu  kwa  ajili  ya  kusoma 
Kitabu  cha  Mwenyezi  Mungu  na  kujadiliana  kuhusu  kitabu  hicho  wao  kwa 
wao  basi  kwa  hakika  sakina  (utulivu  wa  kiroho)  itawafikia;  watagubikwa 
na  rehema  takatifu  na  kuzungukwa  na  malaika.  Na  Mwenyezi  Mungu  ata- 
wataja  mbele  ya  malaika  zake”  (Abu  Dawud,  Witr,  14;  Ibn  Maja,  Muqaddima,  17). 

Abu  Idris  al-Hawlani  anasimulia: 


“Nilikuwa  nimeingia  kwenye  msikiti  wa  Umayya  ndani  ya  Damascus. 
Ndani  yake  alikuwepo  kijana  mwema  mwenye  meno  kama  lulu.  Watu  wali- 
kuwa  wamemzunguka  huku  wanajadiliana  kuhusu  mambo  fulani.  Pindi 
walipotofautiana  walikuwa  wakimuuliza  yule  kijana  na  kukubali  hukumu 
yake.  Muda  si  mrefu  nikagundua  kuwa  yule  kijana  hakuwa  mwingine  bali 
alikuwa  Muadh  ibn  Jabal  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake. 

Mapema  siku  iliyofuata  nilienda  tena  pale  msikitini.  Nilipofika  pale 
alikuwa  tayari  ameshafika  kabla  yangu  na  anaswali.  Nilimsubiri  amalize. 
Kisha  nikamsogelea  na  baada  ya  kumsalimia  nikamwambia: 

‘Ninakuhakikishia  kwamba  ninakunda  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu’ 


‘Je  ni  kweli  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu?’  aliuliza  Muadh  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  ‘Ndio’,  nilijibu.  Alilirudia  swali  lile  mara 
tatu  na  mara  zote  nilitoa  jibu  lile  lile. 


Kisha  akakamata  shati  langu  na  kunivuta  karibu  yake  na  kuniambia, 
‘Nakupa  bishara  njema,  kisha...kwani  nilimsikia  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  maneno  yafuatayo 
kutoka  kwa  Mola  wake: 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

‘Mapenzi  yangu  yapo  juu  ya  wale  wanaopendana  wao  kwa  wao,  wana- 
okuwa  pamoja  na  kutembeleana  kwa  ajili  Yangu,  na  ambao  wamejitolea 
kutafuta  radhi  zangu’”  (Imam  Malik,  Muwattaa,  Shaar,  5). 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


aUI 


-«55 


Oi 


“Enyi  mlio  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  kuweni  pamoja  na 
wakweli.”  (at-Tawba,  II9). 

Kama  tulivyotangulia  kusema,  hali  ya  aldli  ya  kiroho  (hal)  husamba- 
zwa  kulingana  na  hisia  za  upendo  na  udugu  zilizopo.  Ili  kuimarisha  imani 
ni  muhimu  kujenga  udugu  kwa  watakatifu  na  watu  wema,  kuwapenda  na 
kuwa  karibu  yao  kadiri  iwezekanavyo  na  kuruhusu  mwenendo  huu  ukue 
zaidi  ili  mwishoni  ulete  matokeo  yanayotarajiwa. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anafafanua 
zaidi  juu  ya  umuhimu  wa  kuwa  karibu  na  watu  wema  katika  maneno 
yafuatayo: 

“Mfano  wa  rafiki  mwema  na  rafiki  mbaya  ni  kama  mfano  wa  mtu 
anayeuza  miski  na  mfua  vyuma.  Kwa  upande  wa  muuza  miski,  ama  upate 
harufu  kutoka  kwake  au  ununue  manukato  hayo  kwake.  Kwa  upande  wa 
mfua  vyuma,  ama  uunguziwe  nguo  zako  au  utapakaliwe  na  harufu  ya 
moshi”  (Bukhari,  Buyuu,  38) 

Licha  ya  umuhimu  wa  kuwa  pamoja  na  watu  wema  katika  maisha 
yetu,  lakini  pia  Mjumbe  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
amegusia  juu  ya  umuhimu  wa  kuzikwa  karibu  yao:  “Zikeni  maiti  zenu 
karibu  na  watu  wema”  (Darimi,  Musnad,  I,  102). 


Pia  kupata  mahitaji  yako  kwa  kupitia  watu  wema  kumetajwa.  Ibnu’l- 
Firasi  anasimulia  kwamba  siku  moja  baba  yake  alimuomba  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ikiwa  anaruhusiwa  kuwaomba 
wengine  wamkidhie  mahitaji  yake. 


“Hapana,  usifanye  hivyo!”  alijibu,  kisha  akaongezea,  “Likini  pindi 
utakapojikuta  katika  hali  ambao  hauna  budi  basi  angalau  waombe  watu 
wema”  (Abu  Dawud,  Zakat,  28;  Nasai,  Zakat,  84). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Vile  vile  Mtume  wetu  kipenzi  amesema:  “Kuna  watu  ambao  ni  ufun- 
guo  wa  dhikrullah.  Pindi  watu  wanapowaona  upesi  humkumbuka  Mwe- 
nyezi  Mungu”  (Haythami,  x,  78). 

Siku  moja  Qadi  Shurayh  alimuandikia  barua  Omar  -  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  akimuuliza  yeye  kama  jaji  atatakiwa  ahu- 
kumu  vipi  kati  ya  watu.  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  akajibu  kama  ifuatavyo: 

“Hukumu  kati  yao  kwa  kile  kilichofunuliwa  ndani  ya  Kitabu  cha 
Mwenyezi  Mungu.  Kama  hutaweza  kupata  hukumu  ndani  yake  basi  igeu- 
kie  sunnah  ya  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake.  Kama  hutaweza  kupata  hukumu  ndani  yake  basi  tumia  hukumu  za 
watu  wema.  Na  kama  hutaweza  kupata  hukumu  kwao  basi  ni  juu  yako 
ikiwa  utasonga  mbele  na  kuhukumu  au  utarudi  nyuma.  Mimi  nipo  kwenye 
mawazo  kwamba  kurudi  nyuma  kutakuwa  bora  kwako”  (Nasai,  Qudat, 
11/3). 

Siku  moja  daruwesh  alimtaka  Bayazid  Bistami  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  amshauri  juu  ya  amali  ambayo  itamsogeza  karibu  na 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

“Wapende  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  walio  wema!  Wapende  kiasi 
kwamba  nao  wakurudishie  mapenzi  yako.  Jaribu  kutafuta  njia  ya  kuingilia 
nyoyoni  mwao,  kwani  Mwenyezi  Mungu  huangalia  moyo  wa  mtu  mwenye 
hekima  mara  mia  tatu  na  sitini  kwa  siku.  Mfanye  akukute  humo  wakati  wa 
kuangalia  kwake!” 

Hakuna  sababu  nyingine  inayopelekea  mafunzo  ya  kisufi  kuhitaji 
muendelezo  wa  kujizoesha  na  rabitah^\  kuhakikisha  kuwa  murid  au  mwa- 
nafunzi  anakuwa  na  mapenzi  juu  ya  mtu  mwema  aliye  juu  yake. 

Hakuna  budi  kukumbukwa  kuwa  kwa  kupitia  mshikamano  huu  mtu 
aliyekamatwa  na  madhambi  na  maovu  ataweza  kuzuia  hasara  nyingi  za 
kiroho  ambazo  zinaweza  kutokea.  Na  zaidi  ni  kwamba  kwa  kupitia  mshika- 
mano  huu  wa  kiroho  ataweza  hata  kupata  manufaa  zaidi  hapo  baadae. 

Kulingana  na  kiwango  cha  mapenzi,  rabitah  hujenga  mkondo  wa 
nguvu  ya  kiroho  ambayo  imejaa  utambuzi  na  hisia  za  kiroho.  Baada  ya 


23  Kwa  maelezo  zaidi  rejea  ukurasa  wa  249-257. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


hapo  uhamishaji  wa  kiroho  huanza  kati  ya  watu  wa  wawili  walio  katika 
pande  mbili  zinazotazamana  na  ambazo  zinaendana  na  muungano.  Katika 
uhamishaji  huu  wakati  mtu  ambaye  ndiye  mpokeaji  anasonga  mbele  kiro- 
ho,  lakini  mtu  mwema  au  mtakatifu  ambaye  ndiye  mtoaji  huweza  kuathiri- 
ka  kwa  kiwango  fulani.  Huu  ni  mchakato  ambao  watu  wema  ambao  ndio 
sababu  ya  msukumo  wa  kiroho  wanapoweza  kuwasafisha  wale  wanaokuja 
kwake,  ambao  wamechafuka  kwa  uchafu  wa  kiroho,  jambo  ambalo  linawe- 
za  kulinganishwa  na  kufua.  Watu  hao  wema  ambao  wamepewa  kibali  cha 
kuongoza  (irshad),  kusafisha  na  kuondokana  na  uchafu  na  kutu  ya  wale 
wanaowalazimu  kuwafundisha,  hasa  kutoka  ndani  ya  nyoyo  zao.  Katika 
jamii  watu  wa  namna  hii  hutambulika  kama  watakasaji,  kama  mimea  ina- 
vyobadilisha  chembechembe  ambazo  zimeoza  na  kusagika  na  kuwa  maua 
yenye  rangi  nzuri  na  matunda  matamu. 

Baada  ya  kuyasema  hayo,  katika  maisha  ya  kila  mtu  mwema  na 
mtakatifu  mwenye  kibali  cha  kuongoza  kuna  kipindi  cha  upweke,  kinawe- 
za  kuwa  kifupi  au  kirefu.  Hili  halitokani  na  tamaa  ya  kuwa  karibu  na  Mwe- 
nyezi  Mungu  peke  yake  bali  pia  kutokana  na  hitajio  la  kujiweka  mbali  na 
vitu  vibaya  katika  maisha  kwa  kiasi  fulani  cha  muda. 

Upendo  ulioambatana  na  urafiki  wa  karibu  mno  humpelekea  mpenzi 
kuteketezwa  mbele  ya  kipenzi  chake,  kama  alivyoliezea  hili  Mawlana  Rumi 
-  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake:  “Mto  unaoingia  baharini  hauwi  mto 
tena;  unakuwa  ni  sehemu  ya  bahari  inayoiingia.  Kipande  cha  mkate  tuna- 
chokila  huyeyuka  ndani  ya  miili  yetu  na  kuwa  sehemu  ya  miili  yetu.  Vivyo 
hivyo  uwepo  wa  mpenzi  huyeyuka  ndani  ya  kipenzi  chake  kulingana  na 
uzito  wa  mapenzi  yake”. 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anaendelea 
kufafanua  hali  ya  roho  inayopitia  hali  ya  muungano  na  kuteketea:  “Upendo 
ulikuja  na  kama  damu  ulijaza  mishipa  yangu  na  ngozi  yangu.  Ulinipeleka 
mbali  na  mimi  na  kuniingiza  kwa  kipenzi  changu.  Kipenzi  changu  kime- 
funika  kila  chembechembe  ya  mwili  wangu.  Kilichobaki  kwangu  ni  jina 
pekee.  Vingine  vyote  ni  yeye. 

Haya  ni  yale  yanayofahamika  katika  tasawwuf  kama  fanafillah  na 
bakabillah^‘‘.  Lakini  hakuna  muendelezo  wa  njia  hii  ambao  utamuongoza 

24  Vyanzo  vingi  vya  kisufi  vinatoa  maana  mbalimbali  katika  fikra  hizi.  Tukinukuu 
moja  ya  maana  hizo  ni  kwamba: 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


mtu  kuelekea  kwenye  mapenzi  ya  Mola  wake,  ni  jambo  la  msingi  kwa 
moyo  kuwa  na  tabia  ambayo  itakuwa  na  manufaa  na  ambayo  itakuwa  ni 
muafaka  katika  jukumu  hili.  Na  hili  hupatikana  kwa  kujizoesha  mapenzi 
ya  kibinadamu. 

Mapenzi  kati  ya  wanadamu  yameruhusiwa  na  yameitwa  mapenzi  ya 
sitiari  {ashk-i  majazi); 

Kama  mapenzi  anayohisi  mtu  juu  ya  watu  wa  famhia  yake.  Haya 
yote  ni  kwa  kuwa  yanafanya  kazi  kama  maandalizi  ya  kuelekea  kwenye 
mapenzi  ya  kweli  lakini  ikiwa  hayatapita  mipaka  halali.  Lakini  bado  katika 
kuyafafanua  mapenzi  na  kufahamu  kiwango  chake  mtu  hana  budi  kuz- 
ingatia  maelekezo  fulani,  maelekezo  ambayo  mwangaza  wake  umetolewa 
na  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kama  ifuatavyo: 

“Kuwa  na  huruma...mapenzi  ni  kitu  kizuri.  Kinachoyaharibu  ni  tabia 
zako  mbaya.  Tamaa  unaiita  mapenzi.  Hapana...lau  kama  ungelifahamu 
ukubwa  wa  umbali  uliopo  kati  ya  mapenzi  na  tamaa! 

Mapenzi  matakatifu  na  furaha  humfanya  mja  awe  macho  wakati 
wote.  Tamaa  ya  kidunia  na  ya  kifisadi  humpelekea  mtu  kuwa  mjinga  na 
kumuacha  kwenye  bumbuwazi.  Mapenzi  ni  kuungua  na  kutapatapa  kwa 
mwanadamu  ambaye  ameumbwa  kwa  maji  na  udongo.  Usafirishwaji  wa 
damu  kwenye  mishipa  si  muhimu...cha  muhimu  ni  mapafu  kuungua  kwa 
mapenzi” 

Kilele  cha  mapenzi  ya  kibinadamu  hufikiwa  pale  mpenzi  anapokuwa 
kitu  kimoja  na  kipenzi  chake  kwa  kiasi  cha  mapenzi  waliyonayo.  Katika 
fasawwu/ kilele  cha  mapenzi  aliyonayo  mwanafunzi  juu  ya  mwalimu  wake 
kiasi  kwamba  akazama  kabisa  ndani  ya  mwalimu  wake  kinaitwa/ana /is 
-  sheikh. 


Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  aki- 
hisi  raha  isiyo  na  kifani  pindi  alipokuwa  akikutana  na  kuongea  na  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Licha  ya  kuridhika  pindi 


Fanafillah  ni  kuangamia  kwa  Mwenyezi  Mungu;  yani  kuondoa  moyoni  vitu  vyote 
vinavyohusiana  na  dunia  na  kutakasika  dhidi  ya  tabia  za  nafsi. 

Bakabillah  ni  pale  mja  ambaye  amejivua  tabia  zote  za  nafsi  na  kushikamana  na  maadili 
ya  Mola  ambayo  hutokana  na  kushikamana  na  maadili  na  mwenendo  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  Qur’an  tukufu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


walipokuwa  wanapokutana  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  lakini  pia  mapenzi  na  shauku  yao  juu  yao  vilikuwa  viki- 
ongezeka. 

Wakati  fulani  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
alisema,  “Sijapata  kunufaika  na  mali  za  mtu  yeyote  zaidi  ya  nilivyonufaika 
na  mali  za  Abu  Bakr”.  Baada  ya  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  kusikia  maneno  haya  alishindwa  kujizuia  na  hisia  kuwa 
alichukuliwa  kuwa  mtu  ‘mwingine’.  Kwa  kuwa  yeye  ndiye  mtu  aliyekuwa 
akizungumziwa  na  hapa  tunaona  kuwa  uzungumziwaji  huu  unamaanisha 
mwingine,  alihisi  kuwa  ametolewa  kwenye  ukaribu  na  Mtume  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake.  Aliibuka  na  hisia  kali  ndani  ya  moyo  wake,  hisia  za 
utenganisho.  Kwa  kuhofia  kuwa  angelichukuliwa  kuwa  mtu  ‘mwingine’,  ali- 
lalamika:  “Je  mimi  na  mali  zangu  si  kwa  ajhi  yako  peke  yako  ewe  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu?”  (ibn  Majah,  Muqaddima,  II). 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ameielezea  hali 
hii  ya  akili  kwa  maneno  mazuri  sana  kama  ifuatavyo: 

“Mapenzi  ni  nini,  Maisha  ya  mtu  binafsi  ni  nini...Nini  lulu  na  marijani 
zipi  ambazo  hazijatumika  kama  muhanga  kwa  ajili  ya  kipenzi?” 

Vile  vile  wakati  mwingine  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  alikuwa  hoi  kitandani  kutokana  tu  na  huzuni  aliyoipata 
baada  ya  kusikia  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  ni  mgonjwa.  Kutokana  na  kufanana  huku  ndio  maana  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akatoa  maneno  yafuatayo 
yenye  kudhihirisha  muungano  wa  kiroho  unaotokea  kati  ya  moyo  mmoja 
na  mwingine: 

“Abu  Bakr  anatokana  na  mimi,  na  mimi  ninatokana  na  yeye.  Yeye  ni 
ndugu  yangu  hapa  na  kesho  akhera”  (Daylami,  Musnad,  1,437), 

Vile  vile  katika  kuonyesha  mkondo  uliopo  kati  ya  moyo  mmoja  na 
mwingine  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  alitoa 
maneno  yafuatayo  pindi  alipokuwa  juu  ya  kitanda  cha  mauti: 


“Fungeni  milango  yote  isipokuwa  wa  Abu  Bakr”  (Bukhari,  Ashabu’n- 
Nabi,  3). 

Sheikh  Sadi  Shirazi  anaelezea  uhamishaji  wa  hal,  yani  dhamira  ya 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kiroho,  kama  ifuatavyo:  “Ni  kutokana  na  kuwa  pamoja  na  watu  wema  ndio 
maana  ikapelekea  mbwa  wa  watu  wa  pangoni  akapata  heshima  kubwa  ya 
kutajwa  ndani  ya  Qur’an.  Kwa  upande  mwingine  mke  wa  Lut  (a.s)  alijisa- 
babishia  aibu  mwenyewe  kutokana  na  kubakia  kwenye  upande  wa  makaidi. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake-  anatuonya 
juu  ya  madhara  ambayo  yanaweza  kutokea  ndani  ya  moyo  kutokana  na 
kufanya  urafiki  na  mjinga:  “Itafika  kipindi  ambacho  sehemu  ya  watu 
miongoni  mwa  umma  wangu  ambao  watadai  kuwa  wameelimika  katika 
dini,  watasoma  Qur’an  na  kusema,  ‘Tutaenda  kwa  magavana  na  kunufaika 
kutokana  na  wanavyovimiliki  na  kuwatoa  kwenye  dini  zao’.  Lakini  hili  hali- 
takuwa  hivyo.  Kama  ambavyo  mtu  anakusanya  miba  watu  hawa  wataishia 
kukusanya  vitu  ambavyo  vitawadhuru”  (Ibn  Majah,  Muqaddima,  23). 

Sheikh  Sadi  katika  Gulistan  yake  anatumia  mafumbo  kuelezea 
uhamishaji  wa  dhamira  ya  kiroho  unapatikana  kwa  kujenga  urafiki  na 
watakatifu  na  watu  wema  na  kupelekea  kwenye  ‘ufanano’: 

“Mtu  mmoja  anaenda  kuoga.  Mmoja  wa  marafiki  zake  anampatia  kip- 
ande  cha  udongo  wenye  harufu  nzuri  kwa  ajili  ya  kujisafishia.  Ule  udongo 
unatoa  harufu  nzuri  kiasi  kwamba  unaupendezesha  moyo  wake.  Kisha 
yule  mtu  anauuliza  ule  udongo: 

‘Mimi  sitokani  na  maski  wala  kaharabu’,  udongo  ulijibu.  ‘Mimi  ni 
udongo  wa  kawaida  kama  mnavyoufahamu.  Nilikuwa  niko  chini  ya  ua  la 
waridi  huku  nikinyunyiziwa  kila  siku  na  umande  uliokuwa  ukidondoka 
kutoka  kwenye  kikonyo  cha  waridi.  Harufu  unayoihisi  haitokani  na  kingine 
zaidi  ya  waridi  hilo’” 

Kama  ilivyodokezwa  katika  maana  ya  ndani  ya  fumbo,  wale  wanaowa- 
fungulia  nyoyo  zao  watu  wema  kwa  imani,  kujisalimisha  na  unyenyekevu, 
taratibu  huanza  kutafakari  juu  ya  uzuri  wanaopigania  kuupata. 

Kama  ulivyo  upande  wa  mwezi  ambao  unaakisi  miale  ya  mwanga 
wa  jua  na  hivyo  kuwa  sehemu  ya  jua  licha  ya  kuwa  hauna  mwanga  wake 
wenyewe,  watu  wa  namna  hiyo  huwa  kama  mishumaa  ambayo  inaangaza 
viza  vinene  vya  wanadamu,  vina  vinavyotokana  na  vumbi  la  dhulma. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


j.Kujipamba  na  maadili  mema 


“Hakuna  kitu  kitakachokuwa  kizito  katika  mizani 
ya  muislamu  kesho  akhera  zaidi  ya  maadili  mema. 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawachukia  wale  wenye 
kutenda  na  kuongea  machafu”  (Tirmidhi,  Birr,  62). 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amewajaalia  wanadamu  kuwa  na  usa- 
nifu,  huruma  na  imani.  Thamani  ya  wanadamu  inategemeana  na  namna 
ambavyo  wataruhusu  sifa  hizi  zistawi  kwenye  udongo  wa  moyo  wake. 
Kuwa  mwanadamu  kimwili  na  cha  muhimu  zaidi  kiroho  kunapelekea 
kuwepo  ulazima  wa  kujipamba  na  maadili  mema  na  kujitenga  na  tabia 
mbaya. 

Nyoyo  zilizojawa  na  imani  huwakflisha  maadili  mema,  mwenendo 
mwema  na  hali  bora  ya  kiroho.  Ni  kwa  namna  hii  ndipo  mja  anaweza  kui- 
shi  huku  akitambua  kuwa  ameumbwa  katika  umbile  bora  kabisa. 

Kinyume  chake  nyoyo  zilizotawaliwa  na  nafsi,  zenye  kufr,  shirk,  tabia 
mbaya  humsahau  Mola  wake  na  kuwa  kipofu  na  kwenda  kinyume  kabisa 
na  lengo  la  kuumbwa  kwake.  Kibaya  zaidi  unaweza  kuwa  muovu  zaidi 
kuliko  viumbe  vipumbavu. 

Muumba  wa  ulimwengu  anamuongelesha  mwanadamu  kwa  kum- 
tahadharisha  huku  akimuusia  ajitambue  na  kuacha  kujishusha: 


“Ewe  mwanaadamu!  Nini  kilicho  kughuri  ukamwacha  Mola  wako 
Mlezi  Mtukufu?  Aliye  kuumba,  akakuweka  sawa,  akakunyoosha,  Katika 
sura  yoyote  aliyo  ipenda  akakujenga.”  (al-infitar,  6-8) 

Pia  ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


jlS  J\  Ai\  j 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Na  Mwenyezi  Mungu  anaita  kwendea  Nyumba  ya  Amani,  na  anam- 
wongoa  amtakaye  kwenye  Njia  Iliyo  Nyooka”  (Yunus,  25). 

“Mola  wangu  amenifundisha  na  uzuri  ulioje  kwa  namna  alivyoni- 
fundisha”  (Suyuti,  al-Jamiu’s-Saghir,  1,12). 

“Hakuna  kitu  kitakachokuwa  kizito  katika  mizani  ya  muislamu  kesho 
akhera  zaidi  ya  maadili  mema.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawachukia 
wale  wenye  kutenda  na  kuongea  machafu”  (Tirmidhi,  Birr,  62). 

“Nimetumwa  kwa  ajili  ya  kutimiza  tabia  njema”  (imam  Malik,  Muwat- 
taa,  Husnu’l-Khulq,  8). 

Mtume  Muhammad  Mustafa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  si  tu 
Mtume  pekee  ambaye  kila  hatua  ya  maisha  yake  imewekwa  kwenye  kum- 
bukumbu  bali  ni  mtu  pekee  katika  historia  ambaye  amefanyiwa  hivyo.  Kila 
neno  lake,  tendo  lake  na  hisia  alizozitoa  vyote  viliandikwa  na  kusambazwa 
kwa  wanadamu  wote  kama  ishara  ya  heshima.  Uswatu’l  -  hasanah  yake, 
yani  mfano  mtukufu  wa  kuigwa,  imetoa  mwongozo  kwa  wanadamu  wote 
kama  ambavyo  imeelezwa  ndani  ya  Qur’an:  “Hakika  nyinyi  mnayo  ruwaza 
njema  kwa  Mtume  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  anaye  mtaraji  Mwenyezi 
Mungu  na  Siku  ya  Mwisho,  na  akamkumbuka  Mwenyezi  Mungu  sana” 
(al-Ahzab,  21). 

Kwa  kuwa  ni  jambo  jema  kutafuta  kuwa  sehemu  ya  maadili  na  tabia 
njema  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  jambo 
hili  linaweza  kufanyika  kulingana  na  kiwango  cha  upendo  juu  yake  na 
ni  kwa  kiwango  gani  anashikamana  naye.  Kutokana  na  kutafakari  juu  ya 
mafunzo  yanayopatikana  ndani  yake  kutampelekea  muislamu  kuwa  na 
shauku  ya  kuwa  na  tabia  kama  vile  huruma,  upendo,  wema,  msamaha  na 
kugawana  na  waislamu  wenzake  kile  alichonacho.  Maswahaba,  watakatifu 
na  watu  wema  ni  mfano  mizuri  wa  kuigwa  katika  hili. 

Kwa  kujisogeza  karibu  zaidi  kwenye  ukweli  wa  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kuwa  kama  miale  ndani  ya  moto 
wa  imani  yake,  wakati  wote  waumini  hawa  watukufu  wamechukulia 
kughariki  ndani  ya  imani  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  kama  baraka  kubwa  kuliko  zote  miongoni  mwa  baraka  ambazo 
anaweza  kuzipata  mtu  ndani  ya  dunia  hii.  Katika  historia  nzima  waislamu 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ambao  waliweza  kuwa  na  sehemu  ya  mfano  wa  kuigwa  wa  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  wamesababisha  imani  zao 
kukua  kwa  kiasi  kikubwa  mno  na  hivyo  kukomaza  furaha  takatifu  iliyopo 
ndani  ya  silka  yao,  watu  hawa  wamekuwa  kama  tochi  kwa  wanadamu. 
Katika  kumpenda  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  kunapatikana  tiba  ya  nyoyo  zenye  maradhi  na  zisizojitambua. 

Ifuatayo  ni  baadhi  ya  mifano  halisi  juu  ya  mwenendo  na  tabia  yake 
njema: 

Uso  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  uliku- 
wa  maridadi  na  wenye  kuvutia  kuliko  nyuso  za  watu  wengine  wote.  Baada 
tu  ya  hijra  myahudi  mmoja  aliyeitwa  Abdullah  ibn  Salama  aliulizia  namna 
ambavyo  ataweza  kumkamata  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  lakinipindi  alipomuona  alisema: 

“Sura  kama  hiyo  kamwe  haiwezi  kudanganya”.  Haya  yalikuwa  maneno 
yake  ya  mwisho  kama  myahudi  kabla  ya  muda  mfupi  kuingia  kwenye  uisl- 
amu.  (Tirmidhi,  Qiyama,  42/2485;  Ahmed  ibn  Hanbal  Mus-nad,  V,  451). 

Kutokana  na  uzuri  na  utukufu  wake  hakuhitaji  ushahidi  zaidi  wala 
miujiza  ili  kuthibitisha  ukweli  kwamba  yeye  ni  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu.  Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
pokuwa  akikwazwa  au  kuvutiwa  na  jambo  upesi  liliweza  kudhihirika  usoni 
mwake.  Alikuwa  ni  mwenye  ari  kubwa,  haya  na  utambuzi  wa  hali  ya  juu. 
Alikuwa  na  adabu  kuliko  mwanamwali  aliyejigubika  ushungi.  Kutokana 
na  uzito  wa  imani  yake  hakuna  ambaye  anaweza  kumuelezea  kwa  ufasaha. 

Kamwe  hakuwahi  kutoa  neno  lisilo  na  faida,  kila  neno  lake  lilibeba 
hekima  na  ushauri.  Katika  maneno  yake  hakukuwahi  kusikika  usengenyi 
wala  maneno  ya  upuuzi.  Alikuwa  akiongea  na  watu  kulingana  na  uwezo 
wao.  Alikuwa  mwema  na  mwenye  staha.  Ingawa  hakuwa  anadhihirisha 
furaha  yake  kwa  kicheko  kilichopita  mipaka  lakini  wakati  wote  uso  wake 
ulikuwa  ni  wenye  kutabasamu.  Ilikuwa  pindi  unapomuona  tu  basi  unajawa 
na  shauku  juu  yake  ingawa  maongezi  naye  machache  yalitosha  kukuingizia 
hisia  za  mapenzi  makubwa  juu  yake. 


Alikuwa  akikaa  na  watu  wema  kwa  heshima  kulingana  na  kiwango 
cha  uchamungu  wao.  Aliishi  na  ndugu  zake  kwa  heshima  na  taadhima. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Alikuwa  na  kawaida  ya  kupeleka  kwenye  jamii  yote  ukarimu  aliokuwa  nao 
juu  ya  famiiia  yake  na  marafiki  zake,  na  huku  akisema:  “Hamtofikia  daraja 
la  juu  la  wema  mpaka  mtamani  kwa  ndugu  zenu  yale  mnayoyatamani 
kwa  ajili  ya  nafsi  zenu”  (Bukhari,  iman,  7;  Muslim,  iman,  71-72).  Alikuwa 
akiwatendea  wema  wa  hali  ya  juu  watumishi  wake,  pia  alikuwa  akiwavisha 
na  kuwalisha  na  kila  alichokuwa  akikivaa  na  kukila.  Kutokana  na  ukarimu 
na  huruma  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliweza  kuweka 
uwiano  mzuri  kati  ya  matumaini  na  wema  kulingana  na  hali  iliyokuwa 
mbele  yake. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  ni 
mtu  mwenye  kutekeleza  ahadi  zake,  siku  zote  alikuwa  mkweli  katika  ahadi 
zake.  Kutokana  na  kuwa  bora  kuliko  wote  kimaadili  na  kiakili  upekee  wake 
wa  kimwili  na  kiroho  haukuweza  kuelezewa  kwa  ufasaha  zaidi. 

Wakati  wote  alikuwa  akionekana  ni  mwenye  huzuni.  Huku  akiwa  kati- 
ka  hali  ya  kutafakari,  alikuwa  akiongea  pale  tu  kulipokuwa  na  umuhimu 
wa  kufanya  hivyo.  Kimya  chake  kilikuwa  kirefu  zaidi.  Zaidi  ya  hayo  ni 
kwamba  alikuwa  akikamilisha  kila  sentensi  aliyokuwa  akiitoa,  pia  alikuwa 
akikusanya  maana  nyingi  katika  maneno  machache.  Alikuwa  akitoa  mane- 
no  yake  kipande  baada  ya  kipande.  Maelekezo  yake  ya  upole  yalipelekea 
kuwavutia  mno  watu. 

Kamwe  alikuwa  hanyanyuki  kwenye  kiti  chake  pindi  alipokuwa  na 
hasira.  Na  kamwe  alikuwa  hashikwi  na  hasira  ila  pale  tu  kulipokuwa  na 
uvunjaji  wa  haki.  Pale  palikuwa  na  uvunjifu  wa  haki  alikuwa  hatulii  mpaka 
ahakikishe  muhusika  anapata  haki  yake.  Na  baada  ya  hapo  alikuwa  akire- 
jea  katika  hali  yake  ya  kawaida  ya  utulivu.  Hakuwa  na  tabia  ya  kuwa  na 
hasira  kwa  sababu  zake  binafsi,  kamwe  hakuwa  akijenga  kisasi  na  kuwa 
mwenye  furugu  kwa  ajili  ya  nafsi  yake. 

Alikuwa  haingii  kwenye  nyumba  ya  mtu  mpaka  apewe  ruhusa.  Ali- 
pokuwa  akirejea  nyumbani  kwake  alikuwa  akiugawa  muda  wake  katika 
sehemu  tatu:  ya  kwanza  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  ya  pili  kwa 
ajili  ya  familia  yake  na  ya  tatu  kwa  ajili  yake  mwenyewe,  ingawa  kiuhalisia 
muda  huu  alikuwa  akiutumia  kwa  ajili  ya  watu  wote,  watu  wa  kawaida 
na  watukufu,  na  alikuwa  hamnyimi  hata  mtu  mmoja  muda  huu  adhimu, 
hivyo  kugusa  moyo  wa  kila  mtu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kila  hali  na  tabia  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  vilikuwa  vikidhihirisha  dhikrullah. 

Misikitini  alikuwa  akikaa  sehemu  tofauti  tofauti  ili  kuzuia  watu  wen- 
gine  wasije  wakawa  na  tabia  ya  kukaa  sehemu  moja  tu,  na  kuzuia  sehemu 
fulani  fulani  zisije  zikafanywa  kuwa  takatifu.  Alikuwa  hapendi  tabia  ya 
kujisifu  mbele  za  watu.  Kila  alipokuwa  akiingia  kwenye  mkusanyiko  wa 
watu  alikuwa  akikaa  sehemu  yoyote  ile  iliyokuwa  wazi,  na  pia  alikuwa  aki- 
wasisitiza  wengine  kufanya  hivyo. 

Pindi  mtu  yeyote  alipokuwa  akihitaji  kitu  kutoka  kwake  kwa  ajili  ya 
kutatua  tatizo  fulani,  bila  kujali  tatizo  lilikuwa  na  uzito  kiasi  gani  alikuwa 
hatulii  mpaka  aone  limetatuliwa.  Pale  alipoona  hawezi  kutatua  tatizo  lile 
alikuwa  akimliwaza  mtu  husika  na  kumpa  maneno  ya  kumtia  moyo. 
Alikuwa  msiri  wa  watu  wote.  Haikujalisha  watu  fulani  walikuwa  katika 
nafasi  gani  katika  jamii,  ama  matajiri  au  masikini,  wajuzi  au  wajinga,  wote 
walikuwa  wakitendewa  wema  sawa  sawa  kwa  kuwa  wote  walikuwa  ni 
wanadamu.  Katika  mikusanyiko  yake  yote  kulitawaliwa  na  wema,  hekima, 
subira  na  uaminifu,  kwanza  kabisa  kati  yao  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
na  kisha  kati  yao  wenyewe. 

Kamwe  hakuwa  akimlaumu  mtu  mbele  ya  watu  kutokana  na  makosa 
yake.  Pindi  kulipokuwa  na  hitajio  la  kumuonya  mtu,  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akionya  juu  ya  jambo  lile  kwa 
upole  bila  ya  kuumiza  moyo  wa  mtu  husika.  Alikuwa  anaweza  akasema: 
“Usifurahie  juu  ya  ubaya  unaomfika  ndugu  yako...kwani  Mwenyezi  Mungu 
anaweza  kumuondolea  ubaya  ule  kwa  rehema  zake  na  kukujaribu  na  wewe 
kwa  janga  hilo  hilo”  (Tirmidhi,  Qiyamah,  54). 

Kamwe  hakuwa  akishughulishwa  na  kudadisi  kasoro  za  wengine, 
badala  yake  alikuwa  mkali  katika  kuwakataza  wengine  wasijishughulishe 
na  upuuzi  huo.  Hata  hivyo  kudadisi  na  kuwadhania  watu  ubaya  ni  jambo 
lilikatazwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hakuwa 
akiongea  isipokuwa  kwa  lengo  la  kutafuta  radhi  za  Mwenyezi  Mungu. 
Mazungumzo  yake  yalikuwa  yakfleta  raha  katika  nyoyo.  Maswahaba  wali- 
kuwa  wakimsikiliza  kwa  umakini  mkubwa  pindi  alipokuwa  akiongea  na 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


hili  linadhihirishwa  na  maneno  ya  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake,  ‘kama  ingelitokea  ndege  wakatua  juu  ya  vichwa  vyao  basi 
wangeliweza  kubakia  hapo  bila  ya  kusumbuliwa  kwa  masaa  kadhaa.  (Abu 
Dawud,  Sunnah,  23-24/4753).  Maadili  na  haya  waliyokuwa  nayo  maswa- 
haba  vilikuwa  na  uzito  mkubwa  kiasi  kwamba  hata  kumuuliza  maswali 
Mtume  kulionekana  ni  utovu  wa  nidhamu.  Hivyo  walikuwa  wakisubiri 
Bedui  kutoka  jangwani  aje  na  kumuuliza  maswali  Mtume  aliyebarikiwa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  hapo  ndipo  walipokuwa  wakiibua 
mjadala  ambao  waliona  utakuwa  na  manufaa  kiroho.  (Angalia,  Ibn  Saad, 
1,422-425;  Haythami,  EX,  13). 

Abu  Hurayra  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea 
wingi  wa  huruma  yake  kama  ifuatavyo: 

“Wakati  wa  kipindi  kigumu  cha  vita  tulimsihi  Mtume  aliyebarikiwa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  awalaani  washirikina  ili  waangamie. 
Lakini  alisema,  ‘Sikuletwa  kwa  ajili  ya  kulaani  bali  kuwa  rehema’ ”  (Muslim, 
Birr,  87). 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  ndani  ya  Qur’an  kuhu- 
siana  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 


“Nasi  hatukukutuma  ila  uwe  ni  Rehema  kwa  walimwengu  wote”  (al- 
Anbiya,  107). 

Ahmed  ar-Rifai  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  ni  mtu 
mkubwa  katika  imani  anatoa  ushauri  ufuatao  kwa  watoto  wake  wa  kiroho: 


“Enyi  watafutaji  wa  hekima,  utumieni  umri  wenu  wote  katika  njia  ya 
haki.  Shikamaneni  na  Sunnah  ya  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake.  Tumieni  usiku  na  mchana  kwa  ajili  ya  ibada  na 
mwenendo  mwema.  Kwa  kupitia  njia  hii  ndipo  mtakapoweza  kupata  mari- 
fah.  Kinyume  chake  hamtopata  kitu  katika  hili.  Kwa  kushindwa  kuwa  kitu 
kimoja  na  hal  yake  basi  mtaishia  kuwa  waja  wabaya”. 


Mwenendo  mwema  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ambao  tumetoka  kutoa  mukhtasari  wake  licha  ya  fursa  ndogo  ya 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

maneno,  ni  kama  matone  yaliyopo  kwenye  uelewa  wetu  ambayo  yanatoka 
kwenye  bahari  hiyo  kubwa.  Siri  iliyopo  katika  wasl  ila’Mwenyezi  Mungu 
au  kumfikia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  imejikita  katika  kushikamana  na 
Kitabu  cha  Mwenyezi  Mungu  na  Sunnah  za  Mtume  wake  kwa  moyo  safi, 
na  pamoja  na  kuwapenda  wale  ambao  Mwenyezi  Mungu  na  Mjumbe  wake 
wanawapenda  na  kuwachukia  wale  ambao  wanawachukia. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


■y  wenye  busara  ulimwengu  ni  gwaride  lenye 

kuvutia  ambalo  linamdhihirishia  mwanadamu 
^L.utukufu  na  ustadi  wa  Mwenyezi  Mungu,  wakati 
kwa  upande  wa  wajinga  ulimwengu  ni  jukwaa  la  kutumia 
na  tamaa. 


4.KUUTAZAMA  ULIMWENGU  KWA  MOYO  SAFI 

Kutokana  na  kuwa  msafi  pamoja  na  rehema  za  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  na  ziada  ya  mafunzo  ya  kiroho  ya  tasawwuf,  moyo  hufikia 
mahali  mwenye  nao  huwa  kama  malaika  licha  ya  kuendelea  kuwa  na  sifa 
za  kibinadamu.  Baadhi  ya  watu  wenye  sifa  hizi  hawajifahamu  wenyewe 
wala  hawafahamiki  kwa  watu  kuwa  wana  sifa  hizo,  kama  ambavyo  nyota 
miongoni  mwa  mamilioni  ya  nyota  nyingine  imejifisha  kwenye  uoni  wa 
mwanadamu  licha  ya  kuzagaa  kwenye  ulimwengu  mzima.  Watu  wa  namna 
hiyo  ni  vigumu  kuwatambua. 

Baada  ya  kuyasema  hayo  ni  kwamba  kutokana  na  majukumu  ya 
kijamii  waliyopewa  watu  hao  baadhi  yao  huweza  kutambulika  kwa  kiwan- 
go  fulani.  Hivyo  wanakuwa  kama  nuru  zenye  kuongoza,  watu  ambao 
hawapuuzii  maisha  yao  ya  kawaida  licha  ya  kuegemea  kwenye  akhera, 
nuru  yao  huendelea  kuongoza  hata  pindi  wanapokuwa  hawapo  hapa  duni- 
ani  kimwili,  haya  yanatokana  na  kupewa  siri  ya  milele.  Wanatambua  uwezo 
wa  Mola  uliojificha  katika  msururu  wa  matukio  ya  asili.  Hivyo  wanaishi 
katika  mazingira  ya  amani  na  utulivu  kutokana  na  kupewa  hekima  na 
kulindwa  dhidi  ya  kasoro  zinazowasumbua  wanadamu  kama  vile  pupa  ya 
mambo  na  wasiwasi. 


Kwao  kila  kitu  kina  maana.  Kutokana  na  kutembea  juu  ya  njia  ya 
kiroho  iliyopambwa  na  kanuni  isemayo,  ‘wavumilie  viumbe  kwa  ajili  ya 
Muumba,  huanza  kuutazama  ulimwengu  kwa  jicho  la  hekima  na  kujifunza 
kwa  upendo  na  shauku. 


Hutazama  jua  lenye  kuchomoza  na  rangi  zenye  kuvutia  zinazochorwa 
na  miale  ya  jua  wakati  wa  kuzama  kwa  mtazamo  wa  hofu.  Pia  humuangalia 
hata  nyoka  kwa  mtazamo  huu;  hivyo  nafasi  ya  hofu  inayopatikana  mara 
tu  baada  ya  kumtazama  nyoka  anayetambaa  inachukuliwa  na  pumbazo 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

la  mabaka  yake  yenye  kuvutia  na  mvuto  wa  kasi  yake  na  urahisi  wake  wa 
kutembea  licha  ya  kutokuwa  na  miguu. 


Kwa  kuwa  wanawatazama  viumbe  wengine  kwa  busara  na  upendo 
wanakuwa  salama  hata  dhidi  ya  mashambulio  ya  wanyama  mwitu;  kwani 
kwa  hakika  upendo  ni  kama  nguvu  inayowafanya  wengine  washindwe 
kuleta  upinzani. 

Hawapo  kama  wanadamu  wengine  wanaotazama  maajabu  ya  dunia 
kama  jambo  la  kawaida.  Mtu  wa  kawaida  ambaye  huvutiwa  na  michoro 
ya  kibinadamu,  michoro  ambayo  mara  nyingi  inatokana  na  kuiga  vitu  vya 
asili,  hawezi  kuhisi  hivi  pindi  anapoutazama  ulimwengu  na  kumuangalia 
Muumba  wake.  Vitu  ambavyo  vilitakiwa  kumletea  hofu  kwake  ni  vitu  vya 
kawaida. 


Kwa  upande  mwingine  watu  wema  ambao  nyoyo  zao  zimetakaswa 
hawana  kawaida  ya  kusifu  michoro  iliyotengenezwa  na  wasanii  wenye 
shauku  ya  kupata  umaarufu,  bali  wanapeleka  sifa  zao  kwa  sanaa  ya  kweli 
na  Mtengenezaji  wake.  Wanafurahia  kuona  sanaa  takatifu  iliyopo  katika 
vitu  mbalimbali  vya  asili.  Wanatazama  maua  yenye  rangi  mbalimbali  na 
majani  ya  mimea,  mvuto  katika  tofauti  za  rangi,  harufu  na  maumbile  kati- 
ka  kila  mti,  ladha  ya  kipekee  katika  kila  tunda,  ingawa  vyote  vinachipukia 
kutoka  katika  udongo  wa  aina  moja,  na  pia  wanatazama  na  kuvutiwa  na 
muundo  wa  ajabu  wa  mabawa  ya  kipepeo  na  kisha  wanatambua  wazi  upe- 
kee  wa  maumbile  ya  mwanadamu.  Wanasikiliza  kwa  makini  maneno  ya 
kustaajabisha  yanayotokana  na  lugha  isiyosikika  (lisan’ul-hal)  ya  maajabu 
matukufu  mengi  kama  vile  uoni  na  uelewa,  vitu  vinavyoonekana  na  wengi 
kama  vitu  vya  kawaida. 


Kwa  watu  kama  hao  ulimwengu  mzima  ni  kama  kitabu  ambacho 
kinangojea  kusomwa.  Baada  ya  kupata  elimu  iliyoandikwa  wanageukia 
elimu  ya  moyoni;  kama  ambavyo  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  ambaye  kama  mwanachuoni  alimaliza  kusoma  vitabu 
vyake  na  kugeukia  kwenye  madrasa  ya  Saljuk,  mahala  ambapo  alivutiwa 
na  kumpenda  mno  daruwesh  aliyeitwa  Shams.  Baada  ya  kuzaliwa  tena 
kwenye  anga  ya  upendo  ni  Mawlana  yule  yule  ambaye  alishusha  thamani 
ya  vitabu  vilivyoandikwa  na  watu  mara  tu  alipoanza  kusoma  ruwaza  ya 
kustaajabisha  ya  ulimwengu  kwa  macho  yake  ya  moyo.  Ni  baada  ya  hatua 
hii  ndipo  ikaja  kazi  bora  ya  Mathnawi,  kazi  ambayo  ni  kilio  chenye  kuweka 
wazi  maajabu  ya  Qur’an,  ulimwengu  na  mwanadamu. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kuingiza  moyoni  hali  hii  kutawezekana  kama  muumini  atagundua 
nguvu  muhimu  na  upendo  uliopo  ndani  ya  moyo  wake. 

Kutokana  na  kuwa  vitovu  vya  uoni  mtakatifu  nyoyo  za  aina  hiyo 
huweza  kufuzu.  Lahda  kwa  kuwa  kuna  nguvu  ya  kihinadamu  inayohusika 
katika  kukupelekea  kufikia  hapo  ndio  maana  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  akaelezea  thamani  ya  moyo  huu  uliotakasika 
kwa  kusema: 


Al  -  Kaaba  ilinyanyuliwa  na  Khalil  Ibrahim  ambaye  ni  mtoto  wa  Azer, 

Lakini  moyo  ndiyo  sehemu  linapotazama  jicho  la  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu... 

Mara  kwa  mara  ndani  ya  kazi  za  historia  za  watakatifu  (manaqib)  uta- 
ona  kuna  mfananisho  kati  ya  moyo  na  Al-  kaaba.  Hili  linatokana  na  mfana- 
no  wao  wa  wazi:  Moyo  kwa  mwanadamu  unachukua  nafasi  ile  ile  amhayo 
inachukuliwa  na  Al-  kaaba  ndani  ya  ulimwengu.  Vyote  vinachukua  nafasi 
moja  muhimu  kutokana  na  kuwa  uelekeo  wa  jicho  takatifu.  Ndipo  sehemu 
amhapo  jicho  takatifu  linazingatia  zaidi.  Mtindo  wa  historia  hizi  amhazo 
hujarihu  kuupa  moyo  utukufu  zaidi  ya  Al-  kaaba  unatokana  na  na  namna 
fulani  ya  kuonyesha  mapenzi  juu  yake.  Lakini  cha  muhimu  zaidi  ni  kwam- 
ha  haya  yote  yana  lengo  la  kuwashawishi  watu  waupandishe  moyo  ili  ufikie 
kwenye  daraja  unalostahili,  mahala  amhapo  utakuwa  unatazamwa  kwa 
umakini  zaidi  kama  ilivyo  Al-  Kaaba. 

Katika  suala  la  moyo  kuwa  kitovu  cha  mtazamo  mtakatifu  maneno  ya 
Ihn  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  aliyoyasema  wakati 
anaiangalia  Al-  Kaaba  yanaweza  kutoa  mwangaza  katika  hili: 

“Utukufu  ulioje  uliokuwa  nao  ewe  Al-  Kaabal  Utukufu  ulioje  wa 
jina  lako!  Lakini  utukufu  alionao  muumini  wa  kweli  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu  ni  mkubwa  zaidi!”  (Tirmidhi,  Birr,  85). 

Moyo  ni  ua  la  imani.  Ukweli  kwamba  moyo  wa  muumini  aliyekomaa 
ni  bora  kuliko  hata  Al-  Kaaba  umewekwa  wazi  na  Ibn  Omar  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Katika  kuthibitisha  jambo  hili  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  amesema: 


“Kama  unafikiriayajayo  basi  izungukeAl-  Kaaba  ambayo  ni  moyolMoyo 
ndio  uliobeba  maanaya  kweliyaAl-  Kaaba  ambayo  unadhania  imetengene- 
zwa  kwa  udongo  peke  yake. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mola  amewalazimisha  kuizunguka  Al-  Kaaba  ili  muweze  kuwa  na 
moyo  uliotakaswa  dhidi  ya  masiwa,  yani  Al-  Kaaba  ya  moyo  iliyotakasika. 


Fahamu  kwamba  kama  utauvunja  moyo  ambao  ndio  kitovu  cha  uele- 
keo  wajicho  takatifu  basi  hata  malipoya  kutembelea  Al-  Kaaba  kwa  miguu 
hayataweza  kufidia  dhambi  uliyoivuna”. 


Sharti  la  kukuwezesha  kuwa  na  moyo  wa  namna  hiyo  limetolewa  na 
Ahdulqadir  Jilani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake:  “Moyo  pekee  wa 
yule  mwenye  kutafuta  marifatullah  na  moyo  ambao  umetakaswa  dhidi  ya 
masiwa  ndio  unaoweza  kuwa  Al-  Kaaba” 


Ismail  Hakki  Bursawi  anatoa  maneno  kama  haya:  “Yeyote  atakayeta- 
futa  njia  ya  kuingia  kwenye  moyo  ni  bora  kuliko  yule  atakayetafuta  njia  ya 
kuingilia  kwenye  Al-  Kaaba.  Ndio  maana  ni  jambo  la  kawaida  kuwaomba 
watu  wema  na  watakatifu,  ‘tuweke  ndani  ya  moyo  wako’  na  kuomba  utam- 
buziwakiroho  (istimdad-i  fayz)  na  umakini  (talab-i  himma)?^^ 

Imam  Rabbani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anaelezea 
ukweli  kwamba  mwanadamu  ni  ulimwengu  mdogo  kwa  namna  ifuatayo: 
“Mwanadamu  ni  mukhtasari  wa  ulimwengu  ubobanwa  kwa  pamoja.  Cho- 
chote  kinachopatikana  kwenye  ulimwengu,  yeye  ana  sehemu  yake  ndogo.” 

Kama  ambavyo  kumekwishatajwa  katika  maeneo  mbalimbali  mpaka 
sasa,  tutaona  kwamba  mwanadamu  ana  pande  mbib,  yani  yuko  wazi 
kuchukubwa  na  wema  na  uovu.  Lengo  la  maamrisho  ya  dini  na  nyongeza 
ya  mafunzo  yabyoshauriwa  na  tasawwuf  ni  kwa  ajili  ya  kumfanya  mwan- 
adamu  ajiepushe  na  uovu  kadiri  iwezekanavyo.  Ib  kufanikisha  jambo  hili 
ni  jukumu  la  kila  kiungo  ndani  ya  mwili  kushikiba  kamba  ya  maamrisho 
matakatifu.  Baada  ya  kuyasema  hayo  ni  kwamba  maamrisho  na  mafunzo 
ambayo  hayana  budi  kuingizwa  moyoni  yana  umuhimu  mkubwa  kutokana 
na  kuwa  kitovu  cha  hisia,  moyo  hutoa  muongozo  wa  kutafakari  na  hivyo 
kuweza  kuendesha  nguvu  za  nafsi.  Kinachomaanishwa  hapa  ni  kwamba 
kitu  cha  kwanza  katika  kusababisha  mambo  yote  yanayofanywa  na  mwa- 
nadamu  ni  moyo.  Mara  nyingi  hisia  huingia  ndani  ya  moyo  na  kuota 
mizizi  na  hivyo  kuufanya  moyo  uwe  nguvu  yenye  kujitegemea  inayoenda 
kinyume  na  nafsi.  Hivyo  si  peke  yake  muhimu  kuuingiza  moyo  kwenye 
utekelezaji  wa  maamrisho  matakatifu  bali  pia  vigumu.  Ushahidi  wa  kuto- 


25.  Istimdad-i fayz  ni  kuwa  na  utambuzi  wa  kiroho.  Talab-i  himma  ni  kutafuta  kusikulizwa 
na  mwalimu  wa  kisufi. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


sha  ni  yale  tuliyokwisha  kuyasema  hapo  kahla  katika  kuzungumzia  ugumu 
wa  kutihu  nyoyo  zenye  maradhi.  Hata  hivyo  kwa  kuwa  thamani  ya  kila 
matokeo  inalingana  na  ugumu  unaopatikana  katika  kuyapata  hasi  kuusi- 
mamia  moyo  kuna  thamani  kuhwa  mhele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Na  hivyo 
katika  ugumu  huu  kunapatikana  sahahu  iliyopelekea  Mola  kuwahariki 
wale  waliofuzu  katika  kazi  hii  ngumu,  na  kuwajaalia  sifa  za  kimalaika  na 
wakati  mwingine  hata  zaidi  yake. 

Sufi  wote  wamechukulia  kitendo  cha  kuvunja  moyo  kama  dhamhi 
kuhwa  mno  kutokana  na  nafasi  yake  kuhwa  katika  kumhakikishia  mwan- 
adamu  furaha  na  uongofu.  Suala  hili  limetahadharishwa  na  Mawlana  Rumi 
-  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kama  ifuatavyo: 

“Moyo  wenye  kuhuzunika  sana  amhao  mnaupa  thamani  ya  chini 
kuliko  kipande  cha  hua  ni  hora  kuliko  kiti  cha  Enzi...vile  vile  Uhao  na 
Kalamu!  Msiudharau  moyo  hata  kama  unastahili  dharau!  Hata  ukiwa 
unastahili  dharau  lakini  hado  ni  mhora  kuliko  vitu  vyote  vingine.  Moyo 
uliovunjika  ndipo  mahala  amhapo  anapatazama  Mola.  Utukufu  ulioje 
kwa  yule  anayeutengeneza!  Kuunga  moyo  uliovunjika  na  kuwa  vipande 
mia  mhili  ni  hora  mhele  ya  Mwenyezi  Mungu  kuliko  amali  njema  nyingi! 
Nyamaza!  Hata  kama  Idla  unywele  ungelikuwa  na  ndimi  mia  mhili  lakini 
moyo  ungelihakia  kuwa  wenye  kustaajahisha!” 

Moyo  umefanywa  kuwa  sehemu  ya  kudhihirisha  utukufu  wa  Mola  na 
kuwa  ua  lenye  kufunika  utukufu  huo,  haya  yote  ni  kutokana  na  sehemu 
yake  tukufu  ndani  ya  mwili  wa  mwanadamu.  Kwa  hakika  kama  amhavyo 
tumekwishataja  mahala  pengine  ni  kwamha  kuikuhali  imani  kunahi- 
taji  ‘kukiri  kwa  moyo’.  Katika  suala  la  ufunuo  mtakatifu  Qur’an  haizingatii 
peke  yake  aldli  amhayo  ndiyo  kitovu  cha  tafakuri  hali  moyo  amhao  ndio 
kitovu  cha  hisia  za  kiroho: 


“Ameuteremsha  Roho  muaminifu,  Juu  ya  moyo  wako,  ili  uwe  katika 
Waonyaji,  Kwa  ulimi  wa  Kiarahu  ulio  wazi.”  (as-Shuara,  193-195). 

Kama  ilivyo  kwa  upande  wa  shughuli  nyingine,  kusonga  mhele  katika 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mafunzo  ya  kiroho  kunawezekana  kwa  kupitia  kwa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  pekee,  kutokana  na  kumuongezea  ari  kwa  msaada  wake,  rehema 
na  huruma  zake.  Ingawa  juhudi  zote  za  mwanadamu  na  amali  zake  njema 
zinatoa  msingi  wa  kiroho  ambao  utasaidia  kusonga  mbele  lakini  zote 
hizo  si  chochote  bali  ni  sababu  za  kupata  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  na 
msaada  wake.  Kwa  hiyo  yeyote  aliyeingia  kwenye  njia  hii  kimsingi  hana 
budi  kutegemea  huruma  na  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kwani 
‘msaada  huo  ndio  utakaomvusha  mwanadamu  kutoka  sehemu  aliyopo 
mpaka  sehemu  nyingine  bora  zaidi,  kwa  namna  yoyote  ile  mafanikio  ni 
lazima  yapatikane.  Hata  hivyo  mtu  hana  budi  kufanya  jitihada  anayoitara- 
jia  Mola  kutokana  na  rehema  aliyomjaalia. 


Kuna  msemo  wa  kale  usemao:  ‘Mtu  asiache  kabisa  kile  ambacho 
hawezi  kukipata  chote’  Pia  hili  ni  jambo  linalosisitizwa 

kulizingatia  katika  mafunzo  ya  kiroho;  mtu  hapaswi  kupuuzia  angalau  kile 
kidogo  kflichopo  ndani  ya  uwezo  wake. 

Pia  katika  tasawwuf  kuna  kisa  kifuatacho  kinachojulikana  na  wengi. 
Kijana  mmoja  aliyekuwa  akitamani  kuwa  mwanafunzi  anamuuliza  Sheikh, 
‘Himma  baba’  na  Sheikh  naye  anajibu,  ‘Ghayra  (onyesha  jitihada)  mwa- 
nangu!’  Mtu  anayetarajia  kufikiriwa  na  mwalimu  wake  kiroho  hana  budi 
kuwa  tayari  kufanya  jitihada.  Anachokitarajia  Mola  kutoka  kwa  mja  katika 
mafunzo  ya  kiroho  ni  kwa  yeye  kutambua  udhalili  na  udhaifu  alionao 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kufanya  jitihada  za  makusudi 
ili  kuifahamu  siri  iliyoelezewa  na  kanuni  isemayo,  ‘Yeyote  anayejitambua 
yeye  mwenyewe  basi  atamtambua  Mola  wake’.  Barabara  ya  kuelekea  kwe- 
nye  kuishinda  nafsi  inahitaji  jitihada  kutoka  kwa  mja  wakati  mafanikio 
yanatoka  kwa  Mola.  Na  bila  shaka  Mola  atamuwajibisha  mja  kulingana  na 
neema  alizomjaalia  katika  maisha.  Cha  muhimu  ni  kwa  mja  kushikamana 
na  haki  kulingana  na  neema  alizojaaliwa. 

Mola...Washa  cheche  za  haki  katika  nyoyo  zetu  ili  tuweze  kushika  fun- 
guo  za  siri  na  hekima  za  hapa  duniani  na  kesho  akhera;  na  usizidumishe 
nyoyo  na  macho  yetu  ili  tuweze  kutukuka  kwa  Jamal  yako  hapo  kesho 
akhera! 


Amin... 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


T  T 

I  jh 

\«/  k 


'omavu  wa  kiroho  utawezekana  pale  tutakapoac- 
hana  na  tahia  chafu  na  kujipamba  na  tabia  njema 
kwa  kuzingatia  umuhimu  na  utukufu  wa  moyo. 


C.  KANUNI  ZA  MSINGI  ZA  MAFUNZO  YA  KISUFI 

Katika  tasawwuf  kuna  kanuni  kadhaa  zilizotajwa  na  sufi  mkubwa 
aitwae  Abdulkhaliq  Gujdawani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake.  Ni 
muhimu  kushikamana  na  kanuni  hizi  pamoja  na  kufuata  njia  ya  Naqsh- 
bandi,  vyote  hivi  vinalenga  katika  kumuokoa  mtu  kutoka  kwenye  tabia 
chafu  na  kumfanya  kuwa  mwanadamu  aliyekomaa  kiimani.  Kanuni  hizi 
zinaweza  kuorodheshwa  kama  ifuatavyo: 

1.  Hush  dar  Dam:  Kujitambua  kiroho  katika  kila  pumzi  uivutayo. 

2.  Nazar  bar  Qadam:  Kuwa  makini. 

3.  Safar  dar  Watan:  Kuiendea  haki  katika  kila  hatua  upigayo. 

4.  Halwat  dar  Anjuman:  Kusimamia  haki  hata  pale  unapokuwa  na 
watu. 

5.  Yad-Kard:  Wakati  wote  moyo  kuwa  katika  hali  ya  dhikr]\m  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu. 

6.  Baz-Gasht:  Malengo  na  tamaa  yako  iwe  ni  kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  pekee. 

7.  Nigah-Dasht:  Kujilinda  dhidi  ya  hisia  za  kishetani  na  za  kiovu. 

8.  Yad-Dasht:  Kujiona  upo  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote. 

9.  Wuquf-i  Zamani:  Kuzingatia  nafsi  yako  na  kuutumia  muda  wa  sasa 
kwa  manufaa. 

10.  Wuquf-i  Adadi:  Kuzingatia  kiwango  cha  dhikr. 

11.  Wuquf-i  Qalbi:  Moyo  kugubikwa  na  dhikr  na  kuongezeka  imani 
wakati  unafanya  dhikr. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kuna  faida  katika  kuelezea  kwa  ufupi  maana  ya  kanuni  hizi: 

1.  Hush  dar  Dam:  Hii  inagusia  hali  ya  kuwa  macho  kiroho  katika  kila 
pumzi  ivutwayo.  Kanuni  hii  imefafanuliwa  na  Mawlana  Sadaddin  Kashgari 
-  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kama  ifuatavyo:  “Chukulia  kuan- 
gukia  kwenye  upuuzi  hata  katikati  ya  pumzi  mhili  kuwa  kunakutoa  mhele 
ya  Mola  wako”. 

Kuwa  macho  katika  kila  pumzi  uivutayo  kutawezekana  pale  dhakir, 
yani  mtu  anayefanya  dhikr,  atakapokuwa  akimtamhua  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  pindi  anapokuwa  akifanya  dhikr  na  wakati  mwingine  wowote. 
Kuilinda  pumzi  dhidi  ya  upuuzi  kunapelekea  moyo  kuwa  na  amani.  Ili 
kufanya  fikra  juu  ya  Mola  ziwe  kichwani  mwako  katika  kila  pumzi  unay- 
ovuta  na  kutoa  kunategemeana  na  kuihuisha  pumzi  yako  kwa  kupitia 
rehema  itokanayo  na  kumtii  Mola  wako.  Kutokana  na  moyo  kufikia  hali 
ya  utamhuzi  na  amani  kutokana  na  kuwa  karihu  na  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu,  hasi  mwenendo  na  tahia  nyingine  zote  zitaanza  kuboreka  kidogo 
kidogo. 

2.  Nazar  bar  Qadam:  Hii  inamaanisha  kutembea  huku  macho  yako 
yakiwa  yameelekea  kwenye  ncha  za  vidole  vya  miguu.  Mja  hana  budi 
kujipamba  na  namna  hii  ya  utembeaji  ili  macho  yake  na  moyo  wake  visije 
vikawa  vinazunguka  ovyo  na  hivyo  kushindwa  kuona  lengo  lao  halisi. 
Kupendelea  masiwa  bila  ya  ulazima  wowote  kutapelekea  kuondoka  kwa 
amani  ya  moyo  na  kushusha  pazia  kati  ya  mja  na  Mola. 

Mwenendo  huu  si  mwingine  bali  ni  namna  alivyokuwa  akitembea 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Pindi  alipokuwa 
akitembea  kamwe  hakuwa  akiangalia  pembeni  impaka  imlazimu  kufanya 
hivyo.  Huku  macho  yake  yakiwa  yameelekea  kwenye  vidole  vyake  vya 
miguu  alikuwa  akitembea  upesi  kwa  adabu  kana  kwamba  alikuwa  aki- 
shuka  kwenye  mteremko.  Ndio  maana  kanuni  hii  imejumuisha  miongoni 
mwa  tabia  za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 


Pale  ambapo  macho  yameelekea  ndipo  na  moyo  nao  unapoelekea,  huu 
ndio  ukweli.  Filamu  zilizotengenezwa  kwa  msaada  wa  macho  kwa  mfano 
kwa  kutumia  kamera  ya  video  mara  nyingi  huuteka  moyo.  Huchukua  nafa- 
si  isiyo  ya  lazima  katika  hifadhi  za  moyo.  Kwa  hiyo  kuulinda  moyo  dhidi  ya 
upotofu  na  mkanganyiko  kunategemeana  na  ubora  wa  picha  zinazoakisiwa 
ndani  yake. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Pindi  moyo  wa  mja  unapozama  ndani  ya  masiwa  (vitu  vya  kidunia) 
basi  miito  ya  upotovu  huanza  kuingia  kichwani.  Kama  atakuwa  karibu 
na  wajinga  basi  tabia  zao  mbaya  na  mawazo  yao  mabaya  huanza  kuingia 
moyoni  mwake  na  kumfanya  kuwa  katika  hali  ya  hatari. 

Ili  kuwa  na  mwenendo  na  tabia  zinazoendana  na  mtu  mwema  mja 
anapotembea  asiyaelekeze  macho  yake  kwenye  ncha  za  vidole  vyake  vya 
miguu  pekee  bali  pia  hana  budi  kuwa  makini  juu  ya  vitu  vingine  anavyo- 
viangalia.  Kuyaelekeza  macho  vidoleni  wakati  wa  kutembea  ni  udhihirisho 
wa  staha,  kujitambua,  kuyalinda  macho  dhidi  ya  haram  na  cha  muhimu 
zaidi  ni  kutii  Sunnah  ya  kipenzi  chetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake. 

3.  Safar  dar  Watan:  Licha  ya  safari  iliyo  na  lengo  la  kumtafuta  mur- 
shid-i  kamil  (mwalimu  mkomavu),  pia  inamaanisha  safari  iliyochukuliwa 
na  mja  ili  kuachana  na  tabia  mbaya  na  kujiondoshea  mzigo  wa  madhambi 
na  badala  yake  kujipamba  na  tabia  njema  na  hisia  tukufu,  hii  ni  safari  ya 
kuelekea  kwenye  utambulisho  wake  halisi,  yani  nyumbani  kwake.  Mja 
asichukulia  kuwa  hali  aliyoifikia  kuwa  inatosha  bali  hana  budi  kuendelea 
kujiimarisha.  Kwa  ufupi  hana  budi  kuwa  katika  safari  wakati  wote,  safari 
ya  kutoka  kwenye  hali  moja  ya  kiroho  na  kuelekea  kwenye  hali  nyingine 
ya  juu  zaidi. 

Abu  Othman  al-Maghribi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
amesema: 


“Mja  hana  budi  kuachana  na  tamaa  na  matamanio  ya  nafsi  yake  na 
badala  yake  kumtii  na  kumuabudu  Mola.  Maneno  safar  dar  Watan  haya- 
maanishi  safari  kutoka  mji  mmoja  kwenda  mwingine  bali  ni  safari  ya 
kiroho  ya  kuelekea  kwenye  kukutana  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Pindi 
mja  anapompata  murshid-i  kamil  huachana  na  safari  ya  nje  na  kuianza 
safari  ya  ndani”. 

Hivyo  wakati  wa  sayr-u  suluk  (mafunzo  ya  kiroho)  mja  hutawaliwa  na 
shauku  ya  kuwa  karibu  na  Mola  katika  kila  hatua,  sawa  na  Ibrahim  (a.s) 
pale  aliposema  “Nakwenda  kwa  Mola  wangu  Mlezi”  (as-Saffat,  99). 


4.  Halwat  dar  Anjuman:  Kujiona  upo  pamoja  na  Muumba  hata  pindi 
unapokuwa  pamoja  na  viumbe  wengine.  Mja  hana  budi  kuwa  na  hisia 
ya  ndani  ya  kuwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hata  pale  anapokuwa 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


pamoja  na  watu  wengine  au  anapokuwa  katika  shughuli  zake  za  kila  siku. 
Jamho  hili  litamfanya  aweze  kuendelea  kumpenda  Mola  wake  hila  ya 
kuwaonyesha  wengine  na  hivyo  kumfanya  atafute  mahitaji  yaliyo  ya  lazima 
kwa  maisha  yake.  Msemo  ufuatao  unatoa  picha  halisi  ya  hali  hii  ya  aJdli, 
“Mikono  inajitahidi  kutafuta  kipato  lakini  moyo  uko  kwa  Kipenzi  chake”. 

Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anawasifu  wale  wanaowe- 
za  kuhakia  na  hali  tukufu  kama  ifuatavyo: 


jU2.S'j  j 


“Watu  amhao  hiashara  wala  kuuza  hakuwashughulishi  na  kumdhu- 
kuru  Mwenyezi  Mungu,  na  kushika  Sala,  na  kutoa  Zaka.  Wanaikhofu  Siku 
amhayo  nyoyo  na  macho  yatageuka.”  (an-Nur,  37). 

Sohbah  (somo  la  kiroho)  na  ujamii  ni  vitu  vya  msingi  katika  njia 
ya  Naqshhandi.  Hivyo  kuufanya  moyo  uhakie  katika  hali  ya  ukarihu  na 
upweke  na  Mola  hata  pale  unapokuwa  na  watu  kumepewa  kipaumhele 
ukilinganisha  na  pale  unapokuwa  peke  yako. 

5.  Yad-Kard:  Hii  ni  kwa  ajili  ya  kuufanya  moyo  kuwa  na  desturi  ya 
kupenda  dhikr  na  kuzama  ndani  yake;  yani  moyo  ufikie  mahala  amhapo 
utakuwa  katika  hali  ya  kumkumhuka  Mola  wakati  wote.  Kwa  kutumia 
njia  ya  nafy-u  isbat  (kukana  na  kuthihitisha  kwa  kurudia  rudia  dhikr  ya 
La  ilaha  ill-Mwenyezi  Mungu),  mahaki  yote  machafu  ya  masiwa  (vitu  vya 
kidunia)  amhayo  yanafanya  kazi  kama  masanamu  ndani  ya  moyo  husaf- 
ishwa,  matokeo  yake  suala  la  kwamha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  pekee 
ndiye  marejeo  linakuwa  limegandia  kwenye  moyo. 


Pindi  joto  la  dhikr  linalotoka  kwenye  moyo  linaposamhaa  kwenye 
mwili  mzima  hisia  tukufu  zilizojificha  ndani  ya  mwanadamu  huja  juu  na 
kuchukua  nafasi  ya  kusaidia  kuhadili  tahia  ya  mtu.  Ni  jamho  lisiloweze- 
kana  kwa  mtu  amhaye  fikra  zake  zote  ziko  kwa  Mola  wake  akakosa  neema 
za  takatifu  kama  vile  huruma,  suhira,  ukarimu  na  kusamehe.  Yote  haya  ni 
masharti  ya  kumfanya  mtu  kuwa  mwanadamu  aliyekomaa  kiimani.  Kwa 
hiyo  kuufufua  moyo  kwa  kupitia  dhikr  ni  moja  ya  kanuni  muhimu  mno 
za  tasawwuf. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


6.  Baz-Gasht:  Hii  inahusiana  na  kuyafanya  malengo  na  tamaa  yako 
kuwa  ni  kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi  za  Mwenyezi  Mungu. 

Baada  ya  kumaliza  dhikr  ya  nafy-u  isbat  mja  husema 
«  dJl  »  (Mola...Makusidio  yangu  ni  Wewe  na 

radhi  zako  ndiyo  tamaa  yangu)  na  kujitahidi  kuzama  zaidi  kwenye  tafakuri 
ya  dhikr.  Hii  inalenga  kumfanya  mja  atamhue  maana  ya  ndani  ya  dhikr  ya 
nafy-u  isbat  na  kumpelekea  kukita  tawhid  (Upweke  wa  Mwenyezi  Mungu) 
ndani  ya  moyo  wake. 

Moyo  hutosheka  haada  ya  kuweka  pembeni  matamanio  na  tamaa  zote 
ambazo  huwa  kama  pazia  lenye  kumtenganisha  mja  na  Mola  wake.  Vile 
vile  wasiwasi  ambao  unaweza  kutokea  mara  kwa  mara  na  kuulaghai  moyo 
kwa  kuuonyesha  kuwa  utapata  karama  (miujiza)  au  utapanda  daraja  za 
kiroho  kutokana  na  dhikr  unazozifanya  huweza  kuepukwa  na  kuingizwa 
moyoni  malengo  halisi  ambayo  ni  kupata  radhi  za  Mwenyezi  Mungu. 

Pindi  maana  halisi  ya  dhikr  inapokuwa  imezima  ndani  ya  utambuzi 
wa  mtu  na  kujidhihirisha  katika  tabia  zake,  basi  mtu  anakuwa  huru  dhidi 
ya  hisia  nyingine  mbaya  na  macho  yake  huanza  kupata  mazingatio  kwa 
kila  yanachokiona. 

7.  Nigah-Dasht:  Hii  inahusiana  na  kuilinda  akili  dhidi  ya  hisia  za  uovu 
na  matamanio  ya  nafsi,  kuyachunga  macho  yasitazame  vitu  vibaya,  kuzil- 
inda  hisia  zisihisi  vitu  viovu  na  kuuchunga  moyo  wakati  wote  ili  kuulinda 
dhidi  ya  shambulio  la  masiwa. 

Moja  ya  malengo  ya  tasawwuf  ni  kuulinda  moyo  dhidi  ya  fikra 
mbaya  na  hisia  za  uovu.  Kujiepusha  na  vyote  hivi  si  jambo  rahisi.  Lakini 
atakayefanikiwa  kufanya  hivyo  atakuwa  amevuna  manufaa  halisi  ya  tasaw- 
wuf. 

8.  Yad-Dasht:  Hii  inahusiana  na  wakati  wote  kutambua  kuwa  upo 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  hivyo  kufanya  mambo  yako  kwa 
kulizingatia  hili.  Pia  kanuni  hii  inaitwa  muraqabah. 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  katika  aya:  “Na  hakika 
tumemuumba  mtu,  nasi  tunayajua  yanayo  mpitikia  katika  nafsi  yake.  Na 
Sisi  tuko  karibu  naye  kuliko  mshipa  wa  shingoni  mwake”  (Qaf,  16). 

Hivyo  ni  jambo  la  msingi  kutojitenga  na  hisia  za  ihsan,  Kuiingiza 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

imani  moyoni  na  kutambua  kuwa  Mola  anamuona  mtu  katika  kila  hatua 
apigayo  na  anajua  kila  anachokifikiria.  Hisia  hizi  zinakuwa  kama  ngao 
yenye  kukulinda  dhidi  ya  madhambi;  kwani  mtu  atawezaje  kufanya  dham- 
bi  wakati  moyo  wake  uko  na  Mola  wakati  wote  na  anatambua  kuwa  kamwe 
hawezi  kuondolewa  mbele  yake? 


9.  Wuquf-i  Zamani:  Hii  inahusiana  na  kuchunguza  muda  wako  ulio- 
kupita  na  kuangalia  kama  uliutumia  katika  hali  ya  kiroho  (hudur)  au 
upuuzi  (ghafla),  na  hivyo  kuutumia  vizuri  muda  wako.  Mja  hana  budi 
kutambua  thamani  kubwa  ya  huu  wakati  alionao  na  hivyo  kuuhifadhi  kwa 
kutekeleza  amali  njema,  hasa  kwa  kujiweka  mbali  na  mambo  ya  kipuuzi. 
Mara  kwa  mara  ajichunguze  mwenyewe  hi  kuona  ikiwa  ameutumia  muda 
wake  vizuri  au  ameupoteza  bila  manufaa  yoyote. 


Kwa  mtazamo  mwingine  wa  kimaana  kanuni  ya  wuquf-i  zamani 
inahusiana  na  mja  kuwa  katika  hali  ya  tahadhari  juu  ya  fikra  zinazomjia 
akilini  mwake  mara  kwa  mara  na  kuona  ikiwa  ziko  katika  hali  ya  kushu- 
kuru  au  zinamshawishi  kutubu.  Baada  ya  hayo  mja  hana  budi  kutafakari 
juu  ya  matendo  yake  usiku  na  mchana,  moja  baada  ya  jingine,  na  kisha 
kumshukuru  Mola  kwa  kumjaalia  kutekeleza  matendo  mema,  na  baada 
ya  hapo  kujitahidi  kupiga  hatua  zaidi  mbele  na  kutubia  makosa  yake  na 
kuomba  ulinzi  wa  Mola  huku  ukijutia  juu  ya  makosa  yaliyopita.  Hana 
budi  kufahamu  kuwa  kila  hatua  katika  maisha  yake  ni  yenye  thamani,  hasa 
zile  nyakati  zilizoteuliwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  zenye  thamani 
zaidi.  Na  kutokana  na  utambuzi  wa  kiroho  hana  budi  kutumia  nguvu  zake 
zote  kwa  ajhi  ya  kutosheleza  matakwa  ya  muda  husika  na  hivyo  kuuhuisha. 


Kwa  ufupi  mja  hana  budi  kuzingatia  kila  wakati  unaopita  na  kumshu- 
kuru  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  ajili  ya  kila  wakati  aliotumia  kwa 
manufaa  ya  kiroho  na  kutubia  kwa  ule  alioutumia  katika  upuuzi.  Vile  vile 
mja  hana  budi  kushikamana  na  toba  pindi  anapokuwa  anapitia  kwenye 
mbinyo  wa  kiroho  {qabd)  na  kuendelea  kushukuru  pindi  anapokuwa 
anapokea  uhuishaji  wa  kiroho  (bast).  Hivyo  yule  mwenye  kujiweka  mbali 
na  upuuzi  katika  mambo  yake  yote  hujikuta  ni  mtu  asiyeyumbishwa  na 
mitihani  na  matatizo  yaliyokwishapita  na  wasiwasi  juu  ya  mambo  yajayo, 
na  hivyo  kushughulishwa  na  jitihada  za  kuhuisha  wakati  ulio  mbele  yake, 
jambo  ambalo  limetajwa  katika  kanuni  ya  kisufi  isemayo,  “Sufi  ni  mtoto 
wa  wakati  uliopo”. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


10.  Wuquf-  I  Adadi:  Hii  inahusiana  na  kufahamu  kiwango  halisi  cha 
dhikr.  Murshid  humpa  mwanafunzi  wake  kiwango  Fulani  cha  dhikr  kulin- 
gana  na  hali  yake  ya  kiroho.^'’  Ili  kufanya  itoe  matokeo  yanayokusudiwa 
kila  dhikr  huja  na  kiwango  maalamu,  tunaweza  kusema  dozi  maalum.  Ili 
mwanafunzi  asije  akapoteza  umakini  wakati  wa  dhikr  na  kuweza  kuingia 
kwenye  mitego  ya  shetani  hana  budi  kuzingatia  kiwango  halisi  cha  dhikr 
kilichopendekezwa  na  murshid.  Hata  hivyo  ubora  wa  dhikr  una  umuhimu 
mkubwa  mno.  Kama  dhikr  haitakuwa  na  kiwango  na  kiasi  maalum  basi 
wakati  wote  kutakuwa  na  hatari  ya  kukosa  utulivu  kiakili  na  kiroho.  Kama 
ilivyo  kwa  shughuli  nyingine  ukosaji  huu  wa  utulivu  husababishwa  na 
kasoro  zinazopatikana  kutokana  na  kuzidisha  na  kutozingatia  kiasi  kili- 
chowekwa.  Kwa  hiyo  dhikr  haina  budi  kutekeleza  kwa  namna  iliyo  bora 
zaidi  kwa  kuzingatia  kiasi  na  ubora.  Baada  ya  kuyasema  hayo  ni  kwamba 
isieleweke  kuwa  kufanya  dhikr  kwa  kiwango  maalum  si  sawa  na  kuhesabu 
namba  za  kawaida.  Lakini  kinyume  chake  ni  kwamba  hauna  budi  kuiza- 
misha  dhikr  ndani  ya  moyo  kwa  kuzingatia  idadi  maalum.  Hivyo  ni  wazi 
kwamba  kufanya  dhikr  kwa  kuzingatia  kiwango  maalum  si  tu  kunapelekea 
kupata  ubora  unaokusudiwa  bali  cha  zaidi  ni  kwamba  jambo  hili  ni  chachu 
ya  kukuwezesha  kumaliza  dhikr  yenyewe. 

Jambo  la  kustaajabisha  ni  kwamba  pindi  aldli  inapokuwa  imezun- 
gukwa  na  fikra  nyingi  na  moyo  unapokuwa  umeshughulishwa  na  mambo 
mengi  hupelekea  kukaribia  kutowezekana  kufanya  dhikr  kwa  kuzingatia 
kiwango  chake  maalum.  Hivyo  ni  jambo  la  msingi  kuilinda  akili  dhidi  ya 
mkanganyiko  na  kuweka  umakini  wote  katika  maana  ya  dhikr  na  wakati 
huo  huo  kuzingatia  kiwango  chake  maalum. 

11.  Wuquf-i  Qalbi:  Hii  inahusiana  na  moyo  kuwa  katika  hali  ya  kum- 
kumbuka  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  wakati  wote.  Hii  inadhihirisha  uingi- 
zaji  wa  ihsan  ndani  ya  moyo,  yani  wakati  wote  kuwa  macho  juu  ya  matendo 
yako.  Mwanafunzi  hana  budi  kuuchunguza  moyo  wake  kila  wakati  na 
kuangalia  kama  upo  katika  hali  gani,  kwani  lengo  la  dhikr  ni  kuufanya 
moyo  utambue  kile  kinachotamkwa  na  ulimi.  Jambo  la  msingi  wakati  wa 
kufanya  dhikr  ni  kuwa  katika  hali  ya  muraqabah,  yani  hali  ya  kuzingatia 
maneno  unayoyatamka.  Sufi  wakubwa  wanachukulia  wuquf  -  I  qalb,  yani 


26. 


Kuhusiana  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  y ake  -  kupendekeza 
viwango  mbalimbali  vya  clhikr  kwa  watu  sambamba  na  mazingira  na  hali  zao  rejea 


uk.  196-197. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kufanya  jambo  kwa  moyo  wako  wote,  kama  sharti  la  lazima  katika  dhikr. 
Ili  kuweza  kufikia  kwenye  malengo  y  a  kweli  ya  dhikr  ni  jambo  lazima 
kuelekeza  kila  kiungo  chako  hasa  moyo  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Na  lidhukuru  jina  la  Mola  wako  Mlezi,  na  ujitolee  kwake  kwa 
ukamilifu”(al-Muzzammil,  8). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


'atu  wema  ambao  wamezitakasa  nafsi  zao 
ndio  wenye  kustahili  uhai  na  utaratibu  katika 
nyoyo  zao. 


D.  MURSHID-IKAMIL  NA  NJIA  ZA  KUONGOKA  KIROHO 

1.  MURSHID-IKAMIL 

Pindi  muumini  anaposonga  mbele  katika  njia  ya  kiroho  hukutana  na 
ubainifu  wa  mambo  mengi.  Moyo  kama  bahari.  Wakati  mwingine  maji 
yake  hutulia;  lakini  wakati  mwingine  maji  yake  hupanda  na  kufikia  kwe- 
nye  vimo  vyenye  kutisha  kutokana  na  kukumbwa  na  dhoruba  za  ghafla. 
Katika  mawimbi  haya  anahitajika  nahodha  mahiri  ili  kuweza  kuipitisha 
salama  meli  yake.  Pindi  nahodha  atakaposhindwa  kuingoza  meli  yake 
wakati  akijaribu  kuipitisha  meli  katika  mawimbi  haya  makubwa  atakuja 
kugundua  ugumu  uliopo  pindi  unapokuwa  baharini;  kwani  meli  yake 
itaweza  kuzamishwa  mpaka  kwenye  vina  vya  bahari  na  kupotea  kabisa. 
Huwa  ubainifu  huu  haujitokezi  kwa  wale  walio  wageni  katika  safari  hii. 
Lakini  pindi  mtu  anapoendelea  kupiga  makasia  kwenye  bahari  ya  wazi 
ataanza  kudhihirikiwa  na  baadhi  ya  dalili  za  kiroho,  mabadiliko  ya  kiroho 
yenye  kutofautiana  kati  ya  mtu  mmoja  na  mwingine,  huwa  na  hali  kama 
inqibad  na  inhisatf^  hzli  ambazo  vyanzo  vyake  havifahamiki  ikiwa  vinato- 
kana  na  Mwenyezi  Mungu  (Rahmani)  au  Shetani.  Hivyo  ili  kuzichanganua 
na  kuchukua  tahadhari  inayostahiki  kunahitajika  usimamizi  wa  murshid-i 
kamil,  yani  mwalimu  aliyekomaa  kiimani. 

Ili  kufikia  kwenye  uelekeo  huu  kila  muislamu  hana  budi  kujichunga 
mwenyewe.  Hatuna  budi  kuiga  mwenendo  wa  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kadiri  ya  uwezo  wetu,  kwani  Mtume 
ndiye  kiigizo  cha  umma  huu  kisicho  na  mfano.Uaminifu  wake  na  kum- 

27.  Ingibad  na  inbisat  ni  hali  mbili  tofauti  ambazo  humsibu  mwanafunzi.  lnqibad  ni 
mbano  wa  kiroho  utokanao  na  hofu  au  wasiwasi,  wakati  inbisat  ni  nafuu  ya  kiroho 
itokanayo  na  matumaini. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


tegemea  kwake  Mola,  subira  yake  pindi  alipokabiliwa  na  matatizo,  kuji- 
weka  kwake  mbali  na  hazina  za  dunia  zilizokuwa  zikimiminika  mbele  yake 
na  staha  yake  isiyo  na  kifani,  vyote  hivi  havina  budi  kufanyiwa  kazi  kadiri 
iwezekanavyo.  Ili  kuweza  kuvuka  vikwazo  vilivyo  katika  njia  maendeleo  ya 
kiroho  mja  hana  budi  kutafuta  msaada  wa  murshid-i  kamil  wenye  busara 
kwa  unyenyekevu  na  heshima,  kwani  hawa  ndio  warithi  wa  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  na  baada  ya  hapo  mja  hana 
budi  kujitahidi  kufuata  mapendekezo  yao  kwa  moyo  safi.  Kama  ambavyo 
mwezi  unavyothibitisha  uwepo  wa  jua  kutokana  na  kupokea  mwanga  wake 
hata  pale  jua  linapokuwa  halionekani  na  macho  yetu  ndivyo  ambavyo  watu 
wema  ambao  wameangaziwa  na  nuru  ya  Muhammad  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  wanavyokuwa  mashahidi  na  warithi  wa  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Lengo  la  tasawwuf  ni  kuendeleza  uwezo  wa  kiroho  ulio  ndani  ya 
silka  ya  mwanadamu.  Kila  moyo  ni  kama  ardhi  iliyo  na  petroli  chini  yake. 
Kamwe  petroli  haiwezi  kujitokeza  juu  ya  ardhi  mpaka  litobolewe  tundu. 
Petroli  iliyotulia  ndani  ya  ardhi  ni  kama  uwezo  wa  kiroho  aliopewa  kha 
mwanadamu.  Kama  ulivyo  uwezo  wa  kiakili,  uwezo  huu  nao  unapatikana 
kwa  wanadamu  katika  viwango  mbalimbali. 

Murshid-i  kamil  ndiye  mwenye  kuweza  kutoboa  na  kuutoa  uwezo 
huu  mpaka  juu  ya  ardhi  na  kuifanya  hazina  hii  ipigwa  na  mwanga  wa  jua. 
Lakini  ili  petroli  iweze  kutoka  nje  ya  ardhi  keekee  itakayotumika  kutobolea 
haina  budi  kufika  mpaka  kwenye  tabaka  ambalo  ndipo  petroli  ilipo.  Kee- 
kee  lazima  liwe  imara  na  lenye  kuweza  kujirudisha  katika  umbhe  lake  la 
mwanzo,  kinyume  chake  litaweza  kugonga  mwamba  na  kukatika  vipande 
vipande.  Hii  inamaanisha  kwamba  murshid  ambaye  ana  jukumu  la  kumu- 
ongoza  mtu  hana  budi  kuwa  mahiri  katika  jukumu  hilo. 

Murshid-i  kamil  wa  kweli  huweza  kutambulika  kwa  sifa  kuu  tatu: 


Sifa  ya  kwanza: 


Murshid-i  kamil  wa  kweli  huzitii  kikamihfu  Qur’an  na  Sunnah.  Huwa 
maisha  yake  na  vitendo  vyake  havitawaliwi  na  chochote  zaidi  ya  kuhuisha 
maadili  ya  Qur’an  na  Sunnah.  Utii  wa  murshid-i  kamil  juu  ya  Qur’an  na 
Sunnah  ni  mkubwa  mno  ukhinganisha  na  waumini  wengine.  Kushika- 
mana  kwake  na  nguzo  hizi  mbhi  kunalingana  na  mtu  ambaye  anamfuata 
mwongoza  njia  kwa  umakini  mkubwa  mno  katika  eneo  lenye  theluji  nzito. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


mtu  huyu  yuko  makini  katika  kuhakikisha  kuwa  anakanyaga  pale  pale  ali- 
popakanyaga  mwongoza  njia  licha  ya  kukwama  kwama  katika  theluji  ile. 
Hivyo  murshid-i  kamil  anaweza  kuitwa  warathatu’l-anbiya,  yani  mrithi  wa 
Mitume.  Hivyo  hatuna  budi  kusema  kwamba  utii  wa  kiwango  hicho  hautoi 
nafasi  kwa  maisha  ambayo  yametawaliwa  na  nafsi. 

Sifa  ya  pili: 

Murshid-i  kamil  wa  kweli  humkumbusha  juu  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  katika  maneno  yake  na  vitendo  vyake.  Kwani  viigizo  hivi  vyema 
hupokea  ubainifu  wa  majina  matakatifu  na  huwa  na  uwezo  wa  kuchukua 
uzuri  (jamali)  wa  majina  haya  matakatifu  na  kuubadilisha  na  kuwa  tabia 
zao  njema,  hivyo  mara  kwa  mara  kuwakumbusha  watu  juu  ya  Mola  wao. 
Kwa  hakika  pindi  maswahaba  walipomuomba  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  awafahamishe  ni  nani  wali  au  waja 
watakatifu  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  alitoa  jibu  lifuatalo: 

^  til 

“Hao  ni  wale  ambao  mtazamo  wao  humkumbusha  mtu  juu  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu”  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  X,  78;  Ibn  Majah,  Zuhd,  4). 

Pindi  umuonapo  murshid-i  kamil  huna  budi  kupata  fikra  juu  ya 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  akhera,  pia  upate  utulivu  ndani  ya  moyo 
na  kuingizwa  kwenye  ulimwengu  wa  kiimani.  Hili  halitokani  na  sababu 
nyingine  bali  ni  kutokana  na  kushikamana  na  maadili  kutoka  kwa  Mola  na 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Miongoni  mwa  majina  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  yenye  kutuku- 
zwa  zaidi  ni  Rahman  (Mwingi  wa  rehema)  na  Rahim  (Mwenye  kurehemu). 
Pia  waja  wema  wa  Mola  huwa  na  huruma  ya  hali  ya  juu.  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  ni  Sattaru’l-uyub;  Yani  ni  mwenye  kusitiri  madhambi  ya  watu. 
Pia  murshid  huwa  hachunguzi  makosa  ya  watu  wengine  na  huwa  anaya- 
ficha  pale  anapobainikiwa  nayo.  Mola  ni  Karim,  mwingi  wa  ukarimu.  Pia 
mtu  mwema  naye  huwa  ni  mkarimu;  huridhika  pale  anapotoa  na  kuwapa 
wengine.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  Ghafur;  Mwingi  wa  kusamehe.  Pia 
murshid  naye  ni  huwasamehe  wengine.  Mola  ni  Halim,  yani  mwingi  wa 
kustahamili;  pia  watu  wema  nao  ni  wastahamilifu. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kutokana  na  kuwa  maswahaba  (wali)  wa  Mola,  watu  hao  hutofautiana 
na  watu  wengine  kwa  namna  nyingi.  Huwa  nyoyo  zao  ziko  karibu  na 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Matendo  yao  ya  ibada  hufanywa  kwa  uma- 
kini  mkubwa.  Huwa  makini  mno  katika  tabia  zao.  Kwa  kuwa  wanafuata 
vyema  nyayo  za  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  hivyo 
maombi  yao  hukubaliwa  zaidi  ya  maombi  ya  watu  wengine.  Kwa  kuwa 
miili  yao  inajishughubsha  na  dhikr  wakati  wote  hivyo  huacha  athari  katika 
sehemu  wanazokuwepo. 


Muumini  wa  kweli  hujikuta  ni  mwenye  wasiwasi  pindi  anapochang- 
anya  mzigo  wake  wa  masuala  ya  kiroho  pamoja  na  mtu  mwingine  mwenye 
tabia  ya  uovu.  Kinyume  chake  kuwa  karibu  na  watu  wema  pekee  huweza 
kumletea  mtu  amani.  Kikubwa  zaidi  katika  faida  ya  kuwa  karibu  na  Mtume 
aliyebarikiwa  -rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  kupata  furaha  isiyo  na 
kifani.  Raha  ya  kiroho  ya  kuwa  katika  mazingira  yaliyobarikiwa  na  utukufu 
wa  nuru  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  jambo  lisiloweza 
kuelezewa  kwa  urahisi.  Lakini  pia  kwa  kuwa  murshid-i  kamil  anafuata  vili- 
vyo  nyayo  za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa 
kushikamana  na  Sunnah  zake  na  hivyo  kumpelekea  kukaribia  mwenendo 
wa  kiutume,  basi  atakuwa  amebeba  utukufu  wa  kiroho  na  pia  atakuwa  ni 
sababu  ya  msukumo  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake.  Kama  ilivyo  kawaida  kwa  mtu  aliyepigwa  shoti  kutetemeka, 
pia  murshid  wa  kweli  hana  budi  kwanza  kutetemeshwa  na  nguzo  za  imani 
kisha  ndio  apate  nguvu  ya  kuweza  kusonga  mbele  kwenye  safari  ya  kiroho. 

Sifa  ya  tatu: 


Alama  ya  mwisho  ya  murshid-i  kamil  ni  uteuzi  wa  kiroho.  Haitoshi 
kwa  baraza  la  watu  kukaa  na  kumchagua  murshid.  Bali  anatakiwa  kuteu- 
liwa  na  murshid-i  kamil  mwenye  mamlaka  ya  kufanya  hivyo,  mtu  huyu 
ni  yule  mwenye  mfuatano  sahihi  mpaka  kumfikia  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kama  mnyororo  huu  utafikia  mahali 
na  kushindwa  kuendelea  mpaka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  basi  mtu  huyo  atakuwa  amepungukiwa  vigezo.  Pindi 
atakapokosekana  mtu  mwenye  vigezo  vinavyohitajika  basi  murshid-i  kamil 
wengi  hujizuia  kumchagua  mtu  mwingine  yeyote  ambaye  ataendeleza 
njia  yao.  Wakati  mwingine  humuacha  mrithi  mmoja  na  wakati  mwingine 
wengi,  kama  ilivyokuwa  kwa  Khalid  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kase  siri  yake.  Hekima  iliyopo  katika  jambo  hili  anaijua  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  peke  yake. 

Kwa  ufupi  ni  kwamba  kuukomaza  moyo  ili  uweze  kupokea  uhalisia  wa 
kiroho  kutawezekana  kwa  kupitia  mafunzo  kadhaa  ya  kiroho.  Kwa  upande 
mwingine  ili  kuweza  kuvishinda  vikwazo  vhivyotapakaa  kwenye  njia  hii 
kunahitajika  usimamizi  wa  watu  wema  na  waja  watakatifu  mbele  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Kha  mwanafunzi  wa  kweli  hana  budi  kumtafuta 
murshid  kwa  ajhi  ya  kusimamia  maendeleo  yake  ya  kiroho  lakini  wakati 
huo  huo  hana  budi  kumtazama  kwa  umakini  kuona  ikiwa  kweli  murshid 
huyo  ana  sifa  zinazohitajika. 

Maneno  machache  na  muhimu  ya  kuzingatia: 

Kwa  kuwa  murshid-i  kamil  ambaye  sifa  zake  zinakidhi  sifa  zhizok- 
wishatajwa  ni  mja  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  wa  kipekee,  na  ni  mtu 
mwenye  maadili  ya  kipekee,  basi  mwanafunzi  wake  hana  budi  kumuon- 
yesha  heshima  ya  hali  ya  juu  na  kuathiriwa  na  tabia  zake.  Lakini  pindi 
mja  akiwa  anamuonyesha  murshid  huyu  heshima  inayostahih  na  kutafuta 
kufaidika  na  tabia  zake,  lakini  hana  budi  kuwa  makini  asije  akaingia  kwe- 
nye  janga  la  kuvuka  mipaka.  Hatuna  budi  kufahamu  kuwa  achalia  mbali 
watu  wema  na  watakatifu,  bali  hata  Mitume  walikuwa  juu  ya  waja  wote  wa 
Mwenyezi  Mungu.  Huwa  wanakuwa  na  kiasi  fulani  cha  bahari  ya  elimu 
ambayo  wamejaaliwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kuna  wakati  macho 
yao  yanakuwa  yamedhhiirikiwa  na  hekima  za  hapa  duniani  na  kesho 
akhera;  na  vile  vile  kuwa  wakati  ambao  hawawezi  kuona  hata  kile  kitu 
kilicho  mbele  yao. 

Sheikh  Sadi  katika  Gulistan  yake  anasimulia: 

“Siku  moja  mtu  mmoja  alimuuliza  Yaqub  (a.s),  ‘Wewe  ambaye  ni 
Mtume  mwenye  busara  na  mwenye  moyo  ulioongoka!  Ilikuwaje  uliweza 
kuhisi  harufuya  shati  la  Yusuf(a.s)  ambalo  lilikuwa  likiletwa  kwako  kutoka 
sehemu  ya  mbali  karibia  na  Misri,  lakini  bado  ukashindwa  kumuona  Yusuf 
(a.s)pale  alipokuwa  akitumbukizwa  ndaniya  kisima  kilichokuwa  karibu  na 
wewe?’ 


‘Sehemu  ya  ujuzi  tuliojaaliwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu’  Yaqub 
(a.s)  alijibu,  ‘ni  kama  mipigo  ya  radi.  Hivyo  kuna  wakati  ukweli  unajidhiri- 
sha  bayana  na  wakati  mwingine  unakuwa  umefichwa’”. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Siku  moja  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
alipotakiwa  kumjibu  mtu  aliyemuuliza  maswali  kadhaa  na  akawa  hayajui 
majibu  yake  lakini  akawa  ana  uhakika  kuwa  ufunuo  mtakatifu  ungelishuka 
muda  si  mrefu,  alisema: 


“Nione  kesho  ili  nikupe  majibu  ya  maswali  yako”.  Hakufuatishia 
maneno  yake  kwa  insha-Mwenyezi  Mungu  au  Mwenyezi  Mungu  akipenda. 

Ufunuo  aliokuwa  akiutarijia  haukushushwa  siku  iliyofuata;  ukweli 
ni  kwamba  zilipita  siku  kumi  na  tano  kabla  ya  ufunuo  huo  kumfikia. 
Hata  nuru  yetu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  kwa  ajili  yake 
ulimwengu  mzima  uliumbwa  aliachwa  bila  ya  msaada.  Pindi  ufunuo  ulip- 
owasili  baada  ya  kuchelewa  sana  ulikuja  na  tahadhari  ifuatayo: 

“Wala  usisema  kamwe  kwa  jambo  lolote  lile:  Hakika  nitalifanya  hilo 
kesho.  Isipo  kuwa  Mwenyezi  Mungu  akipenda.  Na  mkumbuke  Mola  wako 
Mlezi  pale  unapo  sahau,  na  sema:  Asaa  Mola  wangu  Mlezi  ataniongoa 
kwenye  uwongozi  ulio  karibu  zaidi  kuliko  huu”  (al-Kahf,  23-24)  (Angalia 
Ibn  Kathir,  III,  83;  Alusi,  XV,  247). 


Kwa  kuzingatia  kuwa  hili  ndilo  sharti  ambalo  hata  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliagizwa  kulitekeleza,  hivyo 
kila  mtu  hana  budi  kuelewa  vilivyo  kiwango  cha  matumizi  yake  kwa  wan- 
adamu  wote.  Hivyo  hatuwezi  kusema  kwamba  pindi  kipenzi  cha  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  atakapoomba  dua  au  kumuombea  mtu  mwenye  maradhi 
basi  ni  hakika  maombi  yake  yatajibiwa  kama  anavyotarajia.  Ili  maombi 
yaweze  kufikia  kile  kilichokusudiwa  si  tu  kunahitajika  usafi  wa  nyoyo 
katika  pande  zote  mbili,  yani  yule  anayeomba  na  yule  anayeombewa, 
bali  pia  ni  lazima  maombi  yale  yakutane  na  qudra  ya  Mwenyezi  Mungu. 
Inafahamika  kuwa  maombi  yote  yanakubaliwa  lakini  ni  jambo  la  msingi 
kukumbuka  kuwa  kukubaliwa  kwa  maombi  kunaweza  kuahirishwa  mpaka 
kesho  akhera  badala  ya  kubainishiwa  katika  maisha  ya  hapa  duniani  na 
kwamba  kukubalika  na  kutokubalika  kwake  kunategemeana  na  moja  kwa 
moja  na  qudra  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 


Jambo  jingine  la  kuzingatia  ni  kwamba  wote  Mitume  na  watakatifu 
huwa  wana  sifa  na  silka  tofauti  na  kwamba  sifa  inayoweza  kubainika  kwa 
Mtume  mmoja  inaweza  isipatikane  kwa  Mtume  mwingine  kwa  kiwango 
kile  khe.  Hivyo  itakuwa  ni  makosa  kutarajia  kuwa  kha  mmoja  kati  yao  ana 
sifa  na  shka  za  aina  moja. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kama  ambavyo  imetajwa  ndani  ya  Qur’an  kuwa  Musa  (a.s)  alipewa 
elimu  ambayo  Khidhir  (a.s)  hakuwa  nayo;  na  kinyume  chake  ni  kwamba 
Khidhir  (a.s)  alijaaliwa  elimu  ambayo  Musa  (a.s)  hakuwa  nayo.  Vile  vile 
mtu  hawezi  kutarajia  Jilani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kuwa 
sawa  na  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake.  Walichopewa  wote 
wawili  na  kinachotarajiwa  kutoka  kwa  wote  wawili  ni  tofauti.  Lakini  hata 
hivyo  kwa  hakika  ni  kwamba  walichonacho  wote  wawili  ni  utumishi  mbele 
ya  Mwenyezi  Mungu  na  marifah.  Na  kwa  hakika  njia  zenye  kutuwezesha 
kufrka  kwa  Mola  wetu  ni  nyingi  kama  kiasi  cha  pumzi  walizonazo  viumbe. 


Pia  ni  muhimu  kufahamu  kuwa  hakuna  mja  yeyote  achilia  mbali 
Mitume  ambaye  ana  uhakika  mia  kwa  mia  kuwa  atajibiwa  maombi  yake. 
Hata  kama  mja  alikuwa  anakaribia  kufikia  kwenye  kilele  cha  utumishi, 
lakini  bado  anakuwa  katika  tishio  la  kuteleza.  Mfano  katika  suala  hili  ni 
Balam  ibn  Baura.  Mwanzoni  alikuwa  ni  mtu  mwena,  lakini  baadae  akate- 
kwa  na  nafsi  yake  na  kujisababishia  maangamizi.  Qur’an  inamzungumzia 
mtu  huyu  kama  ifuatavyo: 

“Na  wasomee  khabari  za  yule  ambaye  tulimpa  Ishara  zetu,  naye 
akajivua  nazo.  Na  Shefani  akamuandama,  akawa  miongoni  walio  potea. 
Na  tungelitaka  tungeli  mtukuza  kwa  hizo  Ishara,  lakini  yeye  aliushikiha 
ulimwengu  na  akafuata  pumbao  lake.  Basi  mfano  wake  ni  mfano  wa  mbwa. 
Ukimhujumu  hupumua  na  kutoa  ulimi  na  ukimwacha  pia  hupumua  na 
kutoa  ulimi.  Huo  ni  mfano  wa  kaumu  wanao  zikanusha  Ishara  zetu.  Basi 
simulia  hadithi,  huenda  wakatafakari.”  (al-Araf,  175- 176). 


Vile  vile  ilimtokea  Qarun  au  tajiri  mkubwa,  mtu  ambaye  kisa  chake 
kimesimuliwa  katika  surat  al  -  Qasas.  Mtu  ambaye  alikuwa  mwema  na 
mwenye  msimamo  katika  dini  aligeuka  na  kuwa  mtu  mwenye  uasi  mkub- 
wa  mno.  Mwenyezi  Mungu  alimzamisha  ndani  ya  ardhi  yeye  pamoja  na 
mali  zake  alizokuwa  akijitamba  nazo.  Hivyo  pamoja  na  cheo  cha  kiimani 
au  utukufu  aliojaaliwa  mtu  hana  budi  kutambua  kuwa  nafsi  imetulia  ndani 
yake  na  inangojea  kumshambulia  wakati  wowote  na  kumtoa  kwenye  kiti 
chake  cha  enzi.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
hakuomba  ulinzi  wa  Mola  bila  sababu  ya  msingi  pale  alipoomba: 


“Ewe  Mwenyezi  Mungu...Ninatarajia  rehema  zako!  Usiniache  peke 
yangu  na  matamanio  ya  nafsi  yangu  hata  kama  ni  kwa  sekunde!  Nirekebi- 
shie  kha  hali  yangu!  Bha  shaka  hakuna  Mola  ila  Wewe...”  (Abu  Dawud, 
Adab,  lOO-IOI). 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu  wakati  wote  huchukua  tahadhari 
juu  ya  maana  ya  hadith  hiyo  na  kamwe  hawajidanganyi  kwa  kuwa  na 
fikra  kuwa  ‘tayari  wameshafanikiwa’.  Wale  walioingia  kwenye  fikra  hizi 
zenye  kudanganya  wakati  wote  wamejikuta  wanaachwa  watupu  hata  kama 
walifanikiwa  kukamilisha  sayr  -  u  suluk  yao.  Kinyume  chake  wale  walio- 
amini  kuwa  hado  wana  safari  ndefu  ili  wafikie  mafanikio  na  hivyo  wakawa 
wanajikumhusha  juu  ya  makosa  yao  na  udhaifu  wao,  waliweza  kusonga 
mhele  katika  njia  ya  kiroho.  Hatuna  hudi  kufahamu  kuwa  licha  ya  uhainifu 
wa  wazi  wa  ubora  aliokuwa  nao  Mtume  Muhammad  Mustafa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  ndiye  kinara  wa  Mitume  lakini  kamwe 
hakuacha  kutekeleza  swala  kiasi  kwamba  miguu  yake  ilikuwa  ikivimba,  ali- 
poulizwa  na  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  kutokana 
na  kustaajabishwa  kwake  na  jambo  lile,  alisema: 

“Je  nisiwe  ni  mja  mwenye  kushukuru  ewe  Aisha?”  (Muslim,  Munafiqun,  79). 

Pia  kutokana  na  masimulizi  kutoka  kwa  wake  zake  watukufu,  baada 
ya  ufunuo:  “Zitakase  sifa  za  Mola  wako  Mlezi,  na  umwombe  msamaha; 
hakika  Yeye  ndiye  anaye  pokea  toba”  (an-Nasr,  3)  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alianza  kujishughulisha  na  kumshukuru 
na  kumtukuza  Mola  katika  kila  sekunde  iliyopita. 

Kwa  hiyo  licha  ya  cheo  anachokuwa  nacho  mtu  katika  njia  ya  imani, 
kamwe  hatolewi  katika  kutekeleza  majukumu  ya  utumishi  na  kwa  vyovyote 
iwavyo  hatakiwi  kupunguza  amali  zake  wala  kujiona  kuwa  yeye  hahusiki 
tena  katika  majukumu  yanayotokana  na  yeye  kuwa  mja  wa  Mwenyezi 
Mungu.  Kanuni  zote  tukufu  na  majukumu  wamepewa  wanadamu  katika 
aina  zote  za  maisha  na  hayatatolewa  kwao  mpaka  pale  watakapovuta 
pumzi  zao  za  mwisho.  Hivyo  murshid-i  kamil  wa  kweli  hujitahidi  katika 
maisha  yake  yote  kuishi  kwa  kushikamana  na  amri  ya  muongozo  isemayo: 

“Basi  mtakase  Mola  wako  Mlezi  kwa  kumhimidi,  na  uwe  miongoni 
wanao  msujudia.  Na  muabudu  Mola  wako  Mlezi  mpaka  ikufikie  Yakini” 
(al-Hijr,  98  -  99). 


Viongozi  wa  kiroho  wa  namna  hii  huwa  hawaombi  kitu  hata  kidogo 
kama  fidia  ya  huduma  zao.  Pia  hawatarajii  hata  fidia  ya  utumishi  wao 
kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu;  kwani  wanaofanya  hivyo  thamani 
ya  matendo  yao  na  vyeo  vyao  vya  kiroho  hushuka  baada  ya  muda.  Licha  ya 
Ali  na  Fatma  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yao  -  kufunga  kwa  siku 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


tatu  mfulululizo  lakini  walitoa  chakula  chao  na  kumpa  masikini  aliyewag- 
ongea  mlango  wao  kutokana  na  njaa  katika  usiku  wa  kwanza,  pia  walimpa 
yatima  katika  usiku  wa  pili  na  kumpa  mfungwa  katika  usiku  wa  tatu,  na 
wao  wakafuturia  kwa  maji  peke  yake.  Na  baada  ya  kuwapatia  watu  hao 
chakula  alikuwa  akiwaambia  maneno  yafuatayo  pindi  walipowashukuru: 

“Hatakukupeni  chakula  chetu  kwa  kutarajia  shukurani  kutoka  kwenu. 
Jambo  pekee  lililotusukuma  kufanya  hivyo  ni  kutafuta  radhi  za  Mola 
wetu...”^® 


Kwa  kifupi  ni  kwamba  murshid-i  kamil  wa  kweli  ni  vinara  vya  maisha 
ya  kiroho,  vinara  ambao  wanaendeleza  majukumu  ya  Mitume  ya  kufunza 
na  kufundisha  kutokana  na  kuonyesha  mfano  wa  kuigwa  katika  jamii. 
Kutokana  na  kuwa  kwao  karibu  na  Mola  na  sifa  zake  tukufu  waja  hawa 
wema  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  wakati  huo  huo  wanakuwa  wame- 
fikia  kwenye  daraja  la  ihsan.  Huwa  wanakuwa  wamepewa  elimu  kama 
vile  elimu  ya  ladunn,  hekima  na  marifa.  Lakini  mpaka  hapo  hakuna  mtu 
anayewafikia  maswahaba.  Pia  maswahaba  hawako  katika  daraja  moja  na 
Mitume  na  Mitume  nao  hawako  katika  daraja  moja  na  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Na  kwa  upande  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  yeye  ni  mja  wa  kwanza  na  mtukufu  zaidi 
katika  ya  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  na  baada  ya  hapo  ni  Mjumbe  Wake. 


Hivyo  kila  mtu  hana  budi  kujizuia  na  kuwapa  wanadamu  thamani 
kubwa  kupita  kiasi  na  hivyo  tunachotakiwa  ni  kuishi  na  watu  kulingana  na 
hali  zao.  Uways  al-Qarani  au  hata  Abu  Hanifa  ambaye  alikuwa  mkusanyaji 
wa  hukumu  za  kiislamu  hawawezi  kuwa  katika  daraja  moja  na  maswa- 
haba.  Heshima  na  unyenyekevu  uliovuka  mipaka  ambao  mara  kwa  mara 
unaelekezwa  kwa  watu  wema  kutoka  watu  walio  wajinga  ni  nje  ya  kosa 
la  kawaida;  bali  ni  kupotea  kuliko  wazi  kabisa.  Kupotea  huku  ni  tabia  ya 
uvukaji  wa  mipaka  usio  wa  kawaida,  jambo  ambalo  linaweza  kumpelekea 
mtu  kuwa  mbali  na  Mola  wake  na  pia  kuwa  mbali  na  ukweli.  Kutokana  na 
kuhofia  watu  wasije  wakaangukia  kwenye  kosa  hili  ndio  maana  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliwakataza  watu  wasi- 
imbe  mashairi  yenye  kuwatukuza  watu  wengine  kwa  ujinga.  Na  pale  mtu 
aliyesifiwa  alipohofia  kuwa  sifa  zile  zingeliweza  kuipa  nguvu  nafsi,  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alimshauri: 

28  Rejea  al-Insan,  8-11;  Wahidi,  uk.  470.  Zamakhshari,  VI,  191-192. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Apige  uso  wake  (uso  wa  aliyesifiwa)  kwa  vumbi!”  (Ahmed  ibn  Han- 
bal,  Musnad,  VI,  5). 


Sifa  zenye  kuichochea  nafsi  si  chochote  bali  ni  saini  ya  maangamizi 
kwenye  moyo. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


■y  "Twepo  wetu  hapa  ulimwenguni  umeshikiliwa  na 
f  /  upendo  na  rabitah;  kwani  rabitah  si  kingine  bali 
ubainifu  wa  upendo  ambao  ndio  wenye  kubeba 
kiini  cha  uwepo  wetu  hapa  ulimwenguni.  Rabitah  ni  udu- 
mishaji  wa  uchangamfu  na  cheche  za  upendo. 


2.  NJIA  ZA  MWONGOZO  WA  KIROHO 


a.  Mahabbah  (Upendo)  na  Rabitah 

Pindi  utakapoangalia  ari  na  malengo  ya  usufi  utagundua  kuwa  kicho- 
cheo  cha  kwanza  katika  sayr-u  suluk  ni  upendo,  wakati  lengo  lake  kuhwa 
ni  maadili  ya  kiroho  (adab).  Hapa  upendo  ni  sababu  wakati  maadili 
ya  kiroho  ni  matokeo.  Hakuna  mtu  anayeweza  kuelezea  kwa  ukamilifu 
umuhimu  wa  vipengele  hivi  viwili;  pindi  upendo  juu  ya  mtu  unapozidi 
basi  sehemu  fulani  ya  upendo  huo  huvienea  vitu  vinavyomzunguka,  vitu 
hivi  huonekana  vimefanana  au  vimekaribia  kufanana  kwa  namna  fulani  na 
mtu  anayependwa . 

Kwa  mfano  mwanafunzi  ambaye  ana  mapenzi  makubwa  juu  ya  mur- 
shid  wake  hawezi  kujizuia  na  hisia  za  kuonyesha  mapenzi  hayo  hayo  kwa 
yeyote  atakayekuwa  na  tabia  sawa  na  zile  za  murshid  wake,  ijapokuwa 
hayatakuwa  sawa  kabisa  na  yale  ya  murshid  wake.  Pindi  anapokutana  na 
murshid  wake  huwa  kama  mtu  aliyempokea  ndugu  yake  aliyetoka  kuhiji. 
Mapenzi  yake  huongezeka  pale  anapomiliki  kitu  ambacho  alikuwa  akikitu- 
mia  murshid  wake.  Tunaweza  kuyalinganisha  mapenzi  haya  na  furaha  ali- 
yokuwa  nayo  Uways  al-Qarani  pindi  alipopokea  joho  kutoka  kwa  Mtume 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 


Pamoja  na  uongezeakaji  wa  upendo  lakini  wakati  huo  huo  ukaribu 
(nisbah)  juu  ya  kipenzi  ambao  unaongezeka  taratibu  huwa  ni  jambo  pana 
zaidi,  kiasi  kwamba  unaanzia  kwa  kipenzi,  ukaribu  unaongezeka  zaidi, 
unafikia  katika  kiini  na  baada  ya  hapo  unasambaa  na  kuwajumuisha  watu 
wengine.  Katika  fasawwu/ kusambaa  na  kuvuka  duara  hili  la  mapenzi  na 
kumuweka  kipenzi  katikati  ya  duara  hilo  kwa  namna  ambayo  itawaenea 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wote  walio  karibu  na  mbali  kunaitwa  mapenzi  kamili  (ashk-i  mutlaq)}‘^ 
Tujikumbushe  maneno  ya  Yunus  Emre, 


Vithamini  viumbe  kwa  ajili  ya  Muumba. 

Hii  ni  hali  ya  kuvipenda  na  kuvihurumia  viumbe  vyote  bila  ya  kujali 
sifa  zao,  tabia  zao  na  matendo  yao,  kuvipenda  huku  ni  kwa  ajili  ya  kutafuta 
radhi  za  Muumba.  Hii  ndiyo  hatua  ya  mwisho  ambayo  mpenzi  anaweza 
kuifikia.  Na  baada  ya  hapo  kfla  kituo  cha  mapenzi  njiani  ni  mapenzi  ya 
sitiari  (ashk-i  majazi). 

Mapenzi  ya  sitiari  huanza  pale  mwanafunzi  anapoamua  kumpenda 
murshid  wake.  Mapenzi  haya  pia  ni  ya  sitiari.  Kwa  kuwa  kiasili  moyo  upo 
kwa  ajili  ya  mapenzi  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  pekee  hivyo  hau- 
wezi  kuwa  na  kipenzi  kingine  tofauti  na  Mwenyezi  Mungu.  Vitu  vingine 
ambavyo  anashikamana  navyo  ni  kama  ngazi  yenye  kumsaidia  mja  kufikia 
mapenzi  matakatifu.  Kwa  ujumla  hii  ni  njia  ya  kuweza  kumflkia  Mawla 
au  Mola  kwa  kupitia  Layla.  Katika  suala  hili  hatua  yenye  kuvutia  zaidi  ni 
kukutana  na  murshid-i  kamil  wa  kweli  na  kupitia  kwenye  raha  ya  mapenzi 
ya  kiroho  pamoja  naye.  Na  ubainifu  wa  hili  wenye  mafanikio  zaidi  ni  rabi- 
tah.  Rabitah  ni  ukuzaji  wa  mapenzi  ambao  hauwezi  kulinganishwa  na  vitu 
vingine  vya  kawaida. 

Kiuhalisia  rabitah  inamaanisha  kitu  unachoshikamana  nacho  na  uli- 
cho  na  shauku  nacho.  Kwa  maana  hiyo  hakuna  kiumbe  hata  mmoja  hapa 
ulimwenguni  ambaye  yuko  nje  ya  rabitah.  Kila  kitu  kipo  katika  muungan- 
iko  na  vitu  vingine.  Katika  hatua  nyingine  rabitah  ni  ubainifu  wa  mapenzi 
ambayo  yanazalisha  kiini  cha  uwepo  wetu  hapa  ulimwenguni.  Pia  rabitah 
ni  ni  udumishaji  wa  uchangamfu  na  cheche  za  upendo. 

Kuna  aina  tatu  za  rabitah: 


1.  Rabitah  ya  asili 

Huu  ni  upendo  wa  asili  anaokuwa  nao  mtu  kwa  wale  walio  karibu 
naye.  Haya  ni  matokeo  ya  silka  ya  mtu,  kama  mapenzi  anayohisi  mama 
kwa  mwanae  na  kadhalika. 


29.  Qur  an  tukufu  inasisitiza  juu  ya  hitajio  la  kumpenda  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
zaidi  ya  kitu  chochote  kUe:  ^  iSi  lit  tjii  ^jJt  j  “...Lakini  walioamini  wanampenda 
Mwenyezi  Mungu  zaidi  sana”  (al-Baqara,  165).  kiwango  hrkichajuu  chamapenzi 
katika  lugha  ya  Idla  srku  kinaitwa  ‘mapenzi  matakatifu’. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


2.  Rabitah  mbaya 

Hii  inahusiana  na  tabia  ya  kushikamana  na  mambo  ya  haramu  na 
mabaya;  kama  ambavyo  mpiga  ramb  moyo  wake  una  tamaa  ya  kupiga 
ramli  kiasi  kwamba  inaflkia  mahali  anasahau  kuhusu  mahitaji  ya  nyum- 
bani  kwake. 

3.  Rabitah  tukufu 

Kutokana  na  hisia  nzuri  zinapelekea  rabitah  hii  kumshawishi  mtu 
kuelekea  kwenye  vitu  ambavyo  vitamfikisha  kwa  Mola.  Hii  inahusiana 
na  kuwa  karibu  kimwili  au  kiroho  na  wale  ambao  nyoyo  zao  zimepamba 
(tajliyah)  na  ambao  wamefikia  kwenye  cheo  cha  mushahadah,  haya  yote  ni 
ili  anufaike  nao  kiroho. 

Hapa  tutaelezea  zaidi  juu  ya  aina  hii  ya  tatu  ya  rabitah.  Hii  inaashiria 
namna  ambayo  baada  ya  mwanafunzi  kupata  uwezo  fulani  anavyoweza 
kutunza  mapenzi  ya  murshid  wake  ndani  ya  moyo  wake  kwa  lengo  la  kunu- 
faika  naye  kiroho. 

Njia  ya  kisufi  ya  rabitah  inapatikana  katika  majina  mbalimbali  na 
mafunzo  mbalimbali  katika  kila  tariqah.  Kwa  kawaida  huwa  jukumu  la 
mwanafunzi  kumuingiza  akilini  mwake  murshid  wake  aliye  mbele  yake,  na 
kutokana  na  hisia  tukufu  ajaribu  kuwa  kama  yeye,  hili  litawezekana  kwa 
kupitia  kwenye  kukumbuka  hali  ya  akili  yake  na  tabia  yake  kiimani.  Pindi 
atakapotunza  na  kuhuisha  mapenzi  na  heshima  ya  murshid  wake  kwa 
namna  hii  kutampelekea  kuwa  na  uchangamfu  wa  kiroho. 

Wakati  wote  mwanadamu  anakabiliwa  na  vishawishi.  Kama  ilivyo  kwa 
magonjwa  yaliyo  mengi  pia  hali  za  ndani  za  akili  zinaweza  kuambukizwa 
kwa  mwingine.  Uhamishaji  wa  tabia  kutoka  kwa  mtu  mmoja  mpaka  kwa 
mwingine  katika  maisha  haya  ni  jambo  lisiloweza  kuzuilika.  Hasa  tabia  za 
kiroho  zilizo  imara  zinazoweza  kuonekana  kwa  watu  muhimu  katika  jamii 
huweza  kusambaa  kwa  wengine  kwa  viwango  tofauti  tofauti.  Usambaaji 
huu  haujalishi  ikiwa  msambazaji  ana  tabia  nzuri  au  mbaya.  Hua  unafanyika 
tu  ikiwa  kuna  muunganiko  wa  pande  mbili  kimapenzi  na  ukaribu. 

Kwa  mfano  misimamo  ya  watu  wenye  huruma  na  kujitolea  huweza 
kusambaa  na  kuwafikia  wale  wanaowazunguka.  Rabitah  ambayo  ni  ubaini- 
fu  wa  upendo  hujaribu  kuongeza  na  kuharakisha  uhamishaji  huu  wa  tabia 
njema  na  kuifanya  kuwa  imara  zaidi  kwa  mpokeaji.  Hivyo  kfla  muislamu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mwenye  uelewa  mzuri  hana  budi  kuonyesha  upendo  kwa  watu  wema  na 
kujenga  nao  ukaribu  na  hivyo  kukuza  uwezekano  wa  kuipata  misimamo 
yao  mizuri. 


Inastajaabisha  kuona  pindi  matope  yatakaporukia  kwenye  nguo  ya 
mtu  inamfanya  ajisikie  vibaya  sana  kuliko  pale  tabia  mbaya  zinapouvamia 
moyo  na  kuuweka  mbali  na  nuru  ya  wahy  na  hivyo  kuuchafua  kwa  mad- 
hambi  bila  yeye  kutambua.  Kwa  kuwa  anakuwa  amepigwa  gazi  na  mivumo 
ya  nafsi  na  ya  Shetani  anakuwa  hatambui  hatari  inayoikabili  imani  yake. 
Mbele  ya  kitu  tunachokiita  ‘uhamishaji  wa  tabia’  ni  kweb  kuwa  mwan- 
adamu  ameachwa  huru  kuchagua  kati  ya  viigizo  vizuri  ama  vibaya.  Hata 
hivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ametufahamisha  chagua  sahihi  ndani  ya 
Qur’an  kama  ifuatavyo: 

“Enyi  mlio  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  kuweni  pamoja  na 
wakweli.”  (at-Tawba,  II9). 


Kitu  cha  kuzingatia  katika  aya  hii  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu 
hawaagizi  waja  wake  ‘wawe  wema’  bali  ‘wawe  pamoja  na  wema’  ili  waweze 
kuulinda  uchamungu  wao.  Kwa  hakika  hatua  ya  kwanza  ya  kuelekea  kuwa 
mwema  ni  kuwa  karibu  na  watu  wema,  kuwa  nao  karibu  kwa  upendo. 
Wema  ni  matokeo  ya  lazima  katika  muunganiko  huu. 

Ukitaka  kuitawala  nafsi  kuwa  karibu  na  watakatifu  na  watu  wema, 
ukaribu  huu  utakuwa  kama  mwangaza  wenye  athari  kubwa  mno.  Kuwa 
karibu  na  watu  wema,  kushuhudia  mwenendo  wao  na  matendo  yao  katika 
kila  hatua  na  hata  kushuhudia  nyuso  zao  zenye  kung’aa  kunazingatiwa 
katika  hili.  Hii  ndiyo  sababu  inayopelekea  kuwa  karibu  na  watu  wakubwa 
katika  imani  kuchukuliwa  kama  baraka  kubwa.  Misimamo  huwa  inahama. 
Huwa  ni  jambo  la  kawaida  kwa  harufu  ya  waridi  kupenya  kwenye  nguo 
zilizoanikwa  karibu  na  bustani  la  mawaridi.  Vile  vile  baraza  la  watu  wema 
ni  kama  soko  la  kuchukulia  imani. 


Ubaydullah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 


“Maneno  ‘kuwa  pamoja  na’  katika  amri  ya  Qur’an  ya  ‘kumuogopa 
Mwenyezi  Mungu  na  kuwa  pamoja  na  watu  wema’  inamaanisha  kudumi- 
sha  kuwa  pamoja  nao.  Kama  ambavyo  imetajwa  wazi  wazi  ‘kuwa  pamoja 
na’  kuna  vipengele  viwili,  kimoja  ni  kivitendo  na  kingine  ni  kisheria. 
Kivitendo  au  kimwili  inamaanisha  kuwepo  kimwili  katika  mkusanyiko  wa 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


watu  wema,  wakati  kisheria  inamaanisha  kuonyesha  misimamo  yao  pindi 
wakiwa  hawapo”. 

Hivyo  kama  ilivyo  muhimu  kuwa  na  hisia  njema  pindi  utakapokuwa 
mbele  ya  watu  wema,  lakini  pia  huna  budi  kuendeleza  ukaribu  huu  ndani 
ya  moyo  pindi  wanapokuwa  hawapo.  Si  wakati  wote  inawezekana  kuwa 
pamoja  nao  kimwili.  Hivyo  mtu  anahitaji  rabitah  ili  kuwa  pamoja  nao 
ndani  ya  moyo. 

Lakini  kama  ambavyo  tumekwishaona  hapo  awali  huwa  mafunzo  ya 
fasawwu/yanatoa  njia  za  kuwa  pamoja  na  watu  wema  kimwili  kwa  namna 
iliyo  bora  zaidi.  Kuna  watu  wengi  ambao  wapo  karibu  mno  na  murshid 
lakini  bado  hawawezi  kuvuna  hata  sehemu  ya  imani  yake  kutokana  na 
ujinga  wao.  Kinyume  chake  kuna  watu  ambao  wapo  mbali  mno  na  murshid 
wao  lakini  wamebarikiwa  kwa  kuwa  na  misimamo,  zawadi  za  kiroho  na 
heshima  kutokana  na  hisia  za  upendo,  ukaribu  na  shauku  juu  ya  murshid 
wao.  Msemo  wa  wakubwa  katika  imani  kuwa  ‘yule  aliye  ndani  ya  Yemen 
yuko  karibu  wakati  yule  aliye  karibu  yupo  Yemen’  unalidhihirisha  hili. 
Kwa  hiyo  cha  msingi  ni  kutopoteza  hisia  zao  ndani  ya  moyo  popote  pale 
utakapokuwepo. 

Kwa  upende  mwingine  ingawa  watu  makini  katika  imani  hujaribu 
kusahihisha  misimamo  ya  watu  wanaowazunguka  lakini  hili  peke  yake 
halitoshi.  Uhamishaji  wa  msimamo  katika  tasawwuf  ni  suala  la  kiroho 
ambalo  manufaa  yake  makubwa  yanategemeana  kiwango  cha  upendo 
alichonacho  mtu  juu  ya  murshid  wake.  Hivyo  si  kila  mwanafunzi  hupata 
msimamo  sawa  na  mwingine  kwa  sababu  tu  yeye  ni  mwanafunzi.  Kinyume 
chake  ni  kwamba  utofauti  katika  viwango  vya  imani  kati  ya  wanafunzi 
hutegemeana  na  viwango  vya  uwezo  na  upendo  wa  kila  mmoja.  Katika 
mfano  tunaweza  kusema  kwamba  mtu  mwenye  nia  ya  kuchota  maji  kwa 
ndoo  atapata  kiasi  kile  kile  kinachoruhusiwa  na  ndoo  ikiwa  ataizamisha 
ndani  ya  ziwa  au  ndani  ya  bahari  isiyo  na  mipaka.  Hivyo  mwanafunzi  hana 
budi  kutambua  uwezo  wake. 


Yunus  Emre  analielezea  jambo  hili  vizuri  kama  ifuatavyo: 

Kama  utakiweka  kikombe  bombani  kwa  ajili  ya  kukijaza,  hata  kama 
utakiacha  hapo  kwa  miaka  elfu  moja  hakitaweza  kujaa  chenyewe. 

Njia  nyingine  iliyotumika  katika  vyote  viwili  rabitah  na  muraqabah  ni 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kusoma  silsila-i  sharifah^°.  Jambo  hili  hufanyika  kwa  lengo  la  kupokea  seh- 
emu  ya  rehema  ambazo  zinatarajiwa  kushuka  kwenye  moyo  kutokana  na 
kuyataja  majina  ya  watu  wema  wanaotengeneza  mlolongo  huu  na  kuguswa 
na  misimamo  yao  mizuri.  Mwanachuoni  mkubwa  aitwae  Sufyan  ibn  Uyay- 
nah  amesema:  “Rehema  hushuka  kwenye  mkusanyiko  ambao  watu  wema 
wanatajwa”  (Ajluni,  Kashful-Khafa,  n,  70). 


Utungaji  wa  vitabu  mbalimbali  vinavyoelezea  historia  za  watu  wema 
hauna  sababu  nyingine  kinyume  na  kuwashawishi  wale  wanaowapenda 
wawataje  kwa  namna  iliyoelezewa.  Hivyo  lengo  la  rabitah  ni  kuzishawishi 
na  kuzivutia  nyoyo  kiimani  kwa  kuzifanya  zikumbuke  mlolongo  mtukufu 
wa  watu  wema  ambao  mlolongo  wao  unaishia  kwa  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  mwenyewe.  Baada  ya  kuufahamu 
mlolongo  wa  watu  husika,  huku  ukiwa  unatetemeka  kutokana  na  waya 
wa  umeme  wenye  moto  ulio  kwenye  mkono  wa  mtu  wa  kwanza  katika 
mlolongo  huo,  ni  jambo  la  kawaida  kwa  mtu  kuanza  kutetemeka  bila  ya 
kuweza  kujizuia  kutokana  na  volteji  za  umeme  unaomfikia.  Kuikuza  rabi- 
tah  kiasi  cha  kumuwezesha  mwanafunzi  kushikamana  na  mwenendo  wa 
kimaadili  wa  murshid  kutokana  na  kuendeleza  upendo  na  heshima  juu  ya 
murshid  pindi  anapokuwepo  na  hata  pale  anapokuwa  hayupo  kunaitwa 
fana  fi’s-sheikh,  yani  kujiangamiza  kwa  sheikh. 


Ukivuka  kituo  cha  fana  fi’s-sheikh  utakutana  na  kituo  cha  fana  fi’r  - 
rasul,  yani  kujiangamiza  kwa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Kabla  ya  kurehemewa  kwa  kupewa  uislamu,  maswahaba  wengi  watu- 
kufu  ambao  ndio  nyota  katika  anga  ya  kiislamu  walikuwa  wakiishi  maisha 
yaliyokuwa  kinyume  na  silika  ya  asili.  Lakini  baada  ya  kupokea  nuru  ya 
uongofu  na  baada  ya  kufikiwa  na  hisia  za  kiroho  za  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndani  ya  mienendo  yao,  wamekuwa 
watu  wema  zaidi  kuliko  wanadamu  wote.  Uongofu  wa  kiroho  utokao  kwa 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kumfikia  mur- 
shid  unakuwa  umepelekwa  kwenye  nyoyo  za  wanafunzi  wake  kwa  kupitia 
rabitah  na  sohbah.  Kwa  njia  hii  mwenendo  wa  kuigwa  wa  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  unakuwa  umeingia 
kwenye  tabia  ya  mwanafunzi  kadiri  unapoishia  uwezo  wake. 

30.  Silsila-i  Sharifah  ni  neno  linalomaanisha  msururu  wa  murshid  ambao  unafika  kwa 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Katika  hatua  hii  mja  hujiweka  kana  kwamba  yupo  mbele  ya  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  kila  jambo  analo- 
lifanya  na  hujitahidi  kujipamba  kwa  mwenendo  wake  bora.  Ili  kuimarisha 
mshikamano  wa  kiroho  uliopo  kati  ya  mja  na  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  ni  muhimu  kuupamba  kwa  salat-  u  salam  na  kuzitekeleza 
Sunnah  zake  kwa  mapenzi  na  hivyo  kujenga  upendo  na  ukaribu  ndani  ya 
moyo. 

Pia  hatuna  budi  kusema  kwamba  ndani  ya  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  utaweza  kukuta  ubainifu  wa  wazi  w^fanafi’r- 
rasul.  Kutokana  na  kuridhika  na  msimamo  wake  wa  kiroho  ilifikia  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kusema: 

“Abu  Bakr  ni  mimi,  na  mimi  ni  Abu  Bakr.  Abu  Bakr  ni  ndugu  yangu 
hapa  duniani  na  kesho  akhera”  (Daylami,  Musnad,  1,  437). 

Kilichoelezewa  katika  hadith  zilizopita  bado  hakijafikia  kwenye  raha 
yenyewe,  kituo  kinachopita  raha  hii  ya  moyo  ni  kituo  cha  fana  fillah,  yani 
kujiangamiza  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Ili  kuweza  kugundua  maa- 
jabu  yaliyopo  kwenye  aya  zifuatazo  huna  budi  kufikia  kwenye  kituo  cha 
fanafillah. 


“Naye  yu  pamoja  nanyi  popote  mlipo”  (al-Hadid,  4). 

“...Na  Sisi  tuko  karibu  naye  kuliko  mshipa  wa  shingoni  mwake.”  (Qaf,  16) 


Moyo  wa  murshid  ambao  tayari  umeshajiangamiza  kwa  Mola  huwa 
unakuwa  ukiongoka  kiroho  kutokana  na  ubainifu  wa  Majina  Matukufu. 
Hivyo  moyo  wa  murshid  huwa  kama  lenzi  ambayo  imekusanya  miale  ya 
mwanga  katika  sehemu  moja.  Baraka  za  ubainifu  huu  huunguza  uovu 
wote  na  kubakisha  majivu.  Mwanafunzi  hutafuta  kunufaika  na  baraka  hizi 
kwa  kupitia  rabitah.  Hisia  za  nafsi  na  ubinafsi  huondoka  kwenye  moyo  na 
nafasi  yake  kuchukuliwa  na  msimamo  wa  kiroho  wa  mwenendo  bora.  Vitu 
vyote  ambavyo  vilikuwa  vimeuvamia  moyo  vinaondolewa  na  kufungiwa 
kule  vilipotoka. 


Uhamishaji  huu  wa  msimamo  wa  kiroho  kutoka  kwa  murshid  na  kue- 
lekea  kwa  murid  unaashiria  mafanikio  katika  kuelekea  kwenye  muungano. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Mtu  huwa  pamoja  na  yule  anayempenda”,  hadith  inatueleza. 

Katika  suala  hili  ni  jambo  la  msingi  kuwazungumzia  watu  wa  pangoni, 
watu  ambao  kisa  chao  kimetajwa  ndani  ya  Qur’an  tukufu^h  Kiwango  cha 
utii  kilichoonyeshwa  na  Qitmir,  ambaye  alikuwa  mbwa  wa  wale  watu  wa 
pangoni,  kutokana  na  kulilinda  kwake  kundi  la  watu  wema  na  watakatifu 
kilikuwa  ni  cha  hali  ya  juu.  Matokeo  yake  naye  pia  ataingia  peponi  pamoja 
na  watu  wema  na  watakatifu.^^  Kwa  kuzingatia  kuwa  hata  mbwa  anaweza 
kufikia  hatua  hiyo  kutokana  kuwa  kwake  pamoja  na  watu  wema  na 
watakatifu,  basi  mafanikio  ya  kiroho  ambaye  anaweza  kuyapata  muumini 
wa  kweli  pindi  atakapokuwa  karibu  na  watakatifu  na  watu  wema  ni  jambo 
lisilopingika. 

Tungelipenda  kugusia  kipengele  kingine  cha  rabitah,  kipengele  chenye 
umuhimu  mkubwa  katika  tasawwuf. 


Rabitah-i  Mawt  (Kutafakari  juu  ya  mauti) 

Katika  tasawwuf  kujenga  mahusiano  au  rabitah  na  fikra  ya  mauti 
kunajulikana  kama  tafakuri  juu  ya  mauti  {tafakkur-i  mawt).  Kuyafikiria 
mauti  kunaweza  kuleta  mabadiliko  makubwa  katika  msimamo  wa  mtu  na 
tabia  yake.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anas- 
ema: 


oIJlUI 


“Mara  kwa  mara  kikumbukeni  kitu  chenye  kung’oa  raha  zote;  kitu 
hicho  ni  mauti”  (Tirmidhi,  Zuhd,  4). 

Kutafakari  juu  ya  mauti  bila  shaka  hupunguza  matamanio  ya  nafsi 
na  mapenzi  ya  kuipenda  dunia,  mapenzi  ambayo  humpelekea  mtu  kupata 
shida  hapo  baadae.  Kuvipenda  kupita  kiasi  vitu  vya  dunia  vyenye  kupita, 
tamaa  ya  makuu,  na  kuvipata  vitu  vinavyoonekana  ni  vizuri  na  nafsi,  ni 
mwanzo  wa  maradhi  ya  kiroho.  Katika  kuelekea  kwenye  kuulinda  moyo 
ili  usiathiriwe  na  ugonjwa  huu,  kulikumbuka  kaburi  na  adhabu  za  kaburi 

31.  Rejea  al-Kahf,  aya  ya  9  mpaka  ya  26. 

32.  Kwa  maelezo  zaidi  rejea  Ismail  Hakki  Bursawi,  Ruhu’l-Bayan,  Toleo  la  226. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ambazo  tunaweza  kukutana  nazo  muda  si  mrefu  kutatupelekea  kufanya 
toba  na  kufanya  ibada  zetu  kwa  umakini  mkubwa  na  wakati  huo  huo 
kutulinda  dhidi  ya  tamaa  za  dunia  na  matamanio  yasiyo  na  faida.  Dhikr  na 
rabitah  tunazoendelea  kuzitekeleza  zitakuwa  sababu  ya  uongofu  wetu  na 
furaha  kesho  akhera. 

Imesimuliwa  kuwa  vUi  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  alimuachia  mwanae  Hasan  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
maneno  yafuatayo  ya  ushauri: 

“Mwanangu!  Jitahidi  kujikumbusha  juu  ya  umauti  na  uuzoeshe  moyo 
wako  uendelee  kuukumbuka  huo  umauti.  Usisahau  kwamba  vyovyote  vile 
kitu  kitakavyokuwa  lakini  mwishowe  kitashushwa  na  kupoteza  thamani 
na  kubakia  dhalili  kabisa!  Ukumbushe  moyo  wako  juu  ya  hatari  kubwa  ya 
dunia!” 


Kwa  hakika  kwa  kuwa  wakati  hauendelei  kupita  bila  ya  kukatishwa, 
kama  mstari  ulionyooka,  mtu  anapaswa  kutambua  kuwa  bha  shaka  nyakati 
za  shida  zinaweza  kuja  kupita  kama  zilivyo  nyakati  za  raha. 

Imam  Ghazzali  naye  anatoa  maneno  ya  ushauri  kama  hayo: 

“Mwanangu...ishi  utakavyoishi  lakini  siku  moja  utakufa! Mpende yeyote 
utakayempenda  lakini  siku  moja  utatengana  naye!  Fanya  chochote  utakacho 
lakini  siku  moja  utahesabiwa  juu  ya  kitu  hicho! 

Mwanangu...Lengo  lako  pekee  linatakiwa  liwe  kuikomaza  roho  yako, 
kuichunga  nafsi  yako  na  kuuandaa  mwili  wako  kwa  ajili  ya  kifo;  kwani 
kaburi  ndilo  litakalokuwa  kituo  chako  cha  mwisho.  Watu  waliopo  maka- 
burini  wanasubiria  siku  ambayo  utaenda  kuungana  nao.  Kamwe  usifikirie 
kwenda  kule  bila  ya  kuandaa  chakula  chako  kwa  ajili  ya  hiyo  safari!” 

Sehemu  ya  ushauri  alioutoa  Omar  ibn  Abdulaziz  kwa  waislamu  katika 
hotuba  yake  ya  mwisho  ni  kama  ifuatavyo: 


“Enyi  watu! 

Akhera  yenye  kupumua  moto  ni  yenye  kutisha.  Hata  Mitume  na  Malai- 
ka  wenye  kutambua  Maajabu  ya  Jalali  (Ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu) 
hutetemeka  mbele  ya  msukosuko  wa  siku  ya  kiama.  Na  ni  nani  atathubutu 
kuvumilia  ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu? 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Bado  usikate  tamaajuu  ya  rehema  za  Mola  zisizo  na  mipaka. 


Lakini  fahamu  fika  kwamba  uongofu  mbele  ya  hesabu  kesho  akhera  ni 
wa  wale  wenye  kumuogopa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  wenye  kujichunga 
na  maasi  na  wenye  kupendelea  maisha  ya  milele  kuliko  maisha  ya  hapa 
duniani  yenye  kupita.  Yule  mwenye  kwenda  kinyume  na  havi  anakuwa  ame- 
jidanganya  mwenyewe  na  anakuwa  ameyatumia  maisha  yake  kwa  namna 
isiyo  nafaida  na  mwishoni  ataambulia  patupu. 


Leo  mmekuja  kuchukua  nafasi  ya  watu  waliopita.  Kwa  hakika  watakuja 
wengine  kuchukua  nafasi  yenu! 


Kama  uonavyo,  wale  wanaokuja  wanaondoka  na  wale  wanaoondoka 
hawarudi  tena.  Uondokaji  huu  usio  na  hiari  na  utaratibu  mzima  wa  maisha 
yetu  upo  chini  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  peke  yake. 


Karibia  kila  siku  mnawaaga  wale  wenye  kuondoka  miongoni  mwenu 
na  kuelekea  akhera,  mnabeba  miili  yao  mabegani  mwenu...Bado  hampati 
funzo?  Mnawaacha  ndani  ya  tumbo  la  ardhi  wakiwa  peke  yao  bila  vitanda 
wala  mito.  Wingi  ulioje  wa  mafunzo  yanayopatikana  kutoka  kwa  maiti 
ambao  tayari  wameshaonja  ladha  ya  mauti!  Wameenda  mahali  ambapo 
hawapafahamu,  wametenganishwa  na  vipenzi  vyao,  wameamshwa  kutoka 
kwenye  hii  ndoto  ya  maisha  yenye  kupita...Sasa  wanauona  ukweli  lakini 
hawana  cha  kufanya...Ndege  ameondoka  kwenye  kiota  chake pamoja  na  kila 
namna  ya  kulipa  fidia...Hakuna  kingine  kinachobaki  kwenye  mikono  yake 
isipokuwa  amali  zake  njema.  Katika  siku  hiyo  dhambi  zao  zitajaa  machoni 
mwao  wakati  wakisubiria  hukumu  kwa  huzuni.  Watakuwa  na  wasiwasi 
huku  wakitetemeka  kutokana  na  hofu  juu  ya  siku  hiyo  ya  kufufuliwa.” 


Mauti  ni  njia  inayompelekea  mtu  kuamkia  kwenye  ulimwengu  mwing- 
ine  na  kuuona  ukweli  kwa  macho  yake.  Lakini  kuamka  wakati  wa  kifo 
hakuna  faida  kama  utakuwa  hujajiamsha  mwenyewe  kahla  ya  kifo  kwa 
kurarua  mapazia  ya  ujinga. 


Tafakuri  juu  ya  mauti  ni  kama  ngao  yenye  kumlinda  murid  dhidi  ya 
tamaa,  kuiweka  imani  yake  katika  dunia  na  mambo  mengine  yote  yanayo- 
sababishwa  na  nafsi.  Kwa  kuwa  lengo  kuu  la  tasawwuf  ni  kuitawala  nafsi 
basi  tafakuri  juu  ya  mauti  ndio  njia  pekee  yenye  kutumiwa  na  kada  zote  za 
kisufi. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


b.  Mkusanyiko  wa  kiroho  (Sohbah) 

Mikusanyiko  ya  sohbah  na  dhikr  ni  mabustani  ya 
pepo  kwenye  ardhi,  mabustani  yaliyojaa  rehema  na 
utulivu  kutoka  Mwenyezi  Mungu. 

Miongoni  mwa  njia  muhimu  zenye  kutumiwa  na  murshid-i  kamil 
wengi  katika  kuushawishi  vyema  moyo  na  roho  ya  murid  ni  mkusanyiko 
wa  kiroho  na  hotuba  au  sohbah.  Maneno  ya  mtu  aliyeitakasa  nafsi  yake  na 
moyo  wake  huwa  yamejawa  na  hisia  za  msimamo  wake  imara.  Maneno 
ambayo  yatatolewa  kwa  kupitia  hisia  hizi  hupata  njia  ya  kupita  mpaka 
ndani  ya  moyo  wa  msikilizaji  na  kuacha  athari  yenye  manufaa. 

Ikhlas  au  usafi  wa  moyo  ndio  kitu  cha  msingi  chenye  kufanya  mazun- 
gumzo  yawe  ni  yenye  faida.  Hotuba  ya  murshid-i  kamil  ambayo  inalenga 
kumpelekea  mlengwa  hisia  za  kiroho  huwa  inakuwa  imeegemea  kwenye 
Sunnah  za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Ubora 
wa  ikhlas  unaoweza  kuleta  hisia  hizi  ni  ule  uliotokana  na  mtu  kukiweka 
katika  vitendo  kile  anachokifahamu  na  kutamani  kwa  moyo  wake  wote 
kwamba  msikilizaji  ayafanyie  kazi  yale  yote  anayomshauri. 

Jambo  jingine  lenye  kupelekea  hotuba  kuwa  ni  yenye  kushawishi  ni 
ufupi  wa  hotuba  (wajiz).  Ili  uweze  kufupisha  hotuba  inategemea  uko  mahi- 
ri  kiasi  gani  katika  lugha  husika  na  uchaguzi  wa  maneno  yaliyo  bora  zaidi. 
Upeo  wa  juu  kabisa  katika  suala  hili  unapatikana  katika  Qur’an  tukufu. 

Katika  kipindi  ambacho  Mtume  alikuwa  Makka  binti  wa  Imru’l-Qays 
ambaye  alikuwa  mshairi  mkubwa  wa  kiarabu  bado  alikuwa  hai.  Walimso- 
mea  mshairi  huyu  surat  al-  Zilzal.  Mwanamke  yule  aliyekuwa  mzoefu  wa 
lugha  ya  kushawishi  na  ufasaha  alipigwa  na  butwaa. 

“Maneno  hayo  hayawezi  kuwa  maneno  ya  mwanadamu.  Hakuna 
mwanadamu  mwenye  uwezo  wa  kutoa  maneno  ya  kiwango  cha  juu  kiasi 
hicho.  Si  sawa  kwa  mashairi  ya  baba  yangu  kuendelea  kwenye  kuta  za  Al- 
Kaaba  wakati  kuna  maneno  kama  haya  hapa  duniani.  Tafadhali...nenda  na 
ushushe  yale  mashairi!” 

Vile  vile  hadith  inatufahamisha: 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Kwa  hakika  kuna  maajabu  katika  baadhi  ya  maneno”  (Bukhari,  Nikah,  47) 
Inamaanisha  maneno  yana  namna  fulani  ya  maajabu  kwenye  moyo. 

Hivyo  kutoa  uongofu  wa  kiroho  kwa  kupitia  hotuba  kuna  umuhimu 
mkubwa  mno.  Ili  kutambua  kiasi  cha  baraka  alizoleta  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  kupitia  hotuba  zake  inatosha 
kutafakari  juu  ya  sababu  iliyopelekea  kile  kipindi  ambacho  hizo  hotuba 
zilitolewa  kfliitwa  Asr-u  Saadah,  yani  enzi  ya  furaha  kamili,  na  si  katika 
kipindi  kingine  chochote  katika  historia  nzima  ya  mwanadamu.  Sunnah  za 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  za  muakkad,  yani 
matendo  ambayo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alikuwa  akiyarudia  mara  kwa  mara  pamoja  na  sohbah  vinachukua  nafasi 
kubwa  katika  matawi  yote  ya  kisufi,  hasa  katika  Naqshbandi,  vinatumika 
kama  njia  za  kupitishia  uongofu  wa  kiroho  kutoka  kwenye  moyo  mmoja 
kuelekea  kwenye  moyo  mwingine. 

Tukizungumzia  ufupi  wa  hotuba  mtu  anaweza  kujikumbusha  maneno 
ya  ushairi  ya  Yunus  Emre,  maneno  ambayo  yanabainisha  nguvu  ya  mane- 
no,  ikiwa  ni  hasi  au  changa: 

Kwa  neno  vitu  humalinzwa, 

Kwa  neno  mwingine  hukatwa  kichwa, 

Sahani  yenye  sumu  hugeuzwa, 
na  kuwa  asali  na  siagi  kwa  neno. 

Nyoyo  za  maswahaba  zilizokuwa  zimeegemea  kwenye  dunia  hapo 
mwanzoni  zikawa  zimefikwa  na  mafuriko  ya  furaha  ya  rehema  kwa  kupi- 
tia  maneno  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 
Ni  jambo  la  kushuru  kwa  kuwa  mbegu  zao  za  kipekee  za  wema  na  imani 
ambazo  zilibakia  katika  usalama  chini  ya  udongo  ziliweza  kusitawi.  Usam- 
bazaji  wa  imani  na  upendo  kutoka  kwenye  roho  moja  na  kuelekea  kwenye 
nyingine  kuliwezesha  kujitokeza  kwa  watu  wenye  tabia  njema  mno.  Mtu 
aliyekuwa  mjinga,  aliyekuwa  na  moyo  mgumu  kiasi  cha  kuweza  kumzika 
binti  yake  huku  akiwa  hai,  mtu  ambaye  hakutambua  haki  zozote  zile,  ali- 
weza  kuyeyuka  na  kutoweka.  Badala  yake  katika  taswira  ile  ile  akaibuka 
mtu  aliyejawa  machozi,  mkarimu  na  mwenye  imani  thabiti. 


Hatuna  budi  kufahamu  kuwa  neno  sahabah,  neno  la  kiarabu  lenye 
kumaanisha  swahaba,  lina  mzizi  mmoja  na  neno  sohbah.  Hisia  za  hali  ya 
juu  za  upendo  na  heshima  walizokuwa  nazo  maswahaba  juu  ya  Mtume  ali- 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ziliwapelekea  kuwa  mifano 
bora  ya  kuigwa  katika  manufaa  yanayotarijiwa  kupatikana  kutokana  na 
maneno  na  mafunzo  ya  kiroho.  Na  bado  hali  yao  ya  kiroho  na  maadili 
waliyokuwa  nayo  mbele  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ilikuwa  ni  ya  hali  ya  juu  kiasi  kwamba  walikuwa  wakiielezea 
kwa  kusema: 

“Ilikuwa  ni  kana  kwamba  kulikuwa  na  ndege  aliyetua  vichwani  mwetu 
na  sisi  tukaogopa  kutikisika  hata  kidogo  ili  asije  akaruka  na  kukimbia 
zake”.” 

Hivyo  walibeba  tabia  na  maadili  ya  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kila  walipoenda.  Walionyesha  wema  wa 
hali  ya  juu  mno  kiasi  kwamba  kumbukumbu  yake  haitofutika  mpaka  siku 
ya  mwisho.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema  yafuatayo  kuwahusu  wao: 

“Na  wale  walio  tangulia,  wa  kwanza,  katika  Wahajiri  na  Ansari,  na 
walio  wafuata  kwa  wema,  Mwenyezi  Mungu  ameridhika  nao,  na  wao 
wameridhika  naye;  na  amewaandalia  Bustani  zipitazo  mito  kati  yake, 
wadumu  humo  milele.  Huko  ndiko  kufuzu  kukubwa”  (at-Tawbah,  100). 

Kila  sohbah  iliyofanywa  kwa  hisia  za  ibada  ni  sawa  na  sohbah  nyingi 
za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake;  kwani  yeye  ndio 
kitovu  cha  manufaa  yote  ya  kiroho  yanayopatikana  kutokana  na  sohbah 
hizo.  Kila  sohbah  ambayo  imezama  ndani  ya  raha  ya  kiroho  ni  mwangaza 
utokao  kwenye  kitovu  hicho.  Kwa  hiyo  hata  kama  mtu  atapata  sehemu  ya 
nuru  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  kupitia  njia  ya  mja 
mwema  wa  Mola,  kwa  kuwa  chanzo  cha  nuru  hiyo  ni  kimoja  na  kitaende- 
lea  kuwa  kimoja,  basi  mtu  huyo  atakuwa  kana  kwamba  amepata  nuru  hiyo 
moja  kwa  moja  kutoka  kwenye  chanzo  chake;  kama  ambavyo  mshumaa 
mmoja  unavyounguza  mishumaa  mingine.  Moto  unaoiwasha  mishumaa 
hiyo  ni  mmoja  na  ni  ule  ule.  Hata  ule  mshumaa  wa  mwisho  kuwashwa 
utakuwa  na  moto  ule  ule  wa  mwanzo  ambao  ndio  chanzo  chake. 


Mikusanyiko  ya  sohbah  na  dhikr  ni  mabustani  ya  pepo  kwenye  ardhi, 
mabustani  yaliyojaa  rehema  na  utulivu  kutoka  Mwenyezi  Mungu.  Kuna 
hadith  isemayo: 

33  Rejea  Abu  Dawud,  Sunnah,  23-24. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Pindi  kundi  la  watu  linapokutana  kwa  ajili  ya  kumkumbuka  Mwe- 
nyezi  Mungu,  basi  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  zitawafunika,  watashushi- 
wa  utulivu  na  Mwenyezi  Mungu  atawataja  mbele  ya  malaika  zake.”  (Mus- 
lim,  Dhikr,  38). 


Watu  wenye  nyoyo  safi  na  ambao  ni  wenye  hekima  na  wema  huwapa- 
tia  mapenzi  yao  na  furaha  sohbah  wao.  Huwapatia  nuru  ya  siri  zilizopo 
nyoyoni  mwao.  Na  matokeo  ya  utambuzi  wa  kiroho  {inikas)  na  kupakaza 
{insibagh)  hupelekea  nyoyo  kujawa  na  nuru  ya  ukweli  kwa  viwango  tofauti 
tofauti  kulingana  na  uwezo  wao.  Haya  ni  sawa  na  upepo  mwanana  wa  asu- 
buhi  ambao  unavuma  na  kupitia  kwenye  bustani  lililopendezeshwa  kwa 
mawaridi,  karafuu  na  maua  mengine  yenye  kuvutia,  upepo  huu  hupeleka 
harufu  yake  nzuri  kwa  kila  utakachokipitia. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Na  kumbusha,  kwani  ukumbusho  huwafaa  Waumini”  (ad-Dhariyat,  55). 

Baada  ya  kuifafanua  aya  hiyo  kwa  namna  iliyo  nzuri  kabisa  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akasema:  “Dini 
imebeba  nasihah.”  (Bukhari,  iman,  42).  Nasihah  ina  maana  mbili.  Maana 
ya  kwanza  ni  kuwaalika  watu  kwenye  kile  kilicho  kizuri,  na  ya  pili  ni  usafi 
wa  moyo. 

Abdullah  ibn  Rawahah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  pindi  alipokuwa  akimuona  swahaba  mwenzake  alikuwa  akimwambia, 
“Njoo  ndugu  yangu.  Hebu  tukae  kwa  muda  mfupi  kwa  ajili  ya  Mwenyezi 
Mungu  na  kuzijaza  tena  imani  zetu  juu  yake” 

Swahaba  mmoja  ambaye  hakuelewa  alichokuwa  akikimaanisha  alim- 
fahamisha  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  juu  ya 
maneno  ya  Ibn  Rawaha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake. 

“Mwenyezi  Mungu  amrehemu  Abdullah”,  alimuombea.  “Yeye  anapenda 
mikusanyiko  ya  dhikr  ambayo  malaika  wanaitukuza”^* 

Pia  katika  kufahamu  umuhimu  wa  sohbah  tuangalie  hadith  ifuatayo: 

34  Rejea  Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  III,  265. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Siku  moja  mwanamke  mmoja  alimuendea  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kulalamika,  “Wakati  wote 
wanaume  ndio  wenye  kuvuna  faida  za  maneno  yako.  Kwa  nini  labda 
usitenge  siku  moja  kwa  ajili  yetu  na  sisi  tukakusanyika  kwa  ajiliya  kujifunza 
kutoka  kwako  kile  ulichofundishwa  na  Mwenyezi  Mungu?” 

“Basi  jikusanyeni  sehemu  fulani  katika  siku  fulani”,  Mjumbe  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alisema.  Kisha  siku  ile 
ilipofika  maswahaba  wa  kike  wakajikusanya  katika  ile  sehemu  na  kisha 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  akawafundisha.  (Bukhari,  ilm,  36). 

Maswahaba  wale  wa  kike  ambao  kutokana  na  baraka  za  maneno  ya 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  walikuwa  mama  wa  kuigwa 
na  umma  mzima,  walikuwa  wakiwasema  watoto  wao  pale  walipopuuzia 
kwenda  kumuona  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  muda 
mrefu.  Mmoja  miongoni  mwa  watoto  hao  alikuwa  ni  Hudayfah  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake,  alisemwa  na  mama  yake  kutokana  na 
kuacha  kwenda  kumtembelea  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  kwa  masiku  kadhaa.  Anasimulia  tukio  hili  kama  ifuatavyo: 

“Mama  yangu  aliniuliza  ni  muda  gani  umepita  tokea  nimuone  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  ‘Ni  masiku  kadhaa 
yamepita  mpaka  sasa’,  nilisema.  Alinifokea  kwa  ghadhabu.  ‘Sawa  basi  usi- 
kasirike.  Nitaenda  sasa  hivi  kumuona  na  nitaswali  naye  swala  ya  maghrib 
na  kumuomba  atuombee  msamaha  sisi  sote’,  nilimwambia.”  (Tirmidhi, 
Manaqib,  30;  Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  V,  391-2). 

Sufi  mkubwa  aitwae  Muhammad  Ziyauddin  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 
kase  siri  yake  -  kuna  wakati  alikuwa  akiwakusanya  watoto  na  kuwapa  soh- 
bah.  Mwishoni  mwa  sohbah  moja  wapo  mke  wake  alimuuliza,  ‘Wataelewa 
nini  kuhusu  sohbah?  Wao  bado  ni  wadogo.” 

“Watafaidika  kidogo  au  zaidi”,  alisema.  “Lakini  lengo  langu  si  kwamba 
waelewe.  Mikusanyiko  ya  sohbah  inavuta  rehema  takatifu.  Mimi  ninachota- 
futa  ni  hiyo  rehema;  watoto  si  chochote  bali  sababu  tu...” 


Shah  Naqshbandi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 
“Njia  yetu  ya  mafunzo  ya  kiroho  ipo  juu  ya  sohbah.  Wema  unapatikana 
kwa  kuwa  pamoja  na  watu  wema  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu.  Kutokana 
na  kuendelea  kuwepo  mbele  ya  hotuba  zao  kutapelekea  kupata  imani  ya 
kweli” 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mwanachuoni  Jafar  ibn  Sulayman  r.alayh  anatuambia  faida  alizoweza 
kuzipata  kutokana  na  kuwa  karibu  na  watu  wema:  “Kila  nilipohisi  ugumu 
katika  moyo  wangu  nilienda  kwa  Muhammad  ibn  Wasi  kwa  ajili  ya 
kuhudhuria  mikusanyiko  yake  na  kumuangalia  usoni.  Kisha  moyo  wangu 
ulikuwa  ukilainika  na  uvivu  niliokuwa  nao  ulikuwa  ukiondoka  na  nafasi 
yake  kuchukuliwa  na  shauku  kubwa  ya  kufanya  ibada.  Shauku  hiyo  ilikuwa 
ikibakia  kwa  wiki  moja.” 


Maneno  ya  Omar  ibn  Abdulaziz  r.alayh  yanafanana  na  haya:  “Kuwa 
pamoja  na  mwanachuoni  Ubaydullah  ibn  Abdullah  kutoka  Madina  kwan- 
gu  ni  bora  kuliko  dunia  nzima  na  vilivyomo.  Kuwa  karibu  na  watu  kama 
yeye  kunaongoa  akfli,  kunaleta  amani  ndani  ya  moyo  na  kusaidia  kujenga 
maadili  mema” 


Mwanafunzi  wa  mtukufu  Abu’l-Hasan  Shazali  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  aliacha  kuwa  karibu  naye.  Baadae  alimuona  mwana- 
funzi  yule  na  kumuuliza  ni  kwa  nini  aliacha  sohbah  yake. 

“Nilichovuna  na  kujifunza  kutoka  kwako  mpaka  sasa  kinanitosha”,  ali- 
jibu.  “Sikuhitaji  tena”.  Huku  akiwa  amekasirishwa  na  maneno  yale  Shazali 
-  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  akasema: 

“Sikiliza  mpendwa;  kama  ingelikuwa  mtu  anatakiwa  kutosheka  na 
uongofu  wa  kiroho  anaoupata  kutoka  kwa  mwingine  basi  kwa  hakika  Abu 
Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  angelitosheka  na  kile 
alichokipata  kutoka  kwa  Mtume  ahyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake.  Lakini  kinyume  chake  ni  kwamba  alikuwa  naye  bega  kwa  bega  mpaka 
pumzi  yake ya  mwisho...” 

Bila  shaka  si  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
peke  yake  ndiye  aliyekimbilia  sohbah  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  ajili  ya  uongofu  wa  kiroho,  bali  maswahaba 
wote  walifanya  hivyo.  Vyovyote  iwavyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiwashauri  wafanye  hivyo  katika  kila 
nafasi  wanayoipata;  kwani  sohbah  ilikuwa  moja  ya  njia  zake  za  kwanza  za 
mafunzo. 


Kama  ulivyo  umuhimu  wa  kuwa  na  tamaa  ya  kupata  faida  za  sohbah 
vile  vile  ni  muhimu  kuangalia  mahali  na  muda  muafaka.  Katika  suala  hili 
Abdullah  ibn  Masud  amesema:  “Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipotaka  kutupatia  ushauri  aliangalia  muda 
mzuri  wa  kufanya  hivyo  ili  asije  akatuchosha”. 

Swahaha  mwingine  aitwae  Ahu  Waqid  al-Laysi  anasimulia: 

“Siku  moja  tulikuwa  pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndani  ya  msikiti,  wakaja  watu  watatu  mlan- 
goni.  Mmoja  aliondoka  bila  ya  kuingia.  Na  wale  wengine  wawili  waliingia 
na  kukaa  karibu  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Mmoja  miongoni  mwao  alikaa  sehemu  iliyokuwa  wazi  ndani  ya 
duara.  Kwa  kuwa  hakukuwa  na  nafasi  nyingine  iliyokuwa  wazi  yule  mwing- 
ine  alihofia  kuwasumbua  wengine  hivyo  akakaa  nyuma  ya  duara. 

Muda  mfupi  baadae  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  akasema,  “Je  niwafahamishe  kuhusiana  na  hali  za  watu 
hawa  watatu?  Wa  kwanza  aliyekaa  ndani  ya  duara  alitafuta  ulinzi  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu;  na  hivyo  Mwenyezi  Mungu  alimlinda.  Na  wa 
pili  alijisikia  vibaya  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kushikamana 
na  haya  (maadili  ya  kiimani).  Na  Mwenyezi  Mungu  naye  akatahayari  mbele 
ya  mja  wake  na  hivyo  akamuokoa  na  adhabu  yake.  Na  yule  mwingine 
ambaye  hakuingia  na  akaamua  kuondoka,  Mwenyezi  Mungu  naye  amempa 
mgongo.”  (Bukhari,  Ilm,  8). 

Wachamungu  wanafahamu  hekima  iliyopo  kwenye  hadith  hii  ndio 
maana  wameruhusu  nyoyo  zao  zijengwe  na  mikusanyiko  ya  sohbah  na 
kamwe  hawakai  mhali  na  sehemu  hizo.  Kwa  hakika  Imam  Ahmad  ihn 
Hamhal  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  amhaye  ni  mwa- 
nafiqh  mkuhwa  alikuwa  akimtemhelea  Bishr  ihn  Khafi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  na  kujadiliana  naye.  Alishikamana  naye  kikweli  kweli. 

Pindi  wanafunzi  wake  walipomuuliza,  “Je  ni  sawa  kwa  wewe  kuende- 
lea  kumtemhelea  mtu  w  kawaida  kama  yeye  wakati  wewe  ni  mujtahid  wa 
sayansi  za  Qur’an  na  SunnahV’ 


“Ni  kweli.  Mimi  nina  ufahamu  mkuhwa  zaidi  kuliko  yeye  katika  hilo 
ulilolizungumzia”,  mwanachuoni  yule  mkuhwa  alijihu.  “Lakini  yeye  anam- 
fahamu  Mwenyezi  Mungu  zaidi  ya  ninavyomfahamu  mimi”. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


c.  Huduma 


Kutoa  huduma  bora  ni  kutafuta  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  kwa  kuviendea  viumbe  kwa  moyo  safi,  huru- 
ma  na  moyo  wa  ukarimu. 

Watu  wa  huduma  hawana  budi  kuwa  makini  katika 
mambo  yao  yote  kana  kwamba  wananyata  karibu  na 
eneo  lililopandwa  mabomu;  kwani  makusudio  yao  ni 
nyoyo  ambazo  ndizo  zenye  kutazamwa  na  Mola. 

Khidmah  au  huduma  ina  umuhimu  mkuhwa  katika  mafunzo  ya  kisufi. 
Huduma  ndio  njia  hora  kwa  ajili  ya  kuingiza  hisia  za  staha,  ukarimu  (mah- 
wiyah)  na  huruma  ndani  ya  nyoyo  za  viumhe.  Hivyo  murshid  wote  wamei- 
chukulia  kuwa  ni  njia  muhimu  mno  ya  kuwafundishia  wanafunzi. 

Kama  tungelitakiwa  kutafuta  nguzo  ya  maadili  ya  kiislamu  hila  shaka 
tungeliipata  katika  kumgeukia  Mola  kwa  mapenzi  na  moyo  safi,  jamho 
amhalo  kithihitisho  chake  ni  huduma.  Kutokana  na  ukweli  wa  kanuni 
‘hudumia  ili  upate  rehema  (himmah)’,  kuhudumia  kunakuwa  ni  hatua 
kuhwa  katika  ngazi  yenye  kuzipeleka  nyoyo  kwenye  vilele  vya  utukufu. 

Hatua  hiyo  ndiyo  waliyoitumia  Mitume  yote  na  watakatifu  walio- 
harikiwa  kwa  makutano  matakatifu  na  malipo  tele  kwa  ajili  ya  kufanyia 
tathmini.  Waliyafanyia  kazi  maneno  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake:  “Mtu  muhimu  katika  kahila  ni  yule  anayelihudumia”  (Daylami, 
Musnad,  H,  324). 


Hivyo  harahara  ya  kuelekea  kwenye  kilele  na  kuipata  pepo  inatege- 
meana  na  huduma  zilizotolewa  kwa  moyo  safi.  Kuna  wakati  amhapo 
huduma  ndogo  unayoitoa  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  inaweza  kuwa 
hora  kuliko  ihada  nyingi  za  Sunnah.  Hehu  tujikumhushe  tukio  lifuatalo: 


Wakati  wa  mapambano  katikajoto  kali  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliwaambia  maswahaba  zake  wapumzike  katika 
sehemu  iliyokuwa  nzuri  kwao.  Baadhi  yao  walikuwa  wamefunga  na  wengine 
hawakuwa  wamefunga.  Wale  waliokuwa  wamefunga  walilala  haraka  kuto- 
kana  na  kuchoka.  Wale  ambao  hawakuwa  wamefunga  waliwabebea  maji 
wale  waliofunga  na  kuwatengenezea  mahema  kwa  ajili  ya  kuwapa  kivuli. 
Ulipofika  muda  wa  kufuturu  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwejuu  yake  -  alisema:  “Wale  wasiofunga  leo  wamepata  malipo  makubwa 
kuliko  wale  waliofunga”  (Muslim,  Siyam,  lOO-IOI). 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye 
ametoa  mahimizo  mengi  yahusuyo  kupenda  kuhudumia  kwa  ajili  ya 
umma  wake,  alibeba  mawe  mgongoni  mwake  wakati  wa  ujenzi  wa  msikiti 
wa  Quba  na  ule  wa  Madina  licha  ya  maswahaba  zake  kumshauri  asifanye 
vile.  Staha  ya  hali  ya  juu  na  moyo  wa  kuhudumia  aliokuwa  nao  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  vinatoa  mfano  wa  kipekee  kwa  waislamu 
wote.  Kwa  hakika  maisha  yake  yote  alijitolea  kumhudumia  Mwenyezi 
Mungu,  wanadamu  na  viumbe  vyote. 

Kwa  kawaida  huduma  huwa  sifa  bora  ya  mwenye  hekima  ambaye 
humuiga  ‘huyo  kiumbe  mtakatifu’.  Kila  mtu  ambaye  anampenda  Mola 
na  ni  mfuasi  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  huwa  ni 
mtu  wa  kuhudumia.  Watu  wenye  kuhudumia  ni  kama  jua  na  mwezi,  vitu 
ambavyo  hung’aa  zaidi  pale  vinapoangazia  zaidi  mahala  fulani.  Si  msawa- 
jiko  wa  kipupwe  wala  kiangazi  ambao  unaweza  kupunguza  mng’ao  wake. 
Ni  kama  mto  wenye  kwenda  masafa  marefu  na  kuwahudumia  wanyama, 
miti,  mawaridi,  karafuu  na  vinega,  mto  ambao  mwisho  wake  ni  bahari  ya 
upendo  na  makutano  ya  milele. 

Wale  wenye  kuukubali  ukweli  huu  hujiona  ni  watumishi  hata  kama 
watafanywa  kuwa  watawala  wa  watu.  Pindi  Sultan  Selim  alipoitwa  ‘Mtawa- 
la  wa  ardhi  mbili  tukufu’  {Hakimul-Haramayn’is-Sharifayn)  baada  ya 
kuziweka  Makka  na  Madina  chini  ya  usimamizi  wake  alilikataa  hilo  katika 
hotuba  yake  ya  kwanza  kwa  kusema,  ‘Hapana;  bali  niiteni  Mtumishi  wa 
ardhi  mbili  takatifu’.  Huu  ni  ubainifu  wa  utambuzi  mkubwa  juu  ya  huduma 
na  ufahamu  wa  lengo  la  kweli  la  utumishi  mbele  ya  Mola. 

Ubaydullah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anadhania 
kuwa  kiwango  chake  cha  imani  kinatokana  na  baraka  za  huduma  yake  pale 
aliposema,  “Hatukupiga  hatua  katika  njia  hii  kutokana  na  kusoma  vitabu 
vya  tasawwuf  pekee  bali  kutokana  na  kuyafanyia  kazi  yale  tuliyoyasoma 
kwa  kadiri  tulivyoweza  na  kuihudumia  jamii.  Kila  mtu  huongoka  kwa 
kupitia  njia  fulani.  Sisi  tuliongoka  kwa  kupitia  njia  ya  huduma.” 


Na  hili  linaonyesha  kuwa  kufahamu  peke  yake  hakutoshi  bila  ya  kuy- 
afanyia  kazi  yale  unayoyafahamu  kwa  kupitia  kwenye  kuhudumu.  Lakini 
bado  kukubalika  kwa  huduma  inayotolewa  kunategemeana  na  ubora  uli- 
yonayo.  Huduma  yenye  kukubaliwa  au  huduma  bora  ni  ile  ya  kuwaendea 
watu  kwa  moyo  safi,  huruma  na  moyo  wa  ukarimu.  Kwa  maneno  mengine 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

tunaweza  kusema  kuhudumia  hakutakiwa  kuambatane  na  dhamira  binafsi 
na  kinyume  chake  kunatakiwa  kuwe  kwa  malengo  ya  kupata  malipo  kesho 
akhera.  Kama  kutafanywa  kwa  nia  hii  basi  hata  ‘nusu  ya  tende’  inaweza 
kuwa  njia  muhimu  ya  kupata  uongofu,  kama  ambavyo  imetajwa  ndani  ya 
hadith  ifuatayo. 


Ubaydullah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  anasimulia: 


“Siku  moja  nilikuwa  sokoni  mara  mtu  mmoja  akanisogelea  na  kuniam- 
hia,  ‘Nina  njaa,  je  unaweza  kunilisha  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu?’ 


Wakati  ule  nilikuwa  sina  kitu  zaidi  ya  imamah  kuukuu  iliyochakaa. 
Nikaenda  kwenye  mgahawa  na  kumuuliza  mhusika  kama  angeliweza  kum- 
lisha  mtu  yule  kwa  malipo  ya  ile  imamah.  ‘Imechakaa  lakini  ni  safi’,  nilim- 
wambia.  ‘Unaweza  kuitumia  kwa  ajili  ya  kukaushia  vyombo  vyako’. 


Si  tu  yule  mpishi  alimlisha  yule  mtu  bali  pia  alinitaka  nikae  nayo  ile 
imamah.  Licha  ya  kunisihi  sana  lakini  sikuichukua.  Nilisubiri  mpaka  yule 
mtu  alipokula  kwa  kiasi  alichotaka  ingawa  na  mimi  nilikuwa  nikihitaji 
chakula” 


Kwa  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  Ubaydullah  Ahrar  -  Mwe- 
nyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliishia  kuwa  na  utajiri  mkubwa;  utajiri 
wake  ulikuwa  mkubwa  kiasi  kwamba  alikuwa  na  maelfu  ya  wafanyakazi 
waliokuwa  wakiyahudumia  mashamba  yake.  Lakini  bado  hakurudi  nyuma 
na  kuacha  huduma  hata  kwa  hatua  moja  .  Anasimulia  tena  msimamo  wake 
pindi  alipokuwa  tajiri: 

“Nilijitwisha  jukumu  la  kuwahudumia  mwenyewe  wagonjwa  wanne 
ndani  ya  Madrasa  ya  Qutbuddin  ndani  ya  Samarkand.  Nilikuwa  nikiwao- 
gesha  na  kuwavisha  kwa  mikono  yangu.  Kwa  kuwa  nilikuwa  nikihudumia 
bila  ya  kupumzika  muda  si  mrefu  nikawa  mtu  wa  kitandani.  Lakini  hata 
baada  ya  hapo  niliendelea  kubeba  maji  kwa  chungu  na  kuwasafisha  wale 
wagonjwa  na  kuwafulia  nguo  zao.” 

Maisha  ya  watu  hawa  wema  yanatoa  mifano  ya  kuigwa  juu  ya  faida 
za  kutumia  na  kuhudumia  katika  njia  ya  Mwenyezi  Mungu.  Hata  kama 
muislamu  atakuwa  tajiri  kiasi  gani  lakini  bado  anaweza  kuutendea  wema 
utajiri  wake  kwa  ajili  kuimarisha  imani  yake  na  kujiongezea  kiwango  cha 
uchamungu  wake.  Pindi  mtu  atakapochunga  viwango  vya  uchamungu  na 
subira  (zuhd)  ndipo  atakapoweza  kusonga  mbele  kiimani  na  kuwa  na  staha 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ya  hali  juu  licha  ya  utajiri  alionao,  hili  litampeka  muislamu  huyu  mpaka 
kwenye  daraja  lililoonekana  kwa  UbayduUah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake. 

Kiwango  kingine  cha  huduma  ambacho  ni  vigumu  kukifikia  kinapa- 
tikana  kwenye  tukio  lifuatalo  la  mwema  Maruf  Karhi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake. 

Siku  moja  mtu  mmoja  aliyekuwa  mgonjwa,  mzee  na  dhaifu  alikuja 
kumtembelea  MarufKarhi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake.  Mtu  yule 
dhaifu  alikuwa  amekauka  kana  kwamba  amekufa;  alikuwa  ni  kana  kwamba 
anajichomeka  mwiba  kwenye  mwili  wake  dhaifu  kwa  kila  pumzi  aliyokuwa 
akivuta.  MarufKarhi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alimtandikia 
godoro  chini  ili  apumzike. 

Huku  akiweweseka  na  kutaabika  mtu  yule  alishindwa  kupata  usingiza 
mpaka  asubuhi,  pia  hakuna  mtu  mwingine  aliyeweza  kulala  kutokana  na 
kuweweseka  kwake.  Kibaya  zaidi  alikuwa  hatulii  na  hivyo  alikuwa  akiwa- 
sumbua  wale  waliomzunguka.  Kutokana  na  kushindwa  kukaa  naye  pale 
watu  wengine  walianza  kuondoka  kwenye  ile  nyumba  mmoja  baada  ya 
mwingine.  Maruf  Karhi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  na  mkewe 
ndio  pekee  waliokuwa  wamebakia  na  mzeeyule. 

Ili  kuhakikisha  anamhudumia  mzee  yule  vizuri  alikuwa  halali  usiku. 
Lakini  usiku  mmoja  bila  ya  kujitambua  alipitiwa  kidogo  na  usingizi  kuto- 
kana  na  kukosa  kwake  usingizi  kwa  muda  mrefu.  Pindi  alipomuona  amelala 
badala  ya  kushukuru  kwa  kumpata  mtu  yule  mwenye  huruma  na  upendo 
ambaye  anasimamia  mahitaji  yake,  alianza  kulalamika  chini  kwa  chini: 

“Ni  daruwesh  wa  aina  gani  huyu?  Watu  kama  hawa  wanataka  sifa  tu. 
Ukweli  ni  kwamba  wanataka  kujionyesha.  Tamaa  ndio  mwisho  wa  huduma 
yao.  Watu  hawa  ni  wasafi  kwa  nje  lakini  wachafu  kwa  ndani.  Wana- 
washauri  watu  kwa  uchamungu  lakini  wao  wenyewe  wanaupuuzia  huo 
uchamungu.  Ndio  maana  yule  mtupale  amelala  kwa  raha  bilaya  kujali  hali 
yangu.  Inawezekanaje  mtu  aliyelala  kwa  kuridhika  huku  tumbo  lake  limejaa 
akaelewa  tabu  za  mtu  aliyelazwa  kitandani  ambaye  hawezi  hata  kutikisa 
jicho  lake  kutokana  na  maumivu?” 


MarufKarhi  alikuwa  amesikia  kila  neno.  Lakini  kwa  upole  na  ukarimu 
alijifanya  hakusikia  neno  lolote.  Lakini  mkewe  hakuweza  kuvumilia. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

akamnongoneza  mmewe,  “Umeshasikia  alichokisema  mzee  huyu  asiye  na 
upendo.  Hatuwezi  kuendelea  kuwa  naye  ndani  ya  nyumba  yetu.  Siwezi 
kuruhusu  awe  mzigo  kwako  na  kukusababishia  usumbufu  zaidi  ya  huu 
ambao  tayari  ameshakusababishia.  Mwambie  ajisimamie  mwenyewe.  Wema 
hufanyiwa  wale  wenye  kushukuru.  Si  vizuri  kumfanyia  wema  mtu  asiye  na 
shukurani.  Wema  huo  huwafanya  kuwa  wabaya  zaidi.  Hutakiwi  kuwabem- 
beleza  na  kuwawekea  mito  chiniya  vichwa  vyao.  Kutengana  nao  ndio  sahihi 
kwao.” 


Huku  MarufKarhi  akisikiliza  hisia  za  mkewe  kwa  utulivu,  alitabasamu 
na  kujibu: 

“Kwa  nini  maneno  aliyasema  yakuumize  mpenzi?  Kama  amelalamika 
muache.  Kama  amefanya  ukatili  utakuwa  dhidiyake.  Maneno  yake  mabaya 
yanapendeza  masikioni  mwangu.  Utaona  kwamba  yupo  katika  maumivu 
makali  yenye  kuendelea.  Huoni  kwamba  mzee  huyu  dhaifu  hawezi  hata 
kutikisa  jicho?  Fahamu  kwamba  werevu  wa  kweli,  rehemaya  kweli  na  huru- 
ma  na  kweli  vinapatikana  katika  kujitahidi  kuwavumilia  watu  kama  hawa.” 

Sheikh  Sadi  ambaye  ndiye  anayesimulia  kisa  hiki  anaongezea  ushauri 
ufuatao: 


“Ubora  katika  huduma  ni  kuvumilia  mzigo  wa  mdhaifu  pindi 
unapokuwa  na  nguvu  na  afya,  haya  ni  kwa  ajili  ya  kuonyesha  shukurani. 
Moyo  uliojaa  huruma  ni  wenye  kusamehe.  Kama  utaridhika  na  muon- 
ekano  wako  na  mwili  wako,  basi  jina  lako  litakufa.  Lakini  ukiwa  ni  mtu 
mwenye  ukarimu  na  mwenye  kujitolea  katika  kuhudumia,  basi  uhai  wako 
utaendelea  kuwepo  kwenye  nyoyo  za  wale  uliowafanyia  huduma  hata 
baada  ya  kufa  kwako.  Je  huoni  kwamba  kuna  makaburi  mengi  ndani  ya 
Karh  lakini  hakuna  kaburi  linalotembelewa  na  kuheshimiwa  zaidi  ya  lile 
la  Maruf  Karhi?” 


Watu  wema  tayari  wameshalizungumzia  jambo  hili  kwa  uzuri  zaidi: 
“Tasawwu/ inahusiana  na  kupendwa  bila  ya  wewe  kuwa  mzigo”. 

Milango  ya  rehema  hufunguliwa  kwa  huduma  iliyotolewa  kwa  mapen- 
zi  na  ukarimu.  Thamani  ya  huduma  inategemeana  na  ukubwa  wa  muhanga 
uliojitolea  na  kama  huduma  hiyo  imetolewa  kama  ibada  au  la.  Pia  huduma 
bora  ni  ile  iliyotolewa  kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi  za  Mwenyezi  Mungu,  na 
kwa  namna  ambayo  haitapelekea  yule  aliyepewa  huduma  aazirike.  Kama 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ambavyo  imesemwa  na  Abdullah  ibn  Munazil  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake:  “Maadili  katika  huduma  ni  muhimu  zaidi  ya  huduma  yenyewe”. 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  naye  ana 
mtazamo  huo  huo:  “Fanya  kazi  kwa  ajili  ya  kumpenda  Mwenyezi  Mungu. 
Hudumia  kwa  ajili  ya  kumpenda  Mwenyezi  Mungu.  Unajali  nini  ikiwa 
watu  watakukubali  ama  la?  Je  Mwenyezi  Mungu  hatoshi  kuwa  mteja  wa 
heri  katika  soko  ambalo  ni  hii  dunia?  Ni  kipi  ambacho  watu  watakupa  kili- 
cho  bora  kuliko  kile  ambacho  Mwenyezi  Mungu  atakupa?  Hivyo  usigeuzia 
macho  yako  kuelekea  kwenye  shukurani  kutoka  kwa  watu  bali  geuzia  uso 
wako  kuelekea  kwenye  kukubalika  kutokako  kwa  Mwenyezi  Mungu!” 

Kwa  hakika  huu  ndio  uzuri  na  utukufu  ambao  tasawwuf  inalenga 
kuuingiza  ndani  ya  nyoyo  za  watu.  Maneno  ya  ushauri  yaliyotolewa  na 
kwa  mwanafunzi  wake  aliyeitwa  kwa  lengo  la  kuukinga  moyo  wake  dhidi 
ya  vishawishi  vya  nafsi  ni  ya  msingi  mno: 

Miongoni  mwa  watu  waliokuwa  na  moyo  wa  huduma  ni  Wahb  ibn 
Kabshah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Kaburi  la  swahaba 
huyu  maarufu  lipo  China.^^  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alimpata  jukumu  la  kwenda  China  kwa  ajili  ya  kuipeleka 
nuru  ya  uongofu.  Kwa  mazingira  ya  wakati  ule  China  ilikuwa  na  umbali 
wa  masafa  ya  mwaka  mmoja  kutoka  Uarabuni.  Baada  kukaa  kule  kwa 
miaka  mingi  swahaba  huyu  aliamua  kufunga  safari  ya  kuelekea  Madina  ili 
kutuliza  shauku  yake  kubwa  ya  kumuona  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Aliwasili  Madina  baada  ya  safari  ndefu  ya  mwaka  mmoja  lakini 
alikuta  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  tayari 
ameshafariki.  Hivyo  hakuweza  kumuona.  Lakini  kutokana  na  kutambua 
utukufu  wa  jukumu  alilokuwa  amepewa  na  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  aliamua  kurudi  tena  China  na  kuhudumu  mpaka  mauti 
yalipomkuta. 

Hizi  ni  faida  za  Khidmah  ambazo  imani  thabiti  ndiyo  inayoweza  kuzi- 


35.  Pia  kuna  bango  ( maqam )  liHonasibishwa  na  Saad  ibn  Waqqas  -  radhi  za  Mwen- 
yezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  katika  mji  wa  Guangzhou,  china.  Ni  jambo  lina- 
lofahamika  kihistoria  kwamba  makaburi  ya  maswahaba  na  watu  wema  ya- 
nachukua  nafasi  kubwa  katika  kuamsha  hisia  za  dini  za  wakazi  wa  eneo  husika. 
Kuna  mifano  mingi  kama  hii  katika  Asia  ya  kati  kama  vUe  Samarkand,  Bukhara 
na  Tashkent. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


fafanua.  Kupenda  kwao  na  moyo  wao  wa  kuhudumia  ni  kama  nyota  zenye 
kuangazia  anga  zetu  za  uongofu  wa  milele. 

Hakuna  shaka  kwamba  maswahaba  waliweza  kufikia  kwenye  daraja 
hili  kutokana  na  kushikamana  kwao  na  kanuni  tisa  za  huduma  chini  ya 
nuru  ya  mafunzo  bora  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Kanuni  hizo  kama  ifuatavyo: 

1 .  Kumtumikia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kwa  moyo  wako  wote 
kushikamana  na  maamrisho  yake  na  kujiweka  mbali  na  makatazo  yake. 

2.  Kumtumikia  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake;  kumpenda  kwa  moyo  wako  wote  na  kuishi  kulingana  na  Sunnah 
zake. 

3.  Kuwatumikia  watu  wazima  katika  uislamu  kwa  utii  na  upendo. 

4.  Kuwatumikia  wazazi;  kujitahidi  kupata  baraka  bila  ya  kuwatamkia 
hata  ‘ah’. 


5.  Kuwahudumia  watoto  kwa  kuhakikisha  kuwa  wanalelewa  kwa  ajili 
ya  kuwa  waislamu  wema. 

6.  Kuwahudumia  ndugu;  kuwatembelea  na  kuwakidhia  haja  zao. 

7.  Kuwahudumia  waislamu,  kushirikiana  nao  katika  furaha  na  mau- 
mivu. 

8.  Kuwahudumia  wanadamu  wote,  kujitahidi  kutoa  maneno  na  kufan- 
ya  vitendo  vyenye  manufaa  kwao. 

9. Kuvihudumia  viumbe  vyote;  kuviweka  viumbe  vyote  chini  ya  mbawa 
zao  za  huruma. 

Kuna  somo  kubwa  katika  maneno  yafuatayo  ya  Ali  Ramitani  -  Mwe- 
nyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  yanayohusiana  na  utekelezaji  wa  huduma 
zote  zilizotajwa  hapo  juu:  “Kuna  watu  wengi  wanaochanganya  huduma  zao 
na  matusi.  Lakini  kuna  wachache  ambao  wanatambua  ukubwa  wa  baraka 
ya  kuhudumia.  Kama  utachukulia  fursa  ya  kuhudumia  kuwa  ni  baraka  na 
kumshukuru  yule  unayemhudumia  basi  kila  mmoja  atakuridhia  na  hivyo 
wachache  tu  ndio  watakaolalamika”. 


Ikiwa  tunatambua  au  la  lakini  wote  tunatafuta  amani  na  utulivu  wa 
kiroho.  Na  vitu  hivyo  ni  hazina  kubwa  ambayo  huweza  kupatikana  kwa 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kupitia  kwenye  huduma  zinazotolewa  kwa  upendo  ule  ule  anaokuwa  nao 
mtu  pindi  atekelezapo  ibada  nyingine.  Hivyo  muumini  mwenye  mapenzi 
na  moyo  wa  kuhudumia  wakati  wote  hufahamu  namna  ya  kupata  fursa 
na  njia  za  kumuwezesha  kufanya  hivyo.  Shauku  anayoinyesha  katika  vitu 
anavyojitolea  muhanga  katika  njia  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  kubwa 
zaidi  ya  tamaa  za  wale  wenye  kutafuta  faida  za  dunia. 

Pindi  tamaa  ya  kuhudumia  ambayo  inanawirishwa  na  mazingira 
ya  upendo,  itakapokuwa  imekamatana  na  moyo  itampelekea  mtu  kuwa 
msafiri  wa  kuelekea  peponi.  Moyo  utajivua  ugumu  wa  Hajjaj  na  kujifunika 
kwa  joho  laini  la  Yunus.  Ujuzi,  sanaa  na  maadili  yaliyopatikana  katika  hali 
hii  hupelekea  kupata  maisha  ya  milele  ya  peponi.  Hivyo  huduma  halisi  na 
ya  kweli  ni  kazi  bora  ya  moyo  uliokomaa.  Na  kama  inavyofahamika  moyo 
ndipo  mahala  ambapo  Mwenyezi  Mungu  anapatazama. 

Ni  hasara  iliyoje  kufanya  upuuzi  katika  maisha,  kufanya  mambo  yaliyo 
nje  ya  ubora  wa  moyo!  Na  ni  furaha  iliyoje  kwa  wale  wenye  kuweza  kuzi- 
jaza  nyoyo  zao  kwa  mapenzi  ya  kuhudumia! 


d.  Utegemezi  wenye  kupendekezwa  (Tawajjuh) 

Tawajjuh  inahusiana  na  murshid  kuelekeza  nguvu  zake  zote  za  kiroho 
kwa  murid  na  hivyo  kupeleka  msimamo  wake  kwake;  ni  kitendo  cha  kuji- 
tolea  kwake  kiroho.  Kwa  meneno  mengine  ni  kwamba  tawajjuh  inahusiana 
na  murshid-i  kamil  kumpelekea  murid  wake  hali  zake  nzuri  za  kiimani 
kwa  ujumla  wake.  Tawajjuh  ina  namna  mbalimbali,  zote  za  msingi  na  za 
juu  zaidi.  Miongoni  mwake  tutaziongelea  mbili:  jicho  (nadhwar)  na  dhati. 

Jicho 


Jicho  ndilo  lenye  kuwezesha  kuona.  Athari  inayopatikana  katika  kuona 
inaitwa  ‘kijicho’,  jina  hilo  limetokana  na  kazi  ya  jicho  ambayo  ni  ‘kuangalia’. 
Katika  matumizi  ya  lugha  ya  kfla  siku  neno  ‘kuona’  (nadhwar)  linatumika 
mara  nyingi  kwa  kumaanisha  athari  mbaya  inayotokana  na  kuangalia,  yani 
‘jicho  ovu’.  Neno  ‘jicho  ovu’  (nadhwar  au  isabatul-ayn)  linatumika  mara 
nyingi  kuashiria  madhara  ya  kimwili  na  kiroho  yanayopatikana  kutokana 
na  jicho  la  mwingine.  ‘uangaliaji  wa  namna  hii  umetajwa  katika  hadith 
kadhaa: 

“Kijicho  (nadhwar)  kipo”  (Bukhari,  Tibb,  36). 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Kijicho  humpeleka  mtu  kahurini  na  ngamia  kwenye  maangamizi 
(humuua)”  (Suyuti,  al-Jamiu’s-Saghir,  II,  60). 


Watu  wote  wanakubaliana  juu  ya  kuwepo  kwa  athari  za  jicho.  Lakini 
jicho  halina  athari  mbaya  peke  yake  kama  inavyofahamika  kwa  watu  wengi; 
pia  kuna  athari  nzuri  katika  jicho.  Sababu  inayopelekea  kuwepo  kwa  athari 
hizi  ni  kutokana  na  jicho  kutoa  miale  kuelekea  kwa  yule  linalomuangalia, 
miale  ambayo  asili  yake  haifahamiki.  Na  athari  zake  zinategemeana  na 
ubaya  au  uzuri  uliobebwa  kwenye  miale  hiyo.  Ufahamu  unaopatikana 
katika  fizikia  ya  leo  kuhusiana  na  miale  ipo  kwa  namna  ambayo  haina  jinsi 
bali  kukubaliana  na  miale  hii. 


Mwangaza  wa  leza  ambao  ndio  umegunduliwa  katika  karne  hii  pia 
ni  aina  moja  wapo  ya  miale.  Sasa  hivi  inafahamika  na  wengi  kwamba 
miale  ya  leza  inatumika  katika  kazi  nyingi  zilizo  ngumu,  kuanzia  kwenye 
kukata  chuma  cha  pua  kizito  mpaka  kwenye  kufanyia  upasuaji  hospitalini. 
Hapo  kabla  ilikuwa  ikifahamika  kuwa  kuna  mabadiliko  mengi  katika  vitu 
mbalimbali,  hasa  rangi  zake,  pindi  vinapopigwa  na  miale  ya  mwanga.^® 

Athari  zinazosababishwa  na  miale  inayotolewa  na  macho  kwenye  vitu 
vigumu  haiko  katika  kiwango  kimoja  wakati  wote,  ikiwa  ni  kwa  upande 
wa  muangaliaji  au  muangaliwa.  Kama  ambavyo  baadhi  ya  macho  yana- 
vyoweza  kutoa  miale,  mizuri  au  mibaya,  ndivyo  ambavyo  kunavyokuwa 
na  baadhi  ya  watu  ambao  wapo  kwenye  athari  ya  kuathiriwa  zaidi.  Watu 
wengi  huwachukulia  watu  wenye  kutambulika  kuwa  wanatoa  miale  mikali 
mibaya  kama  ‘watazamaji  waovu’  na  hujitahidi  kujiepusha  na  macho  yao. 

Nadhwar  inapatikana  hata  kwa  wanyama.  Macho  ya  nyoka  kifutu  yana 

36.  Katika  baadhi  ya  maktaba  wameweka  kava  za  kijani  kwa  ajili  ya  kuzuia  macho 
yasichoke.  Kuangalia  baharini  au  angani  kuna  athari  fulani  katika  macho;  sawa 
na  kuangalia  katika  kitu  cha  kijani.  Sababu  inayowapelekea  watu  kuvaa  mavazi 
meupe  wakati  wa  majira  ya  joto  ni  kutokana  na  uwezo  wake  wa  kuakisi  miale 
ya  jua.  Rangi  nyeusi  ni  kinyume  kabisa  na  hivyo.  Kinyume  na  kuakisi  mwanga 
rangi  nyeusi  hufyonza  miale  ya  jua  na  kufanya  mwUi  upate  joto  zaidi.  Wakati 
kuvaa  mavazi  meupe  hospitalini  ni  ishara  ya  usafi  wakati  huo  huo  madaktari  wa 
upasuaji  huvaa  mavazi  ya  kijani  ndani  ya  vyumba  vya  upasuaji.  Hili  linatokana 
na  sababu  ile  ile;  rangi  ya  kijani  inaleta  athari  ya  kubembeleza  mbele  ya  macho. 
Mchanganyiko  wa  rangi  ya  njano  na  bluu  kwa  upande  mwingine  ni  una  tabia 
ya  kufyonza  miale  inayoufikia.  Ndio  maana  watoto  huvalishwa  hirizi  za  bluu  au 
sarafu  za  dhahabu  ili  waepushie  mbali  athari  za  jicho  la  shari. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


nguvu  mno  kiasi  kwamba  yanaweza  kusababisha  mimba  kutoka  na  hata 
kifo  katika  baadhi  ya  viumbe  hai.^^ 

‘Kijicho’  kinachofahamika  na  watu  wengi  ingawa  hakijathibitishwa 
kisayansi,  kinachukua  nafasi  kubwa  katika  kuwafundisha  wanafunzi  katika 
tasawwuf.  Murshid-i  kamil  ambaye  ndiye  mrithi  wa  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  mtu  ambaye  nguvu  yake  ya 
kuona  imeenda  mbali  zaidi  kwa  namna  yanavyoshawishi,  hii  inatokana  na 
mafunzo  ya  kiroho  na  usafi  wa  moyo. 

Tukitazama  nyuma  ya  Mitume  katika  vyeo  vya  kiroho  kuna  maswa- 
haba.  Neno  la  kiarabu  sahabah  lenye  maana  ya  ‘swahaba’,  neno  ambalo  lina 
mzizi  sawa  na  neno  sohbah,  linaashiria  wale  waliojaaliwa  kuwa  mbele  ya 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  watu  walioamini 
kila  alichokuja  nacho.  Ingawa  wanahitaji  heshima  kubwa  kutoka  kwetu 
kutokana  na  kuwa  kwao  mbele  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  lakini  sababu  kubwa  iliyowafanya  kuwa  vile  ilikuwa  ni 
kutokana  na  kukutana  na  ‘jicho’  lake.  Licha  ya  kuwepo  vipengele  mbalim- 
bali  vihusuvyo  uhalali  wa  mtu  kukubaliwa  kama  ‘swahaba’  lakini  chenye 
kukubalika  zaidi  na  wengi  ni  kwa  mtu  kuonana  na  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  mtu  huyo  akamuangalia  Mtume  na 
Mtume  naye  akamuangalia  mtu  huyo. 

Hata  mtakatifu  katika  safu  ya  juu  kwa  namna  yoyote  he  hawezi  kulin- 
ganishwa  na  swahaba,  hata  awe  swahaba  wa  daraja  la  chini  kabisa.  Haya  ni 
kwa  sababu  kila  swahaba  anabeba  ubora  wa  peke  yake  ambao  unatokana 
na  kuangaliwa  na  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  ubora  usio- 
weza  kulinganishwa  na  chochote  kile,  na  ubora  ambao  hauna  mbadala. 
Kwa  kuwa  waislamu  waliowafuatia  maswahaba  hawakujaaliwa  kuangaliwa 
na  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  hivyo  hawakuweza  kufikia 
kwenye  nafasi  ya  ‘uswahaba’.  Lakini  bado  wale  waliojaaliwa  kuwaona  wale 
waliomuona  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
wanaitwa  Tabiun  na  waliowafuatia  wanaitwa  Taba-i  Tabiin. 


Baada  ya  kuyasema  hayo,  watakatifu  kutokana  na  kuwa  kwao  warithi 
wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  wana  mam- 
laka  na  nguvu  isiyoweza  kulinganishwa  na  mtu  mwingine  yeyote.  Hivyo  ili 

37.  Rejea  Bukhari,  Badu  1-Khalq,  14. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kunufaika  na  murshid-i  kamil  kwa  ukamilifu  haitoshi  tu  kuwa  miongoni 
mwa  wale  wanaohisi  upendo  kwake.  Mtu  hana  hudi  kwenda  mbali  zaidi 
kwa  kutafuta  heshima  tukufu  ya  kuangaliwa  na  jicho  lake  lenye  kuongoa. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 
“Kuweni  makini  na  mtazamo  wa  muumini;  kwani  hutazama  kwa  nuru 
ya  Mwenyezi  Mungu”  (Tirmidhi,  Tafsir,  15).  Nguvu  ya  mtazamo  ya  kila 
muislamu  inalingana  na  kiwango  chake  cha  imani.  Hivyo  kutokana  na 
kuwa  kwao  wakomavu  wa  imani  nguvu  za  mtazamo  za  watakatifu  zinazidi 
zile  za  waislamu  wengine. 

Neno  ‘kuweni  makini’  lililotajwa  kwenye  hadith  limetumika  kumaani- 
sha  tahadhari  pindi  mtu  anapoenda  mbele  ya  waislamu  waliokomaa 
kiimani  huku  wakiwa  na  agenda  walizozificha  pamoja  na  akili  chafu, 
kwani  kwa  msaada  wa  nguvu  kubwa  ya  mtazamo  wanaweza  wakahisi  kile 
unachojaribu  kukiflcha.  Kwa  kuwa  mapazia  yamenyanyuliwa  kwa  wale 
ambao  uwezo  wao  mtazamo  umefikia  kiwango  hiki,  mara  moja  wanaweza 
kutambua  vitu  katika  uhalisia  wake.  Hivyo  maadili  ya  dini  yanaagiza  kuc- 
hunga  ulimi  wako  mbele  ya  mwanachuoni  na  kuchunga  moyo  wake  mbele 
ya  mtu  mwenye  hekima. 

Kwa  kuwa  ‘jicho’  ni  moja  ya  njia  muhimu  anazozitumia  murshid  kwa 
ajili  ya  kumfundishia  murid,  hivyo  kubahatika  kuwa  katika  upande  wenye 
kupokea  kumechukuliwa  kuwa  ni  fursa  adhim. 


Kumbukumbu  binafsi 


Nilikutana  na  Ahmed  Can,  mtu  mwenye  moyo  mzuri,  katika  miaka 
ambayo  nilikuwa  mwanafunzi  katika  ukumbi  wa  Imam-Hatip.  Alikuwa 
ni  mpakistani  aliyekuwa  na  mapenzi  makubwa  na  mheshimiwa  Mahmud 
Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake.  Pia  alikuwa  akimpenda 
baba  yangu  Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake,  kamwe 
hakutaka  kukaa  naye  mbali.  Mara  kwa  mara  alikuwa  akija  Uturuki  kwa  ajili 
ya  kumtembelea  Mahmud  Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  na  kukaa  kwenye  nyumba  ya  wageni  katika  bustani  yetu. 


Alikuwa  ametekwa  mno  na  mapenzi  makubwa  juu  yake  kiasi  kwamba 
katika  siku  ambazo  hakukuwa  na  sohbah  alikuwa  akiumia  ndani  ya  moyo 
wake  kutokana  na  kukosa  kumuona  Mahmud  Sami  Effendi  -  Mwenyezi 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mungu  aitakase  siri  yake,  hivyo  alikuwa  akitembea  huku  na  kule  karibu  na 
nyumba  yake  kwa  matumaini  kuwa  angeliweza  kumuona  hata  kidogo  tu. 
Usiku  mmoja  alisimulia  ni  vipi  haya  mapenzi  yalijitokeza: 

“Kilikuwa  ni  kipindi  cha  Hijja.  Nilikuwa  nimekaa  ndani  ya  msikiti 
wa  mmoja  wa  Madina  katika  eneo  lililojulikana  kwa  jina  la  Ashab-i  Sujfah 
ndani  ya  Rawdah.  Wakati  fulani  nilimuona  mtu  aliyekuwa  na  jamala  na 
sura  safi,  mtu  ambaye  muonekano  wake  ulikuwa  ni  wenye  kumfanya  mtu 
amkumbuke  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  mtu  huyu  alikuwa  akitembea 
kuelekea  pale  nilipokuwa  nimekaa  huku  akiwa  na  kundi  la  marafiki  zake 
nyuma  yake.  Pindi  alipokuwa  anapita  karibu  yangu  alinitazama  kidogo. 

Mtazamo  ule  uliokuwa  mtukufu  na  wenye  kung’aa  mara  moja 
ulinipeleka  kwenye  mazingira  mengine,  yani  ulimwengu  wa  aina  nyingine. 
Mara  kila  kitu  kikabadilika.  Raha  ya  kiroho  niliyoipata  kutokana  na 
mtazamo  ule  ilikaribia  kunifanya  nipoteze  fahamu.  Baada  ya  muda  mfupi 
niliporudiwa  na  fahamu  zangu  nilinyanyuka  kwa  lengo  la  kumtafuta  yule 
mtu.  Lakini  msongamano  mtukufu  wa  Rawdah  ulipelekea  kutowezekana. 

Kwa  matumani  kwamba  angelirudi  karibu  na  sehemu  ile  nilianza 
kumsubiria  karibu  na  pale  nilipokuwa  nimekaa  mwanzoni.  Na  ninamshu- 
kuru  Mwenyezi  Mungu  matumaini  yangu  yalitimia.  Nilianza  kumfuata 
kwa  furaha.  Wale  waliokuwa  wamemzunguka  lazima  watakuwa  walidha- 
nia  kuwa  mimi  ni  omba  omba,  kwani  baadhi  yao  walinisogelea  na  kutaka 
kunipa  sadaka.  Ukweli  ni  kwamba  sikuwa  tajiri;  lakini  baraka  zilizotokana 
na  mtazamo  wa  yule  mtu  zilifanya  kila  kitu  kipoteze  thamani  mbele  ya 
macho  yangu.  Nilijihisi  kana  kwamba  nimeanza  kuogelea  kwenye  bahari 
ya  kuridhika.  Muda  si  mrefu  waliikaribia  nyumba  na  kuanza  kuingia 
ndani.  Pindi  nilipowafuata  nyuma  walitaka  kunizuia  kwa  kuwa  hawaku- 
fahamu  mimi  ni  nani.  Lakini  Mahmud  Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake,  mtu  aliyekuwa  na  hekima,  aligeuka  nyuma  na  kunikari- 
bisha  ndani.  Siku  ile  nilibainikiwa  na  mambo  mengi  ya  kiroho,  mitazamo 
mingi  na  kuthaminiwa  (tawajjuh). 


Alhamdulillah  kuanzia  siku  ile  maisha  yangu  yakabadilika  na  kuwa 
bora  zaidi,  na  nikawa  mtu  tofauti  kabisa,  mtu  mwenye  kujitahidi  kutafuta 
maisha  ya  akhera  tu.  Kutunza  fedha  kila  mwaka  kwa  ajili  ya  kuja  hapa  kwa 
lengo  la  kufaidika  na  mtazamo  wake  kumekuwa  ndiyo  sababu  kubwa  ya 
furaha  ndani  ya  moyo  wangu.” 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Dhati 

Matumizi  ya  ‘dhati’  ndiyo  njia  bora  na  ya  mkato  yenye  kutumiwa  na 
murshid  kwa  ajili  ya  kuudhibiti  moyo  na  nafsi  ya  murid.  Hili  linaweza 
kudhihirishwa  na  sifa  ya  murshid  ijulikanayo  kama  quddisah  sirruh  (Mwe- 
nyezi  Mungu  aitakase  siri  yake)  pale  anapoifanyia  kazi  sirr  au  siri.  Asili  ya 
jambo  hili  inafahamika  na  yule  anayeitumia,  haipatikani  katika  tasawwuf 
ya  kuongelewa  (qal)  bali  katika  msimamo  wa  kiroho  (hal).  Hivyo  ufafanuzi 
wake  hauwezi  kupatikana  katika  vitabu. 

e.  Maombi  (Dua) 

Maombi  ni  njia  nyingine  inayotumiwa  na  murshid-i  kamil  katika  kum- 
uelekeza  mwanafunzi  ili  awe  mwema.  Pia  maombi  yana  asili  katika  Sunnah 
za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Inafahamika  vyema  kwamba  kabla  ya  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  kuingia  kwenye  uislamu  alitaka  kufanya  uovu 
mkubwa  mno,  alitaka  kumuua  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Lakini  kutokana  na  dua  aliyoiomba  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  niaba  yake  ilimuepushia  kufanya 
vile  na  badala  yake  kutukuzwa  kwa  kupewa  uongofu  wa  uislamu.  Kuna 
mifano  mingi  kama  hiyo  katika  maisha  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake. 

Pia  tukio  lingine  maarufu  ni  kipindi  ambacho  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipoambiwa  awalaani  watu  wa  kabila 
la  Thaqif  pindi  walipoikomboa  Taifa,  watu  ambao  walisababisha  madhara 
makubwa  kwa  waislamu.  Badala  yake  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  aliwaombea  uongofu,  dua  nzuri  ambayo  muda  si 
mrefu  baraka  zake  zililiwezesha  kabila  lote  kwenda  kwa  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kuelezea  nia  yao  ya  kuingia 
kwenye  uislamu.^® 

Shaybah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwa  juu  yake  -  anasimulia 
yafuatayo: 

“Nilikuwa  karibu  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 

38.  Rejea  Ibn  Hisham,  as-Sirah,  IV,  103. 
_ 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


ziwe  juu  yake  -  katika  vita  vya  Hunayn,  si  kwa  sababu  ndio  niliingia  kwe- 
nye  uislamu  au  nilimkubali  Mtume  bali  ni  kwa  sababu  sikuweza  kuvumilia 
kuona  kabila  la  Hawazin  likiongoza  jeshi  dhidi  ya  Maquraish.  Vita  vilipo- 
kolea  huku  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akiwa 
karibu  yangu  nilisema: 

‘Ninaona  farasi  weusi  na  weupe!’ 

‘Shaybah’,  alisema  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake,  ‘makafiri  peke  yao  ndio  wanaoweza  kuwaona  farasi  hao  ambao  wame- 
kuja  kwa  ajili  ya  kuwasaidia  waislamu’.  Kisha  akanihenga  henga  kwa  kuni- 
gusa  mgongoni  na  kusema,  ‘Ewe  Mola...Mpe  Shaybah  uongofu’.  Alifanya 
hivi  mara  tatu.  Aliposema  kwa  mara  ya  tatu  pindi  aliposhusha  mkono  wake 
tu  nikahisi  hakuna  mtu  katika  dunia  nzima  ninayempenda  kuliko  yeye”  (Ihn 
Kathir,  al-Bidayah,  IV,  333). 

Licha  ya  kukataa  maombi  mengi  ya  kuingia  kwenye  uislamu  kutoka 
kwa  mwanae,  mama  wa  Abu  Hurayrah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  aliishia  kuwa  muislamu  kutokana  na  dua  ya  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,^®  Abu  Hurayrah  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ni  msimuliaji  mkubwa  wa  hadith.  Pia 
dua  iliyoombwa  na  mrithi  wa  kiroho  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  ina  athari  kubwa;  na  hii  inatoa  nafasi  nyingi  za 
kurekebisha  imani  za  watu. 

Kwa  namna  yoyote  ile  dua  hutoa  majibu.  Kama  dua  itakuwa  inaenda 
kinyume  na  ‘maj  aaliwa  ya  Mwenyezi  Mungu’  na  hivyo  kuachwa  inaning’inia 
basi  fidia  yake  itatolewa  kesho  akhera  kama  ilivyothibitishwa  katika  hadith 
mbalimbali.‘‘° 


Kwa  upande  mwingine  si  lazima  dua  itolewe  na  mtu  mwema  mwenye 
msimamo  mkubwa  katika  dini  ndio  ijibiwe,  bali  itajibiwa  dua  yoyote  ili- 
yoombwa  kwa  moyo  safi  na  tamaa  ya  kweli  juu  ulichokiomba.  Hivyo  hata 
dua  aliyoimba  muislamu  muovu  kumuombea  ndugu  yake  ina  thamani 
kubwa.  Kwani  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hawaachi  waja  wake  hata  kama 
watakuwa  na  madhambi  kiasi  gani.  Kama  isingelikuwa  hivyo  kusengenya 
(ghiybah),  yani  kutaja  ubaya  wa  mwingine  nyuma  ya  mgongo  wake,  kus- 


39.  Rejea  Muslim,  Fadailu’s-Sahabah,  158. 

40.  Rejea  Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  III,  18. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ingelitajwa  kuwa  ni  dhambi  kubwa. 

Kwa  sababu  hiyo  si  sawa  kwa  mtu  ambaye  kwa  namna  moja  au 
nyingine  ameshindwa  kujiepusha  na  madhambi  akaacha  kuuombea  umma 
na  vipenzi  vyake  kwa  kudhania  kwamba  dua  zake  hazina  thamani  yoyote 
kutokana  na  hali  yake  ya  kutenda  madhambi.  Hata  dua  za  watu  walio  na 
madhambi  mengi  zaidi  juu  ya  wengine  inaweza  kupokelewa  ili  mradi  iwe 
imeombwa  kwa  moyo  safi  kana  kwamba  mtu  anakihitaji  mwenyewe  kile 
alichokiomba.  Mola  hukubali  dua  ya  yeyote  anayemtaka. 

Katika  suala  hili  kuna  umuhimu  zaidi  wa  kuzungumzia  kuhusu  sifa 
nyingine  za  dua. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amewashauri 
waislamu  kuombeana  wao  kwa  wao  mara  kwa  mara,  wote  wakiwa  pamoja 
au  kuwamuombea  wengine  wakati  hawapo.  Pindi  Omar  -  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alipoenda  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  ajili  ya  kumuomba  ruhsa  ya  kwenda 
kwenye  umra  alimuambia: 

“Usitusahau  katika  dua  zako  ewe  ndugu!”  (Tirmidhi,  Daawat,  109; 

Abu 

Dawud,  Witr,  23). 

“Nilifurahi  sana  nilipoambiwa  vile,  ilikuwa  kana  kwamba  nimepewa 
ulimwengu  mzima”,  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
alisema. 


Bila  shaka  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
ndiye  kiumbe  kitukufu  kuliko  vyote  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 
Licha  ya  nafasi  yake  hii  lakini  aliwaomba  maswahaba  zake  wamuombee. 
Hii  inashiria  kuwa  watu  wenye  madaraja  ya  juu  ya  kiimani  wanaweza 
kunufaika  kutokana  na  dua  za  wale  wenye  madaraja  ya  chini. 


Wakati  mwingine  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake-  alimwambia  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
yafuatayo:  “Wabora  miongoni  mwa  Tabiun  ni  mtu  aitwae  Uways.  Kama 
ingelikuwa  atoa  kiapo  kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu  basi  Mwenyezi  Mungu 
angelifanya  kiapo  chake  kuwa  sahihi.  Yeyote  atakayekutana  naye  amuombe 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


amuombee  msamaha”.*'  Wakati  fulani  baadae  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikutana  na  Uways  al-Qarani,  hivyo  akamuomba 
amuombee. 

Hivyo  ni  wazi  kwamba  kuwaomba  watu  wema  na  watakatifu 
wakuombee  dua  kwa  ajili  ya  kukuondolea  matatizo  na  magumu  na  kupata 
vile  vilivyo  vyema  ni  jambo  alilolishauri  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  umma  wake. 


41  Rejea  Muslim,  Fadailu’s-Sahabah,  223-225 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


hikamana  na  kusamehe,  na  amrisha  mema, 
ajitengena  majaahili.  (al-Araf,  199) 


E.  UPEKEE  WA  USUEI 


1.  NAMNA  YA  MUONGOZO  NA  REHEMA 


Kutokana  na  Murshid  kufahamu  fika  kwamba  mtindo  wa  kuongozea 
ni  muhimu  kama  ulivyo  muongozo  wenye,  wamekuwa  wakifuata  njia  ya 
kiutume  katika  suala  hili  pia,  hivyo  kuwaongoza  wengi.  Kutokana  na  kuw- 
aongoza  wanafunzi  wao  kwa  upendo  na  huruma  imewasaidia  kuwafikisha 
mbali  kiimani  na  kupata  matokeo  mazuri.  Maisha  ya  watu  wema  yamebe- 
ba  mifano  mingi  katika  suala  hili.  Mfano  ufuatao  kutoka  kwa  Sufi  mkubwa 
aitwae  Ibrahim  Hakki  Erzurumi  ni  wenye  mazingatio  makubwa: 


Siku  moja  Ibrahim  Hakki  alialikwa  kwenye  kijiji  cha  jirani  ndani  ya 
Erzurum  kwa  ajili  ya  kutoa  mawaidha  ndani  ya  mwezi  wa  Ramadhani. 
Wanakijiji  walimtuma  kijana  asiyekuwa  muislamu  kwa  ajili  kwenda  kum- 
chukua  Ibrahim  Hakki  kutoka  kwenye  mji  wao  na  kumpeleka  kwenye 
kijiji  chao.  Kwa  kuwa  kulikuwa  nafarasi  mmoja,  Ibrahim  Hakki  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siriyake  -  alipanda  kwa  zamupamoja  nayule  kijana,  kama 
ambavyo  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alivyowahi 
kufanya  pindi  alipokuwa  anaelekea  ferusalem  pamoja  na  mtumwa  wake 
licha  ya  mtumwa  yule  kukataa  kitendo  kile. 

“Kama  wanakijiji  watasikia  kuhusu  jambo  hiki  si  tu  watanifokea  bali 
watazuia  malipo  yangu!”,  yule  kijana  aliendelea  kusisitiza. 


“Hakuna  hata  mmoja  kati  yetu  anayefahamu  hali  atakayokuwa  nayo 
wakati  wa  pumzi  yake  ya  mwisho.  Wewe  unahofia  watakachokufanyia 
wanakijiji  lakini  mimi  ninahofia  nitakachokuja  kujibu  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu!”  Ibrahim  Hakki  alijibu.  Hivyo  waliendelea  kupokezana  kumpanda 
farasi  yule  licha  ya  hayo. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Hekima  ambayo  ingeliweza  kupatikana  na  kama  ilivyotokea  katika 
safari  ya  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  pamoja  na 
mtumwa  wake,  ilikuwa  ni  zamuyayule  kijana  pindi  walipokuwa  wanaingia 
katika  kijiji.  Kutokana  na  kuwahofia  wanakijiji  yule  kijana  akaanza  kumsihi 
Ibrahim  Hakki  achukue  zamu  yake. 

“Hii  ni  zamu  yako”,  Ibrahim  Hakki  alijibu  huku  wakiwa  wanaingia 
kwenye  kijiji  yule  kijana  akiwa  juu  ya  farasi  na  Ibrahim  akitembea  mbele 
yake. 

Pindi  wanakijiji  walipoiona  hali  ile  walimzunguka  yule  kijana  na 
kuanza  kumfokea. 

“Ewe  fedhuli  na  fakiri  usiyefikiria  mambo!”  walimbwatukia.  “Yani 
wewe  umeridhika  kuendesha  farasi  ili  kujikweza  dhidiya  mtu  huyu  mtukufu 
na  mwenye  kuheshimika,  si  ndio?  Je  hivi  ndivyo  unavyofanya  kazi  zako?  Je 
hiki  ndicho  tulichokulipia?” 

Lakini  Ibrahim  Hakki  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliwatu- 
liza  kwa  kuelezea  hali  ilivyokuwa.  Kisha  mwanakijiji  mmoja  akamwambia 
yule  kijana  kwa  sauti: 

“Kutokana  na  kufanyiwa  wema  huu  ni  vyema  uingie  kwenye  uislamu!” 

Baada  ya  kimya  kifupi  yule  kijana  akasema: 

“Kama  unaniitia  kwenye  diniyako  kamwe  siwezi  kuingia...Lakini  kama 
unaniitia  kwenye  diniya  mtu  huyu  mtukufu  tayari  nilishaingia  kwenye  dini 
hiyo  tokea  tulipokuwa  njiani!” 


Tukio  hilo  la  Ibrahim  Hakki  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake 
-  linaweka  kiwango  cha  mtindo  unaotakiwa  katika  kumuongoza  mtu 
kwa  kupitia  kwenye  huruma.  Inahusiana  na  kumtendea  wema  mwingine 
kwa  ajili  ya  dhati  yake,  yani  kumtazama  kiumbe  kwa  jicho  la  Muumba. 
Kwa  hiyo  watakatifu  ni  wenye  kutambua  kuwa  wamepewa  jukumu  la 
kuwa  makhalifa  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hapa  ardhini,  na  kwamba 
wanaingia  katika  maneno  ya  aya  isemayo,  “nikampulizia  roho  yangu”."*^ 
Hivyo  hata  kama  mtu  atakuwa  amechafuka  kwa  madhambi  kiasi  gani, 
kutokana  na  kuona  usafi  wa  dhati  yake  kamwe  hawawezi  kumpuuzia.  Mara 
nyingi  hawakati  tamaa  juu  ya  mtu;  hasa  hasa  humsaidia  kushikamana  na 


42  Rejea  al-Hijr,  29. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

matumaini  mpaka  mwisho.  Kwao  matumaini  ni  kichocheo  kisichopingika, 
kwa  upande  wa  kiakili  na  kihisia.  Hata  ndani  ya  Qur’an  tunakuta  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  anatufundisha  majina  ar-Rahman  na  ar-Rahim 
mara  nyingi  zaidi  ya  Majina  yake  mengine,  kiasi  kwamba  ameshusha  sura 
iliyopewa  jina  la  ar-Rahman,  sura  yenye  kuanza  kwa  jina  hilo  hilo  lenye 
kumaanisha,  ‘Yeye  ambaye  Huruma  yake  inavienea  viumbe  vyote’. 


Kusimamia  kwenye  mtindo  wenye  kuridhisha  Mwenyezi  Mungu,  yani 
kuwatazama  wanadamu  kwa  kupitia  dirisha  la  moyo  na  kuongoza  kwa 
upendo  pia  kunasaidia  kuibua  uzuri  uliojificha  ndani  ya  moyo  wa  mwing- 
ine  na  hivyo  kutoa  matokeo  yenye  kuvutia.  Mtindo  huu  unawaingizia  wote 
mtendaji  na  mtendewa  jamala  ya  hali  ya  juu,  ukomavu,  upendo  na  tamaa 
ya  kuwa  na  Mwenyezi  Mungu.  Hii  ndio  dawa  iliyowapunguzia  maumivu 
ya  mauti  Yunus  na  Rumi. 

Vyote  tasawwuf  na  matumizi  ya  mtindo  wa  kisufi  katika  kuwaita  watu 
waingie  kwenye  uislamu  vimethibitisha  kuwa  na  umuhimu  mkubwa  mno. 
Ni  ukweli  wa  kihistoria  kwamba  katika  kipindi  ambacho  kanuni  ya  kijamii 
ya  Anatolia  iliposhika  kasi  kwa  watu  wa  Mongolia  Sufi  wakubwa  kama  vile 
Mawlana  Rumi  na  Yunus  Emre  walitoa  mchango  mkubwa  katika  kurudi- 
sha  amani  na  utulivu  kwa  watu  wengi  ambao  walikuwa  wamechanganywa, 
hivyo  waliwaletea  utulivu  na  ponyo  kwa  ajili  ya  vidonda  vyao  vilivyokuwa 
vikivuja  damu  pamoja  na  nyoyo  zilizokuwa  zimekata  tamaa.  Pindi  utaka- 
powachukulia  wajinga  kana  kwamba  ni  wagonjwa  wenye  kungojea  tiba 
utawafanya  waondokane  na  hisia  za  kudhuru  na  chuki  katika  maisha  yao. 
Yunus  analizungumzia  hili  kwa  vizuri  kabisa  kama  ifuatavyo: 

Nimekuja  kuleta  malalamiko,*^ 

Mapenzi  ndicho  ninacholenga, 

Nyoyo  ndizo  zinazowakutanisha  marafiki, 

Nimekuja  kwa  ajili  ya  kuzirekebisha  nyoyo. 


Kwa  kuwa  watu  hawa  watukufu  walijitahisi  kuzirekebisha  nyoyo, 
wamekuwa  wakiwaangalia  wengine  kwa  kupitia  dirisha  la  moyo  na  kuene- 
za  upendo  na  huruma  kwa  wale  wanaowazunguka,  waliweza  kuwaongoza 
wengi  kuelekea  kwenye  uongofu.  Kama  wangelienda  kinyume  na  mwenen- 
do  huu  wenye  kuvutia  wangelikuwa  wamepoteza  kile  kidogo  kilichokuwa 

43  Katika  kituruki  cha  asili  ni  Davi. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


kimewaunganisha  na  jamii,  na  hivyo  kuondoa  uwezekano  wowote  wa 
kuwaongoza.  Na  hili  lingeenda  kinyume  na  kutii  matakwa  ya  Mola  yenye 
kutaka  watu  waokolewe  kutoka  kwenye  madimbwi  waliyotumbukia.  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  ametuma  maelfu  ya  Mitume  katika  historia  nzima 
na  kuwaagiza  wazitakase  nyoyo  katika  namna  iliyo  bora  kabisa.  Watu 
wema  (ahluUah)  nao  ambao  walipewa  jukumu  hUi  hili  wamekuwa  waki- 
uendeleza  mtindo  huu  wa  Mitume  katika  mafunzo  yao  ya  kiroho. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  ndiye  chanzo  cha  rehema  na 
upendo  anatufahamisha  namna  bora  kabisa  ya  kutumiwa  na  waja  wake 
katika  kuwaita  watu  kwenye  haki: 

“Waite  waelekee  kwenye  Njia  ya  Mola  wako  Mlezi  kwa  hikima  na 
mawaidha  mema,  na  ujadiliane  nao  kwa  namna  iliyo  bora.  Hakika  Mola 
wako  Mlezi  ndiye  anaye  mjua  zaidi  aliye  ipotea  Njia  yake,  na  Yeye  ndiye 
anaye  wajua  zaidi  walio  ongoka”  (an-Nahl,  125). 

“Na  ni  nani  mbora  wa  kusema  kuliko  aitaye  kwa  Mwenyezi  Mungu 
na  akatenda  mema,  na  akasema:  Hakika  mimi  ni  katika  Waislamu?  Mema 
na  maovu  hayalingani.  Pinga  uovu  kwa  lilio  jema  zaidi.  Hapo  yule  ambaye 
baina  yako  naye  pana  uadui  atakuwa  kama  rafiki  jamaa  wa  kukuonea 
uchungu”  (Fussilat,  33-34). 

Utumiaji  wa  mtindo  huu  umeweza  kugeuza  roho  zilizozingirwa  na 
miba  mingi  na  kuwa  waridi,  na  moyo  ulio  na  kiza  kama  vile  gereza  lililo 
chini  ya  ardhi  na  kuwa  bustani  linalomulikwa  na  mwanga  wa  jua. 

Kwa  kuzingatia  kanuni  hii  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 
kase  siri  yake  -  anagusia  umuhimu  wa  kuwaingiza  wanadamu  wenye  mad- 
hambi  kwenye  njia  ya  haki  na  vile  vile  namna  ya  kuyanya  hivyo: 

“Hata  kama  atakuwa  kama  chuma  cheusi  chenye  kutu,  kutu  yake  ita- 
ondolewa  pindi  kitakaposuguliwa  na  kung’arishwa.  Ukikifuta  kioo  utaona 
kinaanza  kung’aa  na  kuvutia,  hata  kama  kitakuwa  ni  cha  chuma,  kitaanza 
kuakisi  sura  na  maumbile  mazuri. 

Usiyamwagia  matope  maji  ya  ziwa  la  moyo  kama  unataka  kuona 
mwezi  na  nyota  zikielea  juu  yake!  Wanadamu  ni  kama  mto;  pindi  maji  yake 
yatakapojazwa  matope  hayataweza  kuakisi  chochote!” 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kama  ambavyo  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake 

-  anavyosema,  roho  ya  mwanadamu  ni  kama  maji  safi;  kama  itachafuliwa 
kwa  madhambi  itakuwa  nyeusi  na  hivyo  kushindwa  kuakisi  wema  wowote. 
Hivyo  kunakuwa  hakuna  budi  kuyasafisha  maji  hayo  ili  kuileta  juu  johari 
ya  kiroho  na  nuru  ya  ukweli.  Kwa  hiyo  lengo  la  tasawwuf  ni  kuitawala 
nafsi  na  hisia  za  ubinafsi  na  kumpeleka  mtu  na  jamii  kwa  ujumla  kwenye 
amani  na  utulivu.  Kwa  hakika  Mola  amempamba  mwanadamu  kwa  jamala 
na  utukufu.  Thamani  ya  kweli  ya  mwanadamu  inategemeana  na  namna 
anavyozistawisha  sifa  hizi.  Nyoyo  zilizojaaliwa  kuwa  na  imani  ni  nyoyo 
zilizotunukiwa  maadhi  mema,  matendo  mema  na  ubainifu  wa  kiroho.  Ni 
kwa  njia  hii  pekee  ndipo  mwanadamu  ataweza  kuwafikiana  na  kuumbwa 
kwake  katika  ahsan-i  taqwim,  yani  katika  maumbile  bora  zaidi. 

Hivyo  haijalishi  ni  kwa  kiwango  gani  mtu  amekufuru  na  kutenda 
madhambi,  bado  hawezi  kunyang’anywa  haki  yake  ya  kualikwa  kwenye 
haki.  Moja  ya  mifano  ya  namna  hii  katika  maisha  ya  Mtume  aliyebarikiwa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  unasimuliwa  kama  ifuatavyo: 

Mjumbe  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alim- 
tuma  swahaba  aende  akamuite  Wahshi  katika  uislamu;  huyu  ni  mtu  yule 
yule  alimuingiza  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  huzuni 
kubwa  kwa  kumuua  mjomba  wake  kipenzi  Hamza  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake.  Wahshi  alistaajabisha  na  hili  hivyo  akasema: 

“Mnaweza  kuniita  mtu  kama  mimi  ndani  ya  uislamu  wakati  Mwenyezi 
Mungu  anasema,  ‘Na  wale  wasio  mwomba  mungu  mwengine  pamoja  na 
Mwenyezi  Mungu,  wala  hawaui  nafsi  aliyo  iharimisha  Mwenyezi  Mungu 
isipo  kuwa  kwa  haki,  wala  hawazini  -  na  atakaye  fanya  hayo  atapata  mad- 
hara,  Atazidishiwa  adhabu  Siku  ya  Kiyama,  na  atadumu  humo  kwa  kufed- 
heheka’”  (al-Furqan,  68-69).  Mimi  ni  mtu  niliyeyatenda  matendo  yote  hayo 
mabaya.  Inawezekanaje  kukawa  na  njia  ya  kutokea  kwa  upande  wangu?’ 

Kuhusiana  na  hilo  ilishushwa  aya  ifuatayo: 


“Sema:  Enyi  waja  wangu  walio  jidhulumu  nafsi  zao!  Msikate  tamaa  na 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


rehema  ya  Mwenyezi  Mungu.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  husamehe  dhambi 
zote.  Hakika  Yeye  ni  Mwenye  kusamehe,  Mwenye  kurehemu”  (az-Zumar,  53). 

Matumanini  aliyoyapata  kutokana  na  ujumbe  wa  aya  yalimfanya  Wah- 
shi  aseme  yafuatayo  kwa  hisia  kali: 

“Ukubwa  ulioje  wa  rehema  zake  ewe  Mola!”  Baada  ya  kutubia  kwa 
moyo  safi  kisha  akaingia  kwenye  uislamu  yeye  pamoja  na  marafiki  zake. 

Wahshi  ambaye  alimuua  Hamza  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu 
yake  -  katika  vita  vya  Uhud  sasa  amekuwa  swahaba.  Kutokana  na  kuingiwa 
na  raha  ya  imani  kutokana  na  kupokea  uongofu  na  kutokana  na  matu- 
maini  ya  kurekebisha  kosa  lake  la  kumuua  Hamza  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake,  Wahshi  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  aliamua  kuhatarisha  maisha  yake  mpaka  akamuua  Musaylamatu’l-Kad- 
hdhab  ambaye  alikuwa  ni  mtume  wa  uongo  na  hivyo  kukata  mzizi  wafitna. 

“Je  utafutaji  msamaha  wa  namna  hii  unakubalika  kwa  Wahshi  peke 
yake  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu?”  maswahaba  waliuliza. 

“Unakubalika  kwa  waislamu  wote”,  alijibu.’^* 

Kama  tulivyoona  kwa  masimulizi  yaliyopita,  nyoyo  zilizogeukia  kwe- 
nye  toba  ya  kweli  kwa  wakati  ule  zilisikia  ushuhuda  muhimu  wa  huruma 
na  upendo  wa  kweli  kutoka  kwenye  midomo  ya  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  mwenyewe.  Pia  kutoka  kwenye  midomo 
hiyo  hiyo  wanadamu  wote  wamesikia  maneno  yenye  kutia  faraja  juu  ya 
tiba  na  faraja.  Pia  ni  kutokana  na  nuru  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ndio  maana  wanadamu  wanaweza  kuona  bahari  ya  rehema  na 
ukarimu  isiyo  na  mipaka  na  fukwe  ya  matumaini.  Na  pia  kutokana  na 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  waja  wameitwa  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  kwa  mwito  wa  ‘Enyi  waja  wangu!’. 


Hivyo  katika  zama  hizi  kuipa  kipaumbele  rehema  na  huruma  ya  Mola 
na  kusambaza  matumaini  ni  jambo  lenye  umuhimu  mkubwa  katika  kuon- 
doa  janga  la  kiimani  lililosambaa  kutokana  na  ushawishi  wa  wayakinifu 
wa  magharibi.  Ni  rahisi  kuwapata  watu  kihisia  kuliko  kuwachochea  katika 
malumbano  ya  kimantiki.  Leo  hii  watu  wengi  wanaenda  pabaya  kutokana 
na  kuegemea  katika  mantiki,  jambo  ambalo  linapelekea  kuwa  vigumu  mno 

44  Rejea  Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  X,  214-215. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kuwashawishi  kwa  kutumia  hoja.  Pindi  mtu  anapokuwa  kimantiki  amein- 
gia  katika  mfumo  wa  kujibu  mambo  katika  njia  aliyokwishajengewa  hapo 
kabla  inamzuia  kukubaliana  na  uthibitisho  wa  kimantiki.  Katika  kuzihofi- 
sha  nyoyo  kuelekea  kwenye  ukweli  ni  bora  zaidi  kwanza  kuwaendea  kwa 
huruma  na  uvumilivu  na  kisha  kuwasaidia  wastawishe  hali  zao  za  kiroho 
za  ndani. 


V 

V 


Mtu  hana  budi  kwanza  kuuteka  moyo  wa  mtu  aliyezama  katika 
dimbwi  la  makosa,  uasi  na  madhambi  kabla  ya  kumkosoa,  kumpinga  na 
hata  kumuomba  atekeleze  maamrisho  ya  dini.  Kwa  msingi  huu  mtu  hana 
budi  kujenga  upendo  na  mtu  yule  jambo  ambalo  ndilo  msingi  wa  ukaribu 
wao.  Pindi  moyo  wa  mtu  utakapoanza  kupatana  naye  hapo  mtu  ataweza 
kuanza  taratibu  kusahihisha  makosa  yake.  Mtu  asije  akadharau  baraka  zin- 
azotokana  na  kumjenga  mtu  kimwili  na  kiroho.  Kwa  msingi  huu  mtu  hana 
budi  kukamata  vyema  maneno  yafuatayo  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  ndiye  dirisha  la  matumaini 
lililofunguliwa  kwa  ajili  ya  nyoyo  zilizozongwa  na  moshi  wa  dhambi,  hivyo 
kuzipa  pumzi  safi  ya  uhai: 

“Uombezi  wangu  hasa  ni  kwa  wale  waliotenda  madhambi  makubwa 
miongoni  mwa  watu  katfka  umma  wangu”  (Abu  Dawud,  Sunnah,  20). 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anafafanua 
juu  ya  huruma  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  kwa  waovu:  “Dawa  hutafuta  wagonjwa  na  waliojeruhiwa  kwa  ajili  ya 
kuwaponya.  Tiba  huenda  kwenye  ugonjwa.  Maji  huelekea  kwenye  mfereji. 
Kama  unahitaji  maji  ya  rehema  na  huruma  basi  kuwa  kama  hivyo  pia!”. 

Lakini  ili  dawa  ifanye  kazi  vizuri  huna  budi  kukisafisha  kidonda 
kwanza  na  kuwaondoa  bakteria  wote.  Ili  kuzisafisha  nyoyo  zenye  maradhi 
kwa  ajili  ya  kuondoa  bakteria  wa  madhambi  huna  budi  kuziosha  kwa  maji 
ya  toba.  Uombezi  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  ambao  ndio  dawa  hufuatia  baada  ya  hapo. 


Katika  hadith  nyingine  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  amesema:  “Mwenye  kutubia  madhambi  yake  ni  kana  kwamba 
hakutenda  madhambi  kabisa”  (Ibn  Majah,  Zuhd,  30).  Haya  ni  maneno 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


yenye  kutoa  bishara  njema  kwa  upande  mmoja  na  kuashiria  uzito  wa 
huruma  tukufu  kwa  upande  mwingine. 

Namna  bora  ya  kuwaongoza  ambayo  ni  kuwaongoza  watu  kwa  huru- 
ma  inayopatikana  kwa  Mitume  wote  pia  imefuatwa  kwa  umakini  na  watu 
wema.  Vile  vile  imekubalika  kuwa  matunda  ya  kwanza  ya  imani  ni  huruma 
na  utumishi,  jambo  hili  limeelezewa  ndani  ya  viwango  viwili  vifuatavyo: 

Ta’zim  li-amrillah;  au  kutekeleza  maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  kwa  umakini  na  heshima. 

Shafqat  h-khalqillah;  au  kuvihurumia  viumbe  kwa  ajili  ya  Muumba. 

Fudayl  ibn  lyad  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anatoa  mfano 
bora  juu  ya  muislamu  mwenye  kuishi  kwa  namna  hii: 

Siku  moja  walipomuona  analia  walimuuliza  sababu. 

“Ninalia  kwa  sababu  ninajisikia  vibaya  juu  ya  muislamu  mwingine 
ambaye  amefanya  makosa”,  alijibu.  “Ninahofia  atapata  tabu  kesho  akhera”. 

Katika  kutumulikia  juu  ya  jambo  linalowapelekea  waislamu  walioko- 
maa  kiimani  na  wenye  sifa  kama  hiyo  kuhisi  huruma  na  upole  kama  huo, 
Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema:  “Pindi 
bahari  za  huruma  zinapojaa  hata  mawe  yatakunywa  maji  ya  uhai.  Maiti  za 
watu  waliokufa  miaka  mia  moja  iliyopita  zitanyanyuka  kutoka  makaburi 
mwao  na  nyuso  zenye  uchafu  na  uovu  zitachukua  uzuri  wa  kimalaika  na 
kuonewa  wivu  na  hata  mahurulaini  wa  peponi”. 

Imepokewa  kwamba  siku  moja  Ibrahim  Adham  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  aliuosha  mdomo  mchafu  wa  mlevi,  aliwajibu  wale  wali- 
oshindwa  kumuelewa  kwa  nini  alifanya  vile  kwa  kusema: 

“Ingelikuwa  si  heshima  kwangu  kuacha  mdomo  na  ulimi  ulioumbwa 
kwa  ajili  ya  kutajajina  la  Mwenyezi  Mungu  kuwa  mchafu!” 

Pindi  yule  mtu  aliporudiwa  nafahamu  wahmwambia,  “Ibrahim 

Adham  wa  Khorasan  ameosha  mdomo  wako!” 


Kutokana  na  kuhisi  aibu  mtu  yule  mara  moja  aliamka  kiroho,  akajise- 
mea  moyoni  mwake,  “Kama  ni  hivyo,  ninatubia  madhambi  yangu!” 

Ibrahim  Adham  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  alisaid- 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ia  kuongoka  kwa  mtu  yule  usiku  wake  alisikia  sauti  katika  ndoto  ikisema: 

“Uliosha  mdomo  wake  kwa  ajili  yetu;  na  Sisi  tumeosha  moyo  wake  kwa 
ajili  yako!”. 


Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anamshauri  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  pamoja  na  waislamu 
wengine  kama  ifuatavyo:  “Shikamana  na  kusamehe,  na  amrisha  mema,  na 
jitenge  na  majaahili”  (al-Araf,  199). 

Katika  kuyafanyia  kazi  maagizo  haya  bila  shaka  mfano  bora  wa  kuig- 
wa  unapatikana  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake.  Tunaweza  kusema  maadili,  huruma  na  kusamehe  alikokuwa  nako 
kuliko  kwa  kiwango  ambacho  kingeliwafanya  hata  malaika  wamuonee 
wivu.  Mfano  ufuatao  ni  mmoja  miongoni  mwa  mingine  mingi: 

Katika  siku  ilipokombolewa  Makka  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alitangaza  msamaha  wa  jumla  kwa  wale  wako- 
saji  wa  kisiasa.  Pamoja  na  Makka  kushuhudia  dhulma,  ukandamizaji  na 
uadui  mkubwa  kwa  miaka  mingi,  sasa  ilikuwa  ikipata  upepo  mwanana  wa 
huruma  na  upole  uliotokana  na  msamaha  mkubwa  uliowaeneo  wote.  Lakini 
mkazi  mmoja  wa  Makka  aliyekuwa  anaitwa  Fadala  huku  akiwa  na  nia  ya 
kuichafua  siku  ile  nzuri  kwa  kuleta  kivuli  kibaya  alimuendea  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  lengo  la  kumuua.  Huku 
akiwa  na  utambuzi  juu  ya  nia  yake  mbaya  wakati  anamuendea  Mtume, 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  bila  ya  kuonyesha 
dalili  yoyote  ya  wasiwasi  au  hasira  alimnyooshea  Fadala  mbawa  zake  za 
huruma,  alisema  yafuatayo  huku  akiweka  mikono  yake  iliyobarikiwa  kwe- 
nye  kifua  cha  Fadala: 

“Ewe  Fadala,  tubia  juu  ya  nia  uliyonayo  kichwani  mwako!”  Kuanzia 
pale  nia  mbaya  iliyokuwa  kichwani  mwa  Fadala  ikatoweka.  Hivyo  moyo 
wake  ukanyenyekea  na  kujawa  na  nuru  ya  imani.  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akawa  ndiye  kipenzi  chake  kikubwa 
miongoni  mwa  viumbe  wengine  wote”.‘‘^ 


45  Ibn  Hisham,  IV,  37;  Ibn  Kathir,  as-Sirah,  III,  583 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Bila  shaka  huu  ni  ukomavu  mkubwa  katika  tabia,  jambo  ambalo  bn- 
adhihirisha  kanuni  isemayo  ‘Mfanye  yule  aliyekuja  kuua  ahuishwe  kwa 
kupitia  wewe’;  na  historia  ya  uislamu  imejaa  mifano  kama  hiyo.  Wengi 
miongoni  mwa  watu  akiwemo  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  ni  matunda  ya  mtindo  huu  mzuri  wenye  kustaajabisha.  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 

“Kutokana  na  utukufu  wa  rehema  za  Mwenyezi  Mungu  na  mawimbi 
makubwa  ya  bahari  ya  wema  kila  ardhi  kavu  hupata  mvua  na  kila  udongo 
mkavu  huunganishwa  kwa  maji”. 

“Ewe  unayewaita  watu  kwenye  uongofu...!  Fahamuya  kwamba  dawaya 
jicho  ovu  ni  jicho  jema!  Jicho  jema  na  mtazamo  mwema  hulikamata  jicho 
ovu  na  kuliangamiza.  Jicho  jema  na  mtazamo  mwema  hufanya  hivyo  kuto- 
kana  na  ukweli  kwamba  huruma  ya  Mwenyezi  Mungu  ikojuu  ya  ghadhabu 
Yake.  Jicho  hili  ni  sawa  na  rehema  na  jicho  ovu  ni  sawa  ghadhabu.  Kwa 
kuwa  mtazamo  mwema  unatokana  na  rehema  takatifu  ndio  maana  uko 
juu  ya  jicho  ovu.  Huu  ni  ubainifu  ulioelezewa  katika  hadith  qudsi  isemayo 
‘Hurumayangu  inazidi  Ghadhabu  Zangu’  (Bukhari,  Tawhid,  55).  Fahamuni 
kwamba  katika  mazingira  yoyote  yale  huruma  ya  Mwenyezi  Mungu  inazidi 
ghadhabu  Zak.  Hii  ndio  sababu  iliyopelekea  kila  Mtume  aweze  kuwashinda 
maadui  zake. 


Hivyo  matatizo  hayaondolewi  kwa  kulalamika  au  kukandamiza.  Tiba 
yake  ni  kuonyesha  wema  na  kusamehe.  Amka  kutokana  na  tahadhari  ya 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  isemayo  ‘sadaka 
huondoa  matatizo’.^^  Tambua  njia  ya  kuondokana  na  maradhi  na  matatizo! 

Fakini  msisahau  kwamba  kuwasamehe  madhalimu  ni  kuwadhulumu 
wale  waliodhulumiwa!  Kuwaonea  huruma  wezi  na  mafedhuli  ni  kuwapiga 
madhaifu  na  kuwanyang’anya  rehema!” 


Hivyo  mtu  hana  budi  kujenga  uwiano  sahihi.  Ni  kweli  kwamba  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  ni  Ghafuru’r-Rahim,  yani  mwingi  wa  kusamehe  na 
mwingi  wa  rehema;  Lakini  pia  Yeye  ni  Azizun  Dhu’ntiqam,  Mwenye  kuw- 
alipizia  kisasi  wale  waliodhulumiwa. 


Hivyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ame- 
sema: 


46  Rejea  Tirmidhi,  Zakat,  28;  Suyuti,  al-Jamiu’s-Saghir,  I,  108. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Pindi  utakapoona  ndugu  zako  wawili  wanapigana  wakimbilie  uka- 
muokoe  mwenye  kudhulumu  na  mwenye  kudhulumiwa”. 


“Tunaona  ni  namna  gani  tunaweza  kumsaidia  aliyedhulumiwa  ewe 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu;  ni  vipi  tutamsaidia  mwenye  kudhulumu?” 
maswahaba  waliuliza,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  akawajibu  kwa  kusema: 


“Kwa  kumzuia  asidhulumu...”  (Bukhari,  Ikrah,  7;  Muslim,  Birr,  62). 


Kwa  ufupi  tunachotaka  kusema  ni  kwamba  vyote  imani  na  hekima 
waliyonayo  wanadamu  wa  leo  wakiwemo  waislamu  ni  kama  ndege  aliye- 
jeruhiwa.  Hivyo  hatuna  budi  kuwaendea  kwa  umakini  mkubwa  na  kuya- 
funika  majeraha  yao.  Na  hili  litaweza  kufanyika  kwa  kutekeleza  mtindo  na 
maelekezo  tuliyokwishayajadili. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


■y  'Tvumilivu  kwa  mtu  aliyetenda  dhambi  usihamis- 
f  /  hiwe  kwenye  dhambi-,  na  uadui  juu  ya  dhambi 
usihamishiwe  kwa  mtenda  dhambi.  Muislamu  wa 
namna  hii  hana  budi  kujikosoa  mwenyewe  na  kuwavumilia 
wengine,  kama  njia  bora  ya  kuwaita  watu  kwenye  haki. 


2.NAMNA  YA  UPOLE  NA  UPENDO 


Pindi  utakapowatazama  wanadamu  kwa  jicho  la  kisufi  utazingatia 
zaidi  dhati  yao  na  si  upande  wa  utendaji  wao  wa  madhamhi.  Hii  ni  hekima 
kuhwa  inayodhihirisha  namna  mtindo  huu  wa  tasawwuf  unavyopelekea 
kumhurumia  na  kumpenda  mtenda  madhamhi  lakini  si  madhamhi  yake. 
Sufi  wa  kweli  humchukulia  mtenda  madhamhi  kama  ndege  aliyevunjika 
hawa,  hivyo  anahitaji  uangalifu  na  huruma.  Huwa  anahisi  jukumu  la  kum- 
rudishia  mtenda  madhamhi  afya  yake  na  kuishughulikia  roho  yake  iliyo 
katika  matatizo  na  kumfanya  apae  tena.  Juu  ya  yote  hayo  uvumilivu  na 
huruma  juu  ya  viumhe  kwa  ajili  ya  Muumha  ndiyo  njia  muhimu  ya  kumu- 
wezesha  muislamu  kufikia  kwenye  wema  na  ukomavu  unaokusudiwa. 

Imesimuliwa  kuwa  wakati  Ahu’d-Darda  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  jaji  ndani  ya  Damascus  alilisikia  kundi  la  watu 
likimlaumu  hadharani  mtu  mwingine  amhaye  alikuwa  mtenda  madhamhi. 

“Kama  mngelimuona  mtu  amedondokea  ndaniya  shimoje  mngelifan- 
yaje?”,  aliwauliza. 

“Tungelimshushia  kamba  na  kujaribu  kumvuta  ili  atoke”,  walijibu. 

“Kama  ni  hivyo  basi  msimseme  vibaya,  badalayake  mshukuruni  Mwe- 
nyezi  Mungu  kwa  hali  zenu  kuwa  nzuri  na  jaribuni  kumuokoa  ndugu  yenu 
ambaye  ameingia  kwenye  shimo  la  madhambi”. 

“Je  hauna  uadui  na  huyu  muovu”,  waliuliza  huku  wakistaajabu. 

Swahaba  huyu  aliyekuwa  ameiva  kutokana  na  mafunzo  ya  kipekeeya 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alitoa  jibu  zuri 
lifuatalo: 

“Mimi  ni  adui  wa  madhambi  na  si  wa  utu  wake.  Atakuwa  ndugu 
yangu  katika  imani  mara  tu  atakapoachana  na  madhambi  yake”.*'^ 


47.  Rejea  Abdurrazzaq,  Musannaf,  XI,  180;  Abu  Nuayra,  Hilyah,  1/225. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Hizi  ni  sifa  bora  anazokusudia  kutupatia  Abu’d-Darda  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Sifa  hizo  ni  mwangaza  kutoka  kwenye 
mwenendo  mtukufu  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  pamoja  na  maamrisho  na  radhi  za  Mwenyezi  Mungu.  Kutokana 
na  kuangukia  kwenye  udongo  wa  wema  wenye  rutuba  sifa  hizi  zimetam- 
buliwa  katika  historia  nzima  ya  uislamu  kama  kipimo  cha  ukomavu  wa 
kiimani  na  njia  ya  kupatia  nuru  na  furaha  ya  uongofu. 


Mtindo  huu  unajaribu  kumtakasa  muovu  kwenye  maji  ya  uvumilivu, 
kusamehe,  huruma  na  upendo  bila  ya  kumgharikisha  katika  madhambi 
yake.  Mtume 

aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliwaendea  hata 
washirikina  wakubwa  kama  vile  Abu  Jahl  kwa  mtindo  huu,  bila  ya  kuin- 
gilia  anasa  zake  wala  kuyavutia  madhambi  yake  kwenye  nuru,  bali  kuwaa- 
lika  waingie  kwenye  utakaso  ndani  ya  maji  ya  imani,  ambayo  ndiyo  bahari 
ya  uongofu  na  furaha.  Lililopo  mbele  yetu  ni  funzo  kubwa  la  kwamba 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hufuta  moja  kwa  moja  madhambi  yote  ya  wale 
wenye  kutubia  kwa  moyo  safi  na  kuwafanya  kana  kwamba  hawakutenda 
madhambi  yoyote  hapo  kabla,  hufikia  hata  kubadilisha  makosa  yao  yali- 
yopita  na  kuwa  thawabu  kulingana  na  kiwango  chao  cha  usafi  wa  moyo. 
Ayah  inasema: 

“Isipo  kuwa  atakaye  tubu,  na  akaamini,  na  akatenda  vitendo  vyema.  Basi 
hao  Mwenyezi  Mungu  atayabadilisha  maovu  yao  yawe  mema.  Na  Mwenyezi 
Mungu  ni  Mwenye  kusamehe,  Mwenye  kurehemu”  (al-Furqan,  70). 


Wale  wasio  na  huruma  ya  namna  hii  ni  maadui  wa  nafsi  zao  na  wan- 
adamu  wote.  Watu  wa  aina  hii  wasio  na  huruma  na  uvumilivu  hata  kidogo 
ni  wenye  kuhuzunisha  kutokana  na  kuzuia  kwao  furaha  ya  nafsi  zao  kwa 
mikono  yao  wenyewe.  Kinyume  chake  watu  kama  Yunus  na  Mawlana 
ambao  wamefaulu  katika  kuwa  na  huruma  ni  kama  mawaridi  mazuri  ya 
peponi  yaliyopambwa  si  kwa  wanadamu  peke  yao  bali  na  wanyama  pia, 
wanyama  kuanzia  wale  wakali  kama  mbwa  mwitu  mpaka  wale  wapole 
kama  ngege.  Wanapendezesha  mazingira  yao  hata  kwa  kutumia  ukali 
wao,  hivyo  kutibu  roho  zilizojeruhiwa.  Ufunguo  ni  kujipamba  na  tabia  ya 
waridi.  Hatuna  budi  kupenda  kila  kiumbe  hapa  duniani  licha  ya  kuhuzun- 
ishwa  na  tabia  zake  zisizokupendezea.  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  anasema  yafuatayo  juu  ya  suala  hili: 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


“Ilikuwa  ni  kwa  sababu  haukuogopa  usiku  na  kulikimbia  giza  ndio 
maana  mwezi  ukawashwa  na  kuanza  kusambaza  mwanga.  Na  waridi  lil- 
ipata  harufu  nzuri  kutokana  na  kukaa  vizuri  na  miba. 

Sikiliza  ukweli  huu  kutoka  kwenye  waridi;  tazama  waridi  linasema, 
‘Kwa  nini  nihuzunike  kutokana  na  kuwa  pamoja  na  miba?  Sikupata 
tabasamu  hili  kwa  sababu  nyingine  tofauti  na  kuwa  karibu  na  miba.  Miba 
ndiyo  sababu  iliyonifanya  niweze  kutoa  harufu  nzuri  hapa  duniani...” 

Esrefoglu  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anatoa  sauti  ya 
kiushairi  juu  ya  namna  ya  kuwa  na  mtazamo  huu. 

Kwa  ajili  ya  rafiki, 

Mtu  anapaswa  kumeza  sumu  kana  kwamba  ni  tamu. 


Swahaba  mmoja  alimlaani  mtu  kutokana  na  kuchoshwa  na  kumuad- 
hibu  mtu  huyo  kwa  kosa  la  ulevi.  Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipolisikia  hili  alisema:  “Usimlaani  mtu  huyo. 
Ninaapa  kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu  kwamba  kuna  kitu  kimoja  nina- 
chokifahamu  kutoka  kwake,  kitu  chenyewe  ni  kwamba  anampenda  Mwe- 
nyezi  Mungu  na  Mjumbe  wake”  (Bukhari,  Hudud,  5). 

Mwanafunzi  wa  marehemu  Mahmud  Sami  Ramazanoglu  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  alikuwa  katika  msongo  wa  mawazo 
alikosea  kufanya  maamuzi  hivyo  akaenda  kwenye  mlango  wa  mwalimu 
wake  huku  akiwa  amelewa.  Mtu  aliyefungua  mlango  alimsema. 

“Jiangalie!”  alisema.  “Je  unafahamu  umekuja  kwenye  mlango  wa  nani?”. 
“Ndio,  ninafahamu”  mwanafunzi  yule  dhaifu  na  mwenye  kuhuzunisha  ali- 
jibu.  “Lakini  kwani  mlango  mwingine  ambao  utaweza  kunikumbatia  kwa 
upendo?” 


Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  baada  ya  kuyasikia 
mazungumzo  yao  yote  alikuja  mlangoni  upesi  na  kumuingiza  ndani  yule 
mwanafunzi  wake  aliyekuwa  ameumia  kihisia  na  kumuingiza  kwenye  kasri 
la  moyo  wake.  Aliuhuisha  moyo  wake  uliokuwa  na  majonzi  kwa  upendo, 
huruma  na  upole.  Kutokana  na  kupata  fursa  ile  mwanafunzi  yule  baadae 
akaachana  na  tabia  yake  mbaya  na  kuungana  na  watu  wema. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Maana  ya  kutazama  viumbe  kwa  kupitia  jicho  la  Muumba,  kanuni 
muhimu  iliyotumika  kwenye  maisha  watu  wengi  wema  inaelezewa  vizuri 
zaidi  katika  hadith  ifuatayo: 

“Naapa  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  uhai  wangu  uko 
Mikononi  mwake  kwamba  hamuwezi  kuingia  peponi  mpaka  mhurumiane”. 

“Sote  tuna  huruma  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu”  maswahaba 
walisema. 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alifafanua, 
“Nikisema  huruma  simaanishi  huruma  mliyonayo  katika  yenu  kwa  namna 
mnavyoelewa  nyinyi.  Bali  ni  hurumayenye  kuvienea  viumbe  vyote...huruma 
yenye  kuvienea  viumbe  vyote”  (Hakim,  Mustadrak,  IV,  185). 

Haijalishi  mwanadamu  yupo  mbali  na  lengo  lake  kuu  kwa  kiasi  gani, 
lakini  bado  ataheshimiwa  kwa  kuwa  yeye  ni  ‘mwanadamu’.  Kuzama  kwake 
kwenye  dimbwi  la  madhambi  bila  kufahamu  utukufu  uliobebwa  na  dhati 
yake  labda  kunaweza  kulinganishwa  na  jiwe  jeusi  lilhoning’inia  kwenye 
ukuta  wa  Al-Kaaba  pindi  linapodondoka  chini  na  kuchafuka.  Kama  kiten- 
do  hicho  kimetokea  je  inaingia  kwenye  akili  ya  muislamu  kuliacha  pale  na 
kuendelea  na  mambo  yake  kana  kwamba  hakuna  kitu  kilichotokea.  Hata 
kama  lingelikuwa  limechafuka  waislamu  wasingeacha  kuliheshimu.  Bali 
wangeliokota  pale  chini  pamoja  na  uchafu  wake  na  kulisafisha  huku  waki- 
tokwa  na  machozi  na  kisha  kushindana  juu  ya  atakayelirudisha  kwenye 
sehemu  yake  ya  juu  lilikokuwa  kabla  ya  kudondoka.  Kutokana  na  kukum- 
buka  kuwa  asili  yake  ni  peponi  watasahau  uchafu  wake  wa  nje  na  kutaza 
thamani  yake.  Hata  kama  mtu  ataangukia  kwenye  dhambi  kwa  kiasi  gani 
lakini  thamani  yake  ya  ndani  haitobadilika. 


Hakuna  daktari  mweledi  ambaye  atamkasirikia  mgonjwa  kutokana 
na  kupatwa  na  maradhi.  Hata  kama  maradhi  yake  yangelikuwa  yamesa- 
babishwa  na  uzembe  wa  mgonjwa  lakini  bado  angelimuelezea  sababu  za 
ugonjwa  ule  ikiwa  za  kimwili  au  za  kiakhi.  Hivyo  badala  ya  kumkasirikia 
mgonjwa  kutokana  na  kuchangia  kwake  kwa  namna  yoyote  ile  katika 
kuathiriwa  na  ugonjwa  husika,  daktari  atatuliza  maumivu  yake  na  kuhara- 
kisha  kumtibu  kwa  wema  na  huruma  bila  ya  kupoteza  muda.  Atajihisi 
anawajibika  katika  kupona  kwa  mgonjwa.  Sufi  naye  pia  anaishi  katika  jamii 
huku  akiwa  na  mtazamo  kama  wa  daktari  ambaye  yuko  wodini,  mtazamo 
ambao  unakuwa  kama  boya  la  kuwaokolea  watu  majini. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Kumpelekea  mtu  boya  hilo  na  kumvuta  ili  kumuondoa  kwenye 
mawimbi  makubwa  ya  dhambi  kunatoa  nafasi  muhimu  katika  kuelekea 
kwenye  furaha  ya  milele.  Ushauri  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  aliompatia  Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  katika  vita  vya  Khaibar  una  umuhimu  mkubwa  mno: 

“ewe  Ali...mtu  kuongoka  kwa  kupitia  kwako  ni  bora  kuliko  kumiliki 
bonde  la  ngamia  wekundu”  (Bukhari,  jihad,  143). 

Ukweli  huu  unatolewa  tena  katika  aya  ifuatayo: 


“...Na  mwenye  kumuokoa  mtu  na  mauti  ni  kama  amewaokoa  watu 
wote.”  (al-Maidah,  32). 


Hili  ni  suala  la  imani.  Bila  shaka  ukafiri  ni  kosa  kubwa  mno  ambalo 
linaweza  kufanya  na  mtu.  Kwa  kuwa  njia  ya  upole  ni  yenye  mafanikio 
makubwa  katika  kumuokoa  mtu  kutoka  kwenye  ukafiri  ndio  maana  pindi 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alipomtuma  Musa  (a.s)  aende  kwa  Firauni  ili 
kumshauri  kuhusiana  na  imani,  Alimuagiza  Mtume  Musa  (a.s)  azung- 
umze  naye  kwa  maneno  laini  {qawl-i  layyin).  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
akiwa  akijua  fika  juu  ya  uzito  wa  ukafiri  wa  Firauni.  Hivyo  hata  kama  mtu 
atakuwa  mkorofi  kama  Firauni  hatuna  budi  kuwa  makini  hisia  zetu  zisije 
zikatutawala  kiasi  kwamba  tukatumia  maneno  ya  kuogopesha  na  kutishia. 
Badala  yake  hatuna  budi  kujitahidi  kuongozwa  na  mafundisho  matakatifu 
ambayo  yanasisitiza  juu  ya  matumizi  ya  maneno  laini.  Mawlana  Rumi  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  analielezea  jambo  hili  kwa  vizuri 
kama  ifuatavyo: 

“Yazingatie  kikamilifu  maneno  ya  Mola  kwa  Musa,  ‘Zungumza  na 
Firauni  kwa  ulaini  na  umuonyeshe  upole’ 

Kwa  kumimina  maji  kwenye  mafuta  yanayochemka  utaharibu  vyote 
jiko  na  chungu”. 


Katika  aya  ifuatayo  ambayo  Mwenyezi  Mungu  anamuongelesha 
Mjumbe  wake  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  umma  mzima,  anas- 
ema  yafuatayo: 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


^  ^  i_  L£\k  \j  ■  ^  ■  1  iiU  Usu  '  ~  ^  ' .T  ■  'J  <L»^j 


“Basi  ni  kwa  sababu  ya  rehema  itokayo  kwa  Mwenyezi  Mungu  ndio 
umekuwa  laini  kwao.  Na  lau  ungeli  kuwa  mkali,  mwenye  moyo  mgumu, 
bila  ya  shaka  wangeli  kukimbia.  Basi  wasamehe,  na  waombee  maghfira,  na 
shauriana  nao  katika  mambo.  Na  ukisha  kata  shauri  basi  mtegemee  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  huwapenda  wanao  mtegemea” 
(Al-Imran,  159). 

Njia  hii  haitumiki  kwa  makafiri  na  waovu  peke  yao  bali  haina  budi 
kutumika  kwa  waislamu  wenye  udhaifu  wa  namna  fulani  na  kasoro  za 
kibinadamu,  waislamu  ambao  kwa  upande  mwingine  wanaishi  maisha  ya 
kiislamu.  Njia  ambayo  itamdhalilisha  na  kumuumiza  mtu  kihisia  wakati 
ingelitakiwa  kumsahihisha  inaweza  kuleta  athari  mbaya  jambo  litakuwa 
ni  kinyume  na  makusudio,  kwani  itaweza  kumzamisha  zaidi  mtu  kwenye 
madhambi.  Watu  watakaoendewa  kwa  namna  hii  wanaweza  kuwa  wasum- 
bufu  hata  kwa  wazazi  wao  na  kupelekea  kuwa  vigumu  kuwaelewa  hata 
wengine  wenye  lengo  zuri.  Hata  ukweli  wenye  kutolewa  kwa  ukali  unaweza 
kuwa  kama  kisu  chenye  kukata  ngozi  na  hivyo  kupoteza  faida  yote.  Maw- 
lana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 

“Hata  baba  yako  ataonekana  ni  dubwana  katili  na  lisilokuwa  na  hur- 
uma  pindi  anapokutahadharisha  juu  ya  kosa.  Hii  ni  athari  iliyotokana  na 
kukaripia  kwake  kwa  ukali.  Ingawa  kukaripia  kwa  baba  kulikuwa  ni  kwa 
manufaa  yako  lakini  ukali  wa  makaripio  yake  yataifanya  huruma  na  upole 
ndani  ya  moyo  wake  uonekane  kama  dubwana”. 

Tabia  hii  ya  kisaikolojia  ya  mwanadamu  haina  budi  kuzingatiwa  na 
hata  mtu  azame  katika  madhambi  kwa  kiasi  gani  lakini  bado  thamani  yake 
haipaswi  kusahauliwa  kamwe.  Hii  ndio  sababu  iliyompelekea  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kusema: 

“Kumdharau  ndugu  yako  muislamu  inatosha  kuwa  dhambi”  (Muslim, 
Birr,  32). 


Kutokana  na  kuvutiwa  na  hadith  hiyo  Bezmialem  Valide  Sultan 
alianzisha  mfuko  kwa  ajili  ya  kufidia  vitu  ambavyo  vinaweza  kuvunjwa  na 
watumishi  wake  licha  ya  kujisikia  vibaya  kutokana  kuvivunja  kwa  bahati 
mbaya.  Na  huu  ni  mtazamo  wa  mfano  ambao  unajieleza  wenyewe. 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Muislamu  mwenye  utambuzi  wa  namna  hiyo  hana  budi  kujikosoa 
mwenyewe  na  kuwavumilia  wengine;  kwani  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
anasema:  “Enyi  mlio  amini!  Jiepusheni  na  dhana  nyingi,  kwani  baadhi  ya 
dhana  ni  dhambi.  Wala  msipelelezane,  wala  msisengenyane  nyinyi  kwa 
nyinyi.  Je!  Yupo  katika  nyinyi  anaye  penda  kuila  nyama  ya  nduguye  aliye 
kufa?  Mnalichukia  hilo!  Na  mcheni  Mwenyezi  Mungu.  Hakika  Mwenyezi 
Mungu  ni  Mwenye  kupokea  toba,  Mwenye  kurehemu”  (al-Hujurat,  12). 

Wanadamu  bora  ambao  wameweza  kufuata  mwenendo  huu  wamewe- 
za  kuwa  mashujaa  wa  wema  na  maadili,  na  kamwe  hawakuikumbatia 
dunia  na  kuiacha  akhera.  Mfano  mmoja  wapo  unatoka  kwa  Sheikh  Ede- 
bali  ambaye  alikuwa  Sultani  wa  imani  na  kiongozi  wa  Idroho  wa  Othman 
Gazi,  aliyekuwa  mmoja  wa  makamanda  maarufu  walioitengeneza  historia. 
Ushauri  wenye  maana  kubwa  alioutoa  Sheikh  na  kumpa  Othman  Gazi  ni 
wenye  thamani  kubwa  kwa  viongozi  wote  kuanzia  ngazi  za  juu  mpaka  za 
chini,  na  juu  ya  wote  ni  watu  wa  familia  namna  wanavyoishi  wao  kwa  wao: 

“Mwanangu...Wewe  ni  mtemi!  Kuanzia  leo  hasira  iko  juu  yetu,  upole 
uko  juu  yenu.  Chuki  iko  juu  yetu,  mapatano  yapo  juu  yenu.  Kushitakiwa 
kuko  juu  yetu,  ustahamilifu  uko  juu  yenu.  Udhalili  na  kasoro  viko  juu  yetu, 
uvumilivu  uko  juu  yenu.  Utesi,  migongano  na  kutokupatana  vyote  vikojuu 
yetu,  haki  iko  juuyenu.  Mitazamo  na  maneno  mabaya  na  hukumu  zisizo  za 
uadilifu  vyote  viko  juuyetu,  lakini  msamaha  uko  juuyenu. 

Kuanzia  sasa  ewe  mwanangu,  kugawanyika  kuko  juu  yetu,  kuungana 
kuko  juu  yenu.  Uvivu  uko  juu  yetu,  tahadhari,  ujasiri  na  umadhubuti  vyote 
vikojuu  yenu...” 

Ushauri  huu  wa  kipee  ni  ubainifu  mkubwa  wa  utajiri  wa  moyo  na 
utukufu  wa  wema  ambao  unaweza  kumfanya  mtu  asamehe  kiurahisi  ubaya 
aliotendewa  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  na  bila  kujali  mazin- 
gira  yaliyopo  kuwaendea  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  huruma,  upendo 
na  huba. 


Hata  pale  ilipotokea  kwamba  kuna  mtu  aliyetenda  uovu,  ili  kuepusha 
kumdhalilisha  Mtume  aliyebarikiwa  -  kamwe  hakuwa  aldmnyooshea  mtu 
kidole  mbele  ya  watu,  badala  yake  alikuwa  akimficha  kwa  kulitahadharisha 
kundi  zima  juu  ya  kosa  lililotendeka,  ilifilda  akawa  anaenda  mbali  zaidi 
kwa  kujionyeshea  kosa  mwenyewe  kwa  kusema: 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Nina  nini  mimi  kiasi  kwamba  ninawaona  kama  hivi?”  (Bukhari, 
Manaqib,  25;  Muslim,  Salat,  II9). 

Hii  ni  njia  bora  ya  kumlinda  mkosaji  dhidi  ya  aibu  na  udhalili,  jambo 
ambalo  ni  la  kawaida  kwa  wale  wote  wenye  kuelewa  na  kuishi  maisha  kisufi 
kwa  namna  iliyo  bora  zaidi.  Njia  ya  kuelekea  kwa  Mola  haipitii  kwenye 
nyoyo  zilizoangamia  bali  nyoyo  zilizotengemaa,  kama  anavyoelezea  Yunus 
Emre: 

Moyo  ni  kiti  cha  enzi  cha  Mungu, 

Kwenye  moyo  Mungu  anangaa, 

Hapa  duniani  na  akhera  atahuzunika, 

Yule  mwenye  kuungamiza  moyo... 

Kwa  uthibitisho  ni  kwamba  watu  wengi  waliokuwa  wamekataliwa  na 
kulaumiwa  na  kutengwa  kutokana  na  kasoro  zao  kwa  sasa  wamerudishwa 
kwenye  ardhi  za  huruma  kwa  msaada  wa  njia  hii  tukufu. 


Imesimuliwa  kwamba  siku  moja  mwanafunzi  wa  Junayd  Baghdadi  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alikamatwa  katika  tukio  baya.  Kuto- 
kana  na  kusikia  aibu  mwanafunzi  yule  aliondoka  pale  chuoni  na  hakurejea 
tena.  Wakati  fulani  wakati  akiwa  anapita  sokoni  huku  akiwa  na  wanafunzi 
wake  wengine  alimuona  mwanafunzi  yule  aliyekuwa  amekimbia.  Pindi 
mwanafunzi  yule  alipotambua  uwepo  wa  mwalimu  wake  ndani  ya  soko 
aliondoka  kutokana  na  kusikia  aibu  kuonana  naye.  Lakini  jambo  hili  hali- 
kujificha  kwa  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake,  hivyo 
akawageukia  wanafunzi  wake  na  kuwaambia: 


‘Nyie  nendeni;  ndege  ametoroka  kutoka  kwenye  kiota  cha  moyo  wangu!’ 
Kisha  akaanza  kumfuata  yule  mwanafunzi.  Baada  ya  muda  yule  mwana- 
funzi  alipoangalia  nyuma  yake  aligundua  kuwa  anafuatwa  na  mwalimu 
wake.  Kutokana  na  kutaka  kumpoteza  mwalimu  wake  aliamua  kuelekea 
kwenye  barabara  iliyokuwa  na  mwisho,  alipofika  mwisho  alikutana  na 
ukuta  na  kujigonga  kichwa  chake  ukutani  kwa  bahati  mbaya  na  kuanguka 
chini.  Pindi  alipotazama  juu  alimuona  mwalimu  wake  amesimama.  Kuto- 
kana  na  kujisikia  aibu  aliangalia  chini. 

“Unaelekea  wapi  mpendwa...unamkimbia  nani?”  Junayd  Baghdadi  - 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alimuuliza  kwa  maneno  laini  kabisa. 
“Hiki  ni  kipindi  kigumu  ambacho  mwalimu  hana  budi  kuonyesha  thamani 
yake  kwa  kumsaidia  mwanafunzi  wake”  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  alimsaidia  kwa  upole  mwanafunzi  wake  any- 
anyuke  na  kisha  akamchukua  na  kumrudisha  chuoni.  Kisha  mwanafunzi 
yule  aliyekuwa  na  majuto  makubwa  alitubia  na  kurejea  kwenye  hali  yake 
kama  ya  zamani. 

Hii  ni  ishara  ya  matunda  yanayotokana  na  ukomavu  wa  kumuendea 
mtu  mwingine  bila  ya  kujali  uzito  wa  madhambi  yake,  kama  ambavyo  baba 
angelimuendea  mwanae. 

Na  hatua  zaidi  ya  hii  ya  kuwasamehe  wengine  madhambi  yao  ni 
kujibu  ubaya  kwa  wema,  na  hata  kumuombea  yule  aliyekudhuru  atengene- 
zewe  imani  yake;  na  hii  haina  budi  kuwa  ndiyo  sifa  yenye  kumtambulisha 
muislamu  aliyekomaa  kiimani.  Mfano  tosha  juu  ya  hili  ni  pale  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipowaombea  uongofu 
wale  waliompiga  mawe  kule  Taif  Na  ombi  lake  kwamba  watu  wa  Makka 
wasamehewe  kuadhibiwa  kutokana  na  ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu  na 
badala  yake  wapate  uongofu  wa  uislamu  lilikuwa  ni  sababu  kubwa  ya  uon- 
gofu  wa  madhalimu  wengi. 

Hadith  inasema:  “Si  vyema  kurudisha  wema  kwa  wema,  uovu  kwa 
uovu.  Ubora  upo  katika  kurudisha  uovu  si  kwa  uovu  bali  kwa  wema”  (Tir- 
midhi,  Birr,  63). 


Kama  mtu  aliyerudishiwa  wema  alikuwa  ni  adui  basi  atakuwa  rafiki. 
Kama  alikuwa  kati  kati  basi  atasogea  karibu  zaidi;  na  kama  alikuwa  karibu 
na  wewe  basi  mapenzi  juu  yako  yataongezeka  zaidi.  Hii  ndiyo  sababu 
kuu  inayopelekea  watu  wa  ulimwengu  wa  leo  ambao  wamekamatwa 
na  uyakinifu  wanatafuta  kutuliza  nyoyo  zao  kwa  wanavutika  na  namna 
yenye  kustaajabisha  katika  kuitazama  dunia.  Kwa  namna  hii  kunakuwa 
na  faida  kubwa  kutumia  mtindo  wa  fasawwu/ katika  kuutambulisha  na 
kuusambaza  uislamu.  Watu  wengi  wa  magharibi  ambao  wameingia  kwe- 
nye  uislamu  wamegeukia  kwenye  kazi  za  sufi  wakubwa  kama  vile  Ibn 
Arabi  na  Mawlana  Rumi  kwa  ajili  ya  kuzijaza  nyoyo  zao  zilizo  tupu.  Vitabu 
vinavyoongoza  katika  orodha  ya  vitabu  vya  kiislamu  ambavyo  vinahitajika 
mno  katika  upande  wa  dunia  wa  magharibi  ni  vitabu  vya  tasawwuf.  Hivyo 
katika  nyakati  zetu  hizi  tupo  katika  hitajio  kubwa  la  kuimarisha  nyoyo  zetu. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

maneno  yafuatayo  kutoka  kwa  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  yanawaenea  wanadamu  wote: 


Njoo!  Njoo!  Na  bado  njoo,  popote  ulipo... 

Ikiwa  unaabudia  moto,  mshirikina  au  hata  kama  huamini  chochote, 
Nyumba  yetu  si  ile  ya  kukatisha  tamaa,  hivyo  njoo,  hata  kama 
Ulitubia  mara  mia  moja  kwa  ajili  tuya  kuvunja  ahadi... 


Mualiko  huu  mzuri  wa  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
umetokana  na  lengo  lake  la  kumtambulisha  mwanadamu  kwenye  maum- 
bile  yake,  na  kwa  upande  wa  upendo  na  uvumilivu  kumuokoa  dhidi  ya 
kasoro  zake  na  kumfanya  apende  uislamu.  Kinyume  chake  hili  si  tamko  la 
bure  la  kumkubali  mtu  ambaye  hataki  kuachana  na  maisha  yake  yaliyojawa 
na  uovu.  Lengo  ni  kujenga  upya  imani  zao.  Hata  hivyo  ikiwa  kifaa  cha 
mtu  kimevunjika  huwa  anakipeleka  kikakarabatiwe.  Watu  wema  kama  vile 
Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ni  kama  maduka  ya 
kukarabati  vifaa  hivyo.  Kwa  kuwa  kazi  kubwa  hapo  ni  kukarabati  kile  kili- 
chovunjika;  ni  wazi  kwamba  huo  mualiko  hapo  juu  hauna  budi  kuwafikia 
watu  wenye  kasoro.. 


V 


Katika  kipindi  ambacho  maisha  ya  kidini  yamebakia  ngozi  na  mifupa 
na  wakati  ambao  watu  wanafanya  makosa  mengi  pindi  wanapohukumiwa 
kwa  misingi  ya  dini,  inakuwa  hakuna  budi  kugeukia  utaratibu  mwingine 
ulio  na  mtindo  wa  kisufi  wa  ukarimu,  huruma  na  upole.  Utaratibu  huu 
ndio  njia  bora  na  wenye  matunda  katika  kuongeza  nguvu  ya  kuwakarabati 
wale  waliozama  katika  madhambi  na  uasi. 


Lakini  hatuna  budi  kusema  kwamba  kumvumilia  muovo  kunatege- 
meana  na  mtu  binafsi.  Vinginevyo  kuwavumilia  waovu  na  maovu  ambayo 
yanasababisha  uvunjifu  wa  haki  za  wengine  na  kuleta  uharibifu  katika 
jamii  na  hivyo  kuondoa  utulivu  katika  jamii  ni  jambo  lisilokubalika.  Kwa 
kuongezea  ni  kwamba  bila  shaka  si  vibaya  kwa  mtu  anayeishi  maisha 
yanayozingatia  mipaka  ya  uislamu  kumtazama  muovu  kwa  hisia  za  ‘hasira’. 
Kwani  ni  muhimu  kukaa  mbali  na  muovu  ili  moyo  wake  usije  ukaingia 
kwenye  hatari  itokanayo  na  kufanya  naye  urafiki.  Kwa  watu  wanaoishi 
bila  ya  kujitambua,  dhambi  kwao  zinakuwa  ni  jambo  lenye  kuwavutia  na 


Mafunzo  ya  Usufi  (Sayr-Suluk) 


watu  wengi  miongoni  mwao  huangukia  kwenye  madhambi  taratibu  bila 
ya  kuhisi  kwamba  wamefanya  ubaya  wowote.  Kwa  hiyo  kuvumilia  ovu  la 
muovu  ni  hatari  kwa  watu  wengi,  kwani  kunaweza  kuwapelekea  kuyachu- 
kulia  maamrisho  matakatifu  kwa  wepesi  na  hata  kupelekea  nyoyo  zao  kue- 
gemea  kwenye  maovu.  Hivyo  kumvumilia  muovu  kusihamishiwe  kwenye 
ovu  lenyewe;  na  uadui  na  maovu  usihamishiwe  kwa  muovu. 

Maneno  yetu  ya  mwisho  katika  suala  hili  yatakuwa  ni  hadith  ifuatayo: 

“Rahisisha,  usifanye  jambo  kuwa  gumu.  Fariji,  usisababishe  karaha” 
(Bukhari,  Ilm,  11). 

Bila  shaka  yote  haya  ni  ili  usije  ukadhuru  kiini  cha  uislamu  na  usije 
ukatoka  nje  ya  njia  ya  haki... 

Ewe  Mola!  Tujaalie  tuwe  miongoni  mwa  watu  wenye  mapenzi  ya  kweli 
ambao  nyoyo  zao  zimejawa  hekima  na  utujaalie  tuzifahamu  siri  za  hapa 
duniani  na  kesho  akhera!  Jaalia  nyoyo  zetu  ziwe  vyanzo  vya  huruma,  upole 
na  uvumilivu  kwa  viumbe  kwa  ajili  ya  Muumba! 

Ewe  Mola!  Kutokana  na  fumbo  ‘Huruma  yangu  imezidi  ghadhabu 
zangu’,  tuongoze  katika  njia  ya  kusamehe  na  utufanywe  tuwe  miongoni 
mwa  waja  wako  wema  ambao  ndio  viongozi  wa  haki! 

Amin 


SURA  YA  TATU 


Marifatullah 

na 

Malipo  Matakatifu 


A-  MARIFATULLAH  AU  KUMFAHAMU  ALLAH 

1-  Dhati  takatifu 

2-  Sifa  takatifu  na  ubainifu  wake 

3-  Kumfahamu  Mwenyezi  Mungu  na  ubainifu  wake  kwa  wenye  hekima 

B-  MALIPO  MATAKATIFU 

1-  Ufahamu  wa  Ladunn 

2-  Firasah  au  Utambuzi  wa  kiroho 

3-  Mamlaka  ya  kiroho  na  Karamah 
4“  Ndoto  za  ukweli 


"he  who  knows  his  selfknows  his  Lord. " 


Marifatullah  na  Malipo  matakatifu 


bainifu  ni  wa  Mola  ambaye  haonekani 
kutokana  na  uzito  wa  dalili  zake. 


A.  MARIFATULLAH  AU  KUMFAHAMU  ALLAH 


1.  DHATI  TAKATIFU 


Ugumu  wa  kufahamu  asili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  umewekwa 
wazi  na  maneno  yafuatayo  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake:  “Tafakarini  juu  ya  viumbe  vya  Mwenyezi  Mungu.  Msitafak- 
ari  juu  ya  dhati  yake,  kwani  kamwe  hamtoweza  kupata  cha  kumfananisha 
naye”  (Daylami,  Musnad,  II,  56;  Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  -1,81). 


Hata  hivyo  elimu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambayo  italeta  uele- 
wa  kwenye  ardhi  ya  imani  na  busara  na  kuiwezesha  kuungana  na  nuru  ya 
uongofu  haitokani  na  dhati  yake  bali  inatokana  na  sifa  zake.  Hii  inatokana 
na  ukweli  kwamba  Mola  amevuka  mipaka  ya  nafasi  na  muda.  Kwa  upande 
mwingine  uelewa  wa  mwanadamu  umejikita  katika  milango  ya  fahamu. 
Hivyo  ili  mwanadamu  aweze  kukielewa  kitu  basi  kitu  hicho  hakina  budi 
kufanana  na  kitu  kingine  cha  hapa  duniani  na  kitu  hicho  lazima  kiweze 
kutambuliwa  na  akili.  Kinyume  chake  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ana 
sifa  ya  ‘kutofanana  na  kitu  chochote  kilichoumbwa  {mukhalafatun  Wl- 
hawadith)’.  Hii  inamaanisha  kwamba  Mwenyezi  Mungu  hawezi  kufanana 
na  chochote  kile  Idlichoumbwa  na  Yeye  huko  tofauti  kabisa,  ni  Mbora  na 
Mkamilifu  ukimlinganisha  na  viumbe  vyake.  Kukubaliana  na  utukufu 
wake  katika  ulimwengu  mzima  kunatosha  kuleta  uelewa  wa  kimantiki 
katika  suala  hili.  Litakuwa  ni  jambo  la  kushangaza  kumlinganisha  Muum- 
ba  Mtukufu  ambaye  ndiye  mwenye  uwezo  wa  kuumba  ulimwengu  huu 
wenye  kupendeza,  kwa  kitu  alichokiumba.  Ukamilifu,  Utukufu  na  Nguvu 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

zake  ziko  juu  ya  vitu  vyote  vilivyoumbwa,  jambo  lenye  kukubaliana  na  akili 
na  mantiki.  Kwa  hiyo  haiwezekani  wala  si  sawa  kwa  akili  ya  kibinadamu 
kutoa  maoni  kuhusiana  na  asili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  sababu 
hafanani  na  chochote  kile. 


Tunachohitajika  sisi  juu  ya  Mola  ni  kutambua  na  kukubali  uwepo  wake 
kwa  kupitia  sifa  zake.  Mfananisho  na  ufafanuzi  alioutoa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  ndani  ya  Qur’an  kuhusiana  na  Yeye  mwenyewe  vinatosheleza 
lengo  hili.  Aya  inatubainishia: 

“Mwenyezi  Mungu  ni  Nuru  ya  Mbingu  na  Ardhi.  Mfano  wa  Nuru 
yake  ni  kama  shubaka  lenye  kuwekwa  ndani  yake  taa.  Taa  ile  imo  katika 
tungi.  Tungi  lile  ni  kama  nyota  inayo  meremeta,  inayo  washwa  kwa 
mafuta  yanayo  toka  katika  mti  ulio  barikiwa,  mzaituni.  Si  wa  mashariki 
wala  magharibi.  Yanakaribia  mafuta  yake  kung’aa  wenyewe  ingawa  moto 
haujayagusa  -  Nuru  juu  ya  Nuru.  Mwenyezi  Mungu  humwongoa  kwenye 
Nuru  yake  amtakaye.  Na  Mwenyezi  Mungu  huwapigia  watu  mifano.  Na 
Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  kujua  kila  kitu”  (an-Nur,  35). 

Tunaweza  kugundua  kwamba  mfanano  uliotolewa  katika  Qur’an 
kwanza  kabisa  unalinganisha  uelewa  wa  mwanadamu  na  vitu  anavyoweza 
kuvilinganisha;  na  baada  ya  kuchukua  uelewa  huo  kisha  unaendelea  kwen- 
da  juu  zaidi  na  kupita  mipaka  ya  utambuzi  wa  kibinadamu,  hii  inafahamika 
kama  ‘nuru  juu  ya  nuru’.  Mtu  anaweza  kupata  maana  tofauti  lakini  ukweli 
ni  kwamba  nuru  yake  haiwezi  kuzidiwa  na  aina  fulani  au  aina  nyingi  za 
nuru;  kinyume  chake  nuru  ya  Mola  haiwezi  kuelezewa  kwa  urahisi  kwani 
ni  nuru  ambayo  inafuta  jitihada  zote  za  kuweza  kuilewa;  hata  hivyo  ili 
kuona  kitu  chochote  kile  mwanga  unahitajika,  si  kila  mtu  anaweza  kuona 
uhalisia  wa  Mola,  kutambua  dalili  zake  na  uwezo  wake.  Juu  ya  yote  hayo  ni 
kwamba  kipofu  amenyimwa  kuona  vitu  vinavyoonekana  kwa  msaada  wa 
mwanga  kinyume  na  wale  waliojaaliwa  kuona.  Hivyo  namna  jicho  lenye 
kuona  lilivyo  sharti  kubwa  la  kuona  ndivyo  ilivyo  pia  kwa  mwanga  ambao 
ndio  wenye  kusaidia  kuona.  Mtu  aliyejaaliwa  jicho  lenye  kuona  ndiye 
pekee  mwenye  kuweza  kulitambua  na  kulithamini  hili. 


Kwa  upande  mwingine,  pale  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anaposema 
katika  aya  kwamba  Yeye  ni  ‘Nuru’  na  kujitangaza  kama  ‘Nuru  ya  mbingu 
na  ardhi’,  anamaanisha  kwamba  Yeye  pekee  ndiye  aliyeumba  viumbe 
vyote,  na  kisha  akajaalia  kuonekana  kwa  viumbe  vingi  hapa  ulimwenguni. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


na  ndiye  aliyevileta  vitu  mbalimbali,  vinavyoonekana  na  vilivyojificha 
na  kuleta  furaha  kwenye  nyoyo.  Kama  isingelikuwa  Nuru  kuu  ya  Mola 
kusingelijulikana  wala  kupatikana  kitu  chochote;  na  furaha  isingeliweza 
kupata  njia  ya  kuingia  kwenye  nyoyo. 

Vitu  vyote  vyenye  kutoa  mwanga  ashi  yake  ni  Nuru  hiyo  kubwa. 
Ukilinganisha  viwango  mbalimbali  vya  nuru  ya  vitu  vilivyopo  mbinguni, 
ndivyo  ilivyo  kwa  nuru  zinazodhihirika  hapa  ardhini.  Kwa  mfano  kama 
miale  ya  mwanga  wa  jua  itagonga  kwenye  mwezi  na  mwezi  nao  ukaipeleka 
miale  hiyo  kwenye  kioo  kilichopo  ndani  ya  nyumba  hapa  ardhini,  na  kisha 
kioo  hicho  kikaakisi  miale  hiyo  kwenye  bakuli  Ihilojaa  maji  na  mwishowe 
kurudi  kwenye  dari,  daraja  la  kwanza  la  miale  yenye  uzito  mkubwa  ni  ile 
kutoka  kwenye  jua  kisha  inafuatia  ile  iliyotoka  kwenye  mwezi  na  kuende- 
lea.  Ukiiangalia  miale  yote  hii  utagundua  kuwa  ile  iliyopo  karibu  na  chanzo 
ina  uzito  mkubwa  zaidi  ya  he  inayofuatia.  Pia  nuru  za  mbinguni  zina 
madaraja  kama  hayo;  yani  nuru  inayotoka  kwenye  chanzo  ina  nguvu  zaidi 
ya  ile  itokayo  kwenye  kitu  kinachoakisi  mwanga  wake.  Na  hatimae  utofauti 
huu  katika  uzito  unafikia  kikomo  kwenye  nuru  yenye  kuzipita  zote,  hii  ni 
nuru  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Hivyo  kuonekana  kwa  vitu  vyote  na  kuvifahamu  kwake  kunatokana 
na  Mola  ambaye  ndiye  muangazaji  wa  mbingu  na  ardhi,  na  ambaye  anavi- 
fanya  vitu  vyote  vionekane  na  kufahamika.  Bila  ya  nuru  yake  haitoweze- 
kana  kuonekana  na  kufahamika  kwa  chochote  kile.  Kwa  mfano  pindi 
utakapoangalia  msitu  ulio  mbali  na  wewe  wakati  wa  majira  ya  kuchipua, 
unaweza  kusema,  “Sikuona  chochote  zaidi  ya  ukijani!”  licha  kuona  rangi 
mbalimbali  zihzokolea.  Unakuwa  umetekwa  na  kijani  chenye  kuvutia 
kinachotokana  na  kipindi  cha  majira  ya  kuchipua,  kiasi  kwamba  huwezi 
kuiona  nuru  ihyosababisha  kijani  hicho.  Ni  jambo  la  kushukuru  kwamba 
kutokana  na  mwanga  ndipo  tunapoweza  kuona  rangi  mbalimbali.  Kwa 
namna  hii  mwanga  huendelea  kujificha  bila  kuonekana  na  macho  yetu 
kutokana  na  ukali  wake  katika  kuangaza. 

Katika  suala  hili  Sufi  wanasema: 


“Ukweli  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hajajificha.  Lakini 
kwa  kuzingatia  uwezo  wetu  wa  kutambua  mambo  Amejificha  kwa  sababu 
ya  ugumu  wa  sisi  kuweza  kumuona”. 

Aziz  Mahmud  Hudayi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anas- 
ema: 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Ubainifu  wake  unafunika  bayana, 

Je  mtu  ataweza  kumuona  kwa  sababu  ya  mwanga? 

Kwa  mfano,  mtu  hawezi  kuona  vitu  vilivyo  ndani  ya  chumba  kili- 
chowashwa  balbu  yenye  volti  elfu  tano.  Kwa  hiyo  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  ambaye  anang’aa  kuliko  hata  mwanga  wa  mamilioni  ya  volti 
bila  shaka  hawezi  kuonekana  na  mwanadamu  wa  kawaida.  Qur’an 
inalilisitiza  suala  hili  pale  inapowaongelea  waumini  kwa  kusema: 

“Ambao  huyaamini  ya  ghaibu...”  (al-Baqara,  3). 

Lakini  kwa  mtu  aliye  makini  kutoonekana  huku  kwake  kunakuwa 
kunaonekana  zaidi  kuliko  hata  vile  vitu  vinavyooneka  kwa  uwazi  kabisa. 
Kiasi  kwamba:  Tunaishi  na  hewa  lakini  hatuwezi  kuiona  licha  ya  kwam- 
ba  kiuhalisia  imetuzunguka.  Tunaweza  tu  kuihisi  pale  tunapoivuta  na 
kuitoa.  Licha  ya  kushindwa  kupinga  kwamba  kuna  hewa  licha  ya  kush- 
indwa  kuiona  tumeenda  mbali  zaidi  kiasi  cha  kusema:  “Hatuwezi  kuishi 
bila  ya  hewa!” 

Vile  vile  viumbe  wa  baharini  ni  kama  sisi.  Kuna  uwezekano  hawai- 
hisi  mno  bahari  licha  ya  kuishi  ndani  yake.  Lakini  tofauti  na  bahari  ni 
kipi  kingine  kinachowazunguka? 


Haya  yanamaanisha  kwamba  popote  pale  kilipo  kiumbe  tunaweza 
kukiona,  ikiwa  ni  kuliani  mwetu  ama  kushotoni  mwetu,  nyuma  yetu 
ama  mbele  yetu.  Lakini  pale  kinapotuenea  huwa  kinaweka  kivuli  kwenye 
mipaka  yote  ya  uelekeo  na  ubainifu  wa  uwepo  wake  huvuka  utambuzi 
wetu  na  hivyo  kupelekea  kutoonekana.  Kama  ingelikuwa  ni  kinyume 
chake,  kwa  mfano  hewa  ikawa  haijajificha  kwenye  macho  yetu  maisha 
yangelikuwa  hayawezekani;  ingelikuwa  ni  kama  ukungu  mzito  ulioziba 
macho  ya  kila  mtu.  Hiyo  ndiyo  sababu  iliyompelekea  Mola  kutoweza 
kuonekana  na  macho  yetu  hapa  duniani.  Kama  ingelikuwa  aonekane, 
kutokana  na  uzuri  wake  (jamal)  ambao  ungelikuwa  umewavutia  wan- 
adamu  wote,  wangelishindwa  kuona  kitu  chochote  isipokuwa  Yeye.  Na 
kusingelikuwa  na  kitu  kinachoitwa  maisha  ya  dunia  ambayo  lengo  lake 
ni  kuwajaribu  wanadamu. 


Hivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  amevuka  mipaka  ya 
utambuzi  wetu  amefichikana  kwetu  na  pia  anaonekana,  au  amejichikana 
katika  dhati  lakini  anaonekana  katika  ubainifu  wake. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Anaonekana  na  viumbe  kwa  kupitia  nuru  ya  dhati  yake. 

Amefichikana  kwao;  kwani  macho  hayana  uwezo  wa  kumuangalia. 

Yeye  anaonekana.  Vyote  vingine  hubainika  kwa  kupitia  sifa  zake. 

Yeye  amefichikana,  kwani  hakuna  mwingine  kama  Yeye.  Akili  ya 
mwanadamu  imeumbwa  kwa  namna  ambayo  huviona  vitu  kinyume 
chake.  Hivyo  ni  jambo  la  kawaida  kwa  Mola  ambaye  habadiliki  na 
ambaye  hana  anayefanana  naye  akawa  amejificha. 

Kwa  hakika  hakuna  kiumbe  chochote  hapa  ulimwenguni  chenye 
uwezo  wa  kutosha  wa  kuweza  kumuangalia  Mola.  Ndio  maana  kuto- 
kana  na  sababu  hii  imani  inahusiana  na  kukubali  dhati  yake  na  si  kuona 
uhalisia  wake;  kwa  kuwepo  au  kutokuwepo  ni  jambo  moja,  na  kupitisha 
maamuzi  juu  ya  asili  yake  ni  jambo  jingine. 

Mola  amemjaalia  mwanadamu  uwezo  wa  kufikiria,  kutambua  na 
kufahamu  utukufu  wake.  Pia  ameifanya  dunia  iweze  kudhihirisha  ubai- 
nifu  wake  ili  akili  iweze  kupata  mazingatia  kutokana  na  athari  zake. 
Tukio  lifuatalo  linalifafanua  jambo  hili  vizuri  zaidi: 

Sufi  mkubwa  aitwae  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  siku  moja  aliliona  kundi  kubwa  la  watu  likielekea  mahali  kwa 
furaha  na  shauku. 

“Mnaenda  wapi?”  aliwauliza. 

“Mwanachuoni  amewasili  kutoka  sehemufulani.  Huwayeye  anaelezea 
uwepo  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  kutumia  ushahidi  mwingi.  Tunaenda 
kuchukua  ushahidi  na  maelezo  yake.  Ungana  na  sisi  kama  unataka!” 
walijibu. 

Kisha  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
akawaangalia  kwa  tabasamu  jepesi  na  kusema: 


“Katika  ulimwengu  huu  kuna  ushahidi  mwingi  mno  wenye  kum- 
uelezea  Mola  kwa  macho  yenye  kuona,  masikio  yenye  kusikia  na  nyoyo 
zenye  kuhisi.  Zaidi  ya  hayo  ni  kwamba  kuna  uthibitisho  mwingi  alioutoa 
Mwenyezi  Mungu  Yeye  mwenyewe.  Kwa  hiyo  enyi  watu...Yeyote  ambaye 
bado  ana  wasiwasi  na  aende!  Kwani  kwa  upande  wetu  hakuna  hata 
chembe  ya  shaka  ndani  ya  nyoyo  zetu” 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mwenyezi  Mungu  amembainishia  mwanadamu  siza  zake  nyingi 
mno,  kwani  mwanadamu  ndiye  kiini  cha  ulimwengu,  katika  ulimwengu 
yeye  ni  Qur’an  iliyonyamaza,  na  ndani  ya  Qur’an  yeye  ni  ulimwengu 
wenye  kuongea.  Katika  kurahisisha  zaidi  mambo  Ametuma  Mitume 
wengi  kwa  ajili  ya  kuwaongoza  na  kuwasaidia  wanadamu  katika  kut- 
ambua  ubainifu  wa  sifa  zake  na  kupata  manufaa  ndani  yake.  Na  kwa 
kupitia  Mitume  Mwenyezi  Mungu  amemfunilia  mwanadamu  uhalisia  wa 
ulimwengu  unaoonekana  na  usioonekana  katika  namna  iliyo  bora  mno; 
kwa  namna  ya  ‘hotuba’,  kama  ihvyoelezewa  ndani  ya  Qur’an  tukufu. 

Hivyo  kuhusiana  na  dhati  ya  Mwenyezi  Mungu  hatuna  budi  kuz- 
ingatia  yafuatayo  kadiri  inapoishia  mipaka  ya  maneno  yetu: 

Mola  Mkamilifu  hawezi  kuzuiwa  na  mpaka  wowote  ule;  Hawezi 
kusifiwa  na  chochote  kile  nje  ya  kile  alichojisifia  Yeye  mwenyewe. 
Kumuita  ‘Mkamilifu’  ni  kama  vile  kumuwekea  kikomo,  lakini  kulingana 
upeo  wetu  wa  uelewa  na  kwa  ajili  ya  kufafanua  hatuna  budi  kulitumia 
neno.  Lakini  ukweh  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  yuko  tofauti 
na  kitu  chochote  kile  na  jambo  lolote  linaloweza  kuja  akilini,  hata  kama 
ni  neno  lenye  ufasaha  kiasi  gani. 

Kutokana  na  dhati  yake  Mola  mwenye  utukufu  usio  na  mipaka  ame- 
kuwa  akibainisha  sifa  Zake;  kama  ambavyo  mshumaa  unawaka  na  kutoa 
mwangaza.  Viumbe  vyote  viko  kwenye  elimu  ya  Mola  Mkamilifu,  elimu 
ambayo  ulimwengu  ndio  ubainifu  wake.  Viumbe  katika  ulimwengu  huu 
ambao  unaitwa  ulimwengu  wa  ushuhuda  (shahadah)  vipo  katika  ush- 
irikiano;  hakuna  kiumbe  chochote  kinachoweza  kuishi  chenyewe.  Vina- 
chukuliwa  kuwa  vipo  hapa  duniani  kama  vipokezi  vya  sifa,  kazi,  qadari, 
nguvu  na  ustadi  wa  Mola  Mkamilifu.  Ingawa  dhati  ya  Mola  inabainisha 
nguvu  Zake,  hekima  Yake,  ulinzi  Wake  na  Silka  yake  katika  kila  kiumbe 
lakini  ulimwengu  huu  si  ubainifu  kamili  wa  dhati  Yake.  Kwa  maneno 
mengine  ni  kwamba  ulimwengu  huu  ni  ubainifu  wa  sifa  za  Mola  na  si 
dhati  Yake. 


Hivyo  dhati  yake  ina  utukufu  ulio  juu  ya  kila  kitu.  Kama  jua  lin- 
gelikuwa  halipo  na  miale  yake  pia  isingelikuwepo.  Hivyo  ingawa  miale 
haipo  yenyewe  bila  ya  jua  lakini  yenyewe  si  jua.  Hata  hivyo  hatuna  budi 
kuzingatia  kwamba  kukitambua  kila  kitu  kuwa  ni  Yeye  kunaweza  kuwa 
sawa  na  kukubali  kuwa  ulimwengu  na  kila  kilichopo  ni  mungu,  jambo 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


ambalo  linapelekea  kwenye  uyakinifu  ambao  utapunguza  ‘Mmoja’  na 
kuwa  ‘Vyote’.  Imani  kwamba  Mungu  yupo  katika  kila  kitu,  imani  iliyohu- 
sishwa  na  Plato  inatokana  na  kutokuelewa  kwake  mambo.  Ingawa  baadhi 
ya  watu  wamejaribu  kuingiza  Wahdat-i  Wujud  ndani  ya  mfumo  huu  na 
kuutambua  lakini  Sufi  wa  kweli  wamesimamia  katika  kulikataa  hili  na 
kuliita  kwamba  ni  upotofu.  Kwani  ingawa  kila  kitu  kimekuwepo  kwa 
sababu  Yake  lakini  mafundisho  sahihi  ya  Wahdat-i  Wujud^  yanahusiana 
na  kuitukuza  dhati  yake  na  kuitoa  katika  kitu  kingine  chochote.  Ni  kweli 
kwamba  ulimwengu  ni  wenye  kupokea  sifa  za  Mola  lakini  Dhati  yake  si 
ulimwengu;  kwani  Muumba  kamwe  hawezi  kujibainisha  katika  umbile  la 
kiumbe  chake.  Kwa  kuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  mukhalafatun 
lil’hawadith,  yani  hafanani  na  kiumbe  chochote  kiumbile  wala  kitabia, 
hivyo  kukubali  kinyume  na  haya  ni  upotofu  wa  wazi  kabisa  {kufr).  Hivyo 
Mola  ana  utukufu  ambao  hauwezi  kufananishwa  na  sifa  za  kibinadamu 
ambazo  watu  wengi  wanaweza  kumhusisha  nazo.  Inafahamika  vyema 
kuwa  kutokana  na  wayahudi  na  wakiristo  kuweka  pembeni  ukweli  huu 
walifikia  kutengeneza  ‘Mwana  wa  Mungu’,  wayahudi  wakimuita  hivyo 
Uzayr  (Ezra)  -  Amani  iwe  juu  yake  -  na  wakiristo  wakimuita  hivyo  Issa 
(Yesu)  -  amani  iwe  juu  yake.  Majibu  matakatifu  juu  ya  upotofu  huu 
ambao  akili  ya  mwanadamu  imejaribu  kuutengeneza  ndani  ya  dunia  hii 
yametolewa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kama  ifuatavyo: 

“Na  wala  hawakumheshimu  Mwenyezi  Mungu  kama  anavyo  stahiki 
kadiri  yake.  Na  Siku  ya  Kiyama  ardhi  yote  itakuwa  mkononi  mwake, 
na  mbingu  zitakunjwa  katika  mkono  wake  wa  kuume.  Subhanahu  wa 
Taa’la  Ametakasika  na  Ametukuka  na  hayo  wanayo  mshirikisha  nayo” 
(az-Zumar,  67). 


1 .  Wahdat-i  Wujud  ni  utaratibu  wa  kisufi  uliowekwa  na  Muhyiddin  Ibn  Arabi  -  Mwenyezi 

Mungu  aitakase  siri  yake.  Pia  kuna  utaratibu  mwingine  unaoitwa  Wahdat-i  Shuhud 
unaotoka  kwa  Imam  Rabbani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake,  ambaye  alisifika 
kwa  jina  la  Mujaddid  Alf-i  Thani,  yani  mrudishaji  wa  milenia  ya  pili.  Ukweli  ni 
kwamba  taratibu  zote  mbili  ni  ufafanuzi  wa  jambo  moja  katika  mitazamo  miwili 
tofauti;  zote  zinalenga  kupata  tofauti  kati  ya  sifa  tukufu  na  uungu  na  uelewa  wetu 
katika  ufahamu  wa  kidunia.  Baada  ya  kusema  hayo  ni  kwamba  kuna  tofauti  moja 
muhimu  kati  ya  vitu  hivyo  viwili.  Wahdat-i  Wujud  ni  kuhisi  upweke  mtakatifu 
(tawhid),  Wahdat-i  Shuhud  ni  kushuhudia  ubainifu  wa  upweke  huo.  Kwa  kuwa 
fikra  zote  mbili  kimsingi  zinahusiana  na  hal  au  msukumo  wa  kiroho,  hatupaswi 
kuzichanganya  na  fikra  za  kifalsafa  au  kuchafuliwa  nazo. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kwa  sababu  hiyo  ndio  maana  neno  Tawhid  ambayo  ndio  msingi 
wa  itikadi  ya  kiislamu  kwanza  kabisa  linatumika  kufuta  moyoni  imani 
zote  potofu  juu  ya  miungu  ya  uongo  kwa  maneno  ‘Hakuna  mungu 
apasae  kuabudiwa  kwa  haki...’  (la  ilaha)  na  jambo  la  pili  ni  kuingiza 
moyoni  imani  ya  kweli  juu  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  maneno 
‘isipokuwa  Mwenyezi  Mungu’  {il-Mwenyezi  Mungu).  Qur’an  tukufu  ipo 
wazi  kabisa  juu  ya  hili: 

“Mwenyezi  Mungu  -  hapana  mungu  ila  Yeye  Aliye  hai,  Msimamia 
mambo  yote  milele.  Hashikwi  na  usingizi  wala  kulala.  Ni  vyake  pekee 
vyote  viliomo  mbinguni  na  duniani.  Ni  nani  huyo  awezaye  kuombea 
mbele  yake  bila  ya  idhini  yake?  Anayajua  yaliyo  mbele  yao  na  yaliyo 
nyuma  yao;  wala  wao  hawajui  chochote  katika  vilio  katika  ujuzi  wake, 
ila  kwa  atakalo  mwenyewe.  Enzi  yake  imetanda  mbinguni  na  duniani; 
na  wala  haemewi  na  kuvilinda  hivyo.  Na  Yeye  ndiye  aliye  juu,  na  ndiye 
Mkuu”  (al-Baqara,  255). 

“...Hapana  kitu  kama  mfano  wake.  Naye  ni  Mwenye  kusikia  Mwenye 
kuona”  (as-Shura,  11). 

“Sema:  Yeye  Mwenyezi  Mungu  ni  wa  pekee.  Mwenyezi  Mungu  Mku- 
sudiwa.  Hakuzaa  wala  hakuzaliwa.  Wala  hana  anaye  fanana  naye  hata 
mmoja”  (al-ikhlas,  1-4). 

Kwa  ufupi  ni  kwamba  tunachohitajika  kuhusiana  na  dhati  ya  Mola 
ni  kumfahamu  na  kujisalimisha  kwake  kulingana  na  utambuzi  wetu  hapa 
duniani.  Hata  kama  mtu  atakuwa  na  uwezo  wa  akili  mkubwa  kiasi  gani 
ndani  ya  dunia  hii  yenye  kupita  hatoweza  kamwe  kuijua  vilivyo  dhati  ya 
Mola...hatoweza  kabisa. 


Kama  ilivyodokezwa  ndani  ya  Qur’an  pale  Musa  -  amani  iwe  juu 
yake  -  alipoongea  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kupata  utambuzi 
mkubwa  wa  kiroho.  Licha  ya  ubainifu  mtakatifu  aliokuwa  amejaaliwa 
lakini  alishindwa  kuzuia  hisia  zake.  Huku  akiwa  amejisahau  kuwa  ama 
yupo  ardhini  bado  au  amevuka  mipaka  ya  nafasi  na  nyakati.  Mara  akawa 
na  shauku  kubwa  ya  ndani  ya  moyo  wake  ya  kuona  dhati  ya  Mola,  aka- 
muomba  Mwenyezi  Mungu  ampatie  fursa  hiyo.  Lakini  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  akamjibu: 

“Hutoniona  kamwe!  {lan  taraanii)”  na  akamuamuru  Musa  -  amani 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


iwe  juu  yake  -  atazame  mlima.  Mwenyezi  Mungu  akasema  kama  mlima 
utaweza  kuhimili  ubainifu  huu  basi  na  yeye  ataweza  kumuona.  Kisha 
muale  kutoka  nyuma  ya  mapazia  yasiyo  na  idadi,  kama  ilivyopokewa, 
ukaakisiwa  kwenye  mlima.  Pale  pale  mlima  ukaporomoka  na  Musa  - 
amani  iwe  juu  yake  -  akazimia  kutokana  na  hofu.  Alipopata  fahamu 
akamtukuza  na  kumuomba  msamaha  Mola  kutokana  na  kuvuka  kwake 
mipaka.^ 

Uhalisia  huu  wa  Qur’an  unathibitisha  udhaifu  alio  nao  mwanadamu 
juu  ya  kuweza  kuihimili  dhati  takatifu. 

Baada  ya  kuyasema  hayo  kuna  maneno  mengi  ya  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambayo  yanaashiria  kwam- 
ba  katika  siku  ya  kiama  waumini  watamuona  Mola  wao  kwa  uwazi  kama 
wanavyoweza  kuuona  mwezi  ndani  ya  usiku  usio  na  mawingu.  Hakuna 
mgongana  kati  ya  hili  na  ambayo  tumekwishayasema,  kwani  mazingira 
ya  hii  dunia  ni  tofauti  kabisa  na  yale  ya  kesho  akhera.  Hivyo  waislamu 
watapewa  uwezo  wa  kipekee  wa  kuona  dhati  ya  Mola.  Ndio  maana 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hakuachwa  na 
hali  ya  kidunia  na  badala  yake  akapitia  kwenye  upasuaji  wa  kiroho  ulio- 
fanywa  na  Jibril  -  amani  iwe  juu  yake  -  kwa  kupasua  kifua  chake  ili  ain- 
giziwe  uwezo  ambao  ungelimuwezesha  kuhimili  majukumu  makubwa 
ya  utume  yaliyokuwa  mbele  yake.  Vinginevyo  nguvu  zake  za  kawaida 
za  kibinadamu  zisingetosha  kwa  ajili  ya  jukumu  hilo  kubwa  au  ubainifu 
mkubwa  wa  safari  ya  Miraj  (Kupanda  mbinguni). 


Hivyo  wale  wenye  kuweza  kuhama  kutoka  kwenye  iman  mpaka 
kwenye  ihsan,  yani  kutoka  kwenye  imani  mpaka  kwenye  kuikita  moja 
kwa  moja  ndani  ya  moyo,  ndio  wenye  kuweza  kufikia  kwenye  ukweli  na 
hekima  chini  ya  nuru  ya  Mola.  Waja  hao  hupendwa  ndani  ya  hii  dunia. 
Na  kwa  hakika  hawa  ndio  wanadamu  waliokamilika  (insan-i  kamil). 
Wakati  wote  huwa  na  shauku  ya  kuitafuta  akhera  kwa  ajili  ya  kukutana 
na  Mola  wao.  Kwao  kushushwa  katika  dunia  hii  yenye  vikwazo  mbalim- 
bali  na  yenye  kupita  wanaona  ni  kana  kwamba  wapo  uhamishoni.  Ndani 
ya  dunia  hii  wanautumia  umri  wao  huku  wakitambua  kuwa  wapo  hapa 
duniani  kwa  ajili  ya  Mola  na  hivyo  hujisalimisha  moja  kwa  moja  kwa 
Mola  wao. 


2  Rejea  al-Araf.  143 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Tunamuomba  Mola  atujaalie  imani  thabiti  katika  haki!  Atupambie 
bustani  zetu  za  imani  kwa  chipukizi  za  matendo  mema  pamoja  na  radhi 
zake!  Atujaalie  tuwe  majirani  wa  Mjumbe  wake  kipenzi  kesho  akhera  na 
atujaalie  heshima  ya  kuja  kuona  uzuri  wa  dhati  yake! 

Amin... 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


lule  mwenye  kutazama  kwa  kupitia  nuru  ya  Mola 
ni  sawa  na  kuiona  akhera  kwenye  kijiti,  na  bahari 
nzima  ndaniya  tone  moja.  (Mawlana  Rumi) 


2.  SIFA  TAKATIFU  NA  UBAINIFU  WAKE 

Dhati  ya  Mola  ni  moja,  wakati  sifa  zake  ni  nyingi  mno.  Sifa  zake  haz- 
ina  idadi  maalum,  hazina  mwisho.  Idadi  yake  kamili  anaijua  Yeye  pekee. 
Baadhi  yake  zilifunuliwa  kwa  Mitume  pekee.  Nyingine  kama  vile  Majina 
tisini  na  tisa  yamenuliwa  kwa  wanadamu  wote.  Kwa  upande  mwingine 
wanachuoni  wamejaaliwa  kufahamu  sifa  takatifu  ambazo  hazipo  kwenye 
hayo  ‘tisini  na  tisa’. 

Sifa  zote  tukufu  zinazofahamika  na  zisizofahamika  zina  lengo  la  msingi 
ambalo  ni  kufikisha  ujumbe  kwamba  Muumba  pekee  wa  ulimwengu  huu 
hana  sifa  zenye  kasoro  na  Yeye  ni  Mtukufu  mno,  na  amepambwa  na  sifa 
zenye  ukamilifu  pekee.  Hivyo  haiwezekani  kwa  sifa  yoyote  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  iliyowekwa  chini  ya  vichwa  vya  habari  ulazima  (Dhati) 
na  usawa  (Thubuti)  zikawa  na  kasoro  au  upungufu  wowote. 

Kiasi  kwamba: 


Ukamilifu  wa  uwepo  wake  ni  kwa  Yeye  kuwa  hai;  uhai  wenye  kudu- 
mu  na  uliokamilika.  Sifa  ya  Mola  ya  uhai  (al-  Haya)  si  ile  yenye  mauti 
kama  kinyume  chake;  bali  ni  uhai  unaomuhusu  Yeye  peke  yake.  Qur’an 
inalielezea  hili  kama  ifuatavyo: 

“Na  mtegemee  Aliye  Hai,  ambaye  hafi.  Na  umtukuze  kwa  sifa  zake. 
Na  yatosha  kwake  kuwa  yeye  ni  Mwenye  khabari  za  dhambi  za  waja  wake” 
(al-Furqan,  58). 


Kwa  hakika  Ujuzi  wake  {al-Ilm)  si  zao  la  fikra  wala  dhana.  Kitu  chenye 
kuthibitisha  ujuzi  wa  Mwenyezi  Mungu  usio  na  mipaka  ni  mpangilio  na 
muundo  ulioenea  kwenye  ulimwengu  mzima,  mpangilio  ambao  hauwezi 
kuingiliwa  na  nguvu  wala  fikra  nyingine  yoyote.  Kwani  hata  ugunduzi 
mdogo  mno  wa  mwanadamu  hapa  duniani  unahitaji  ushirikiano  wa 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


akili  mbalimbali  na  kutumia  karne  kadhaa  kwa  msaada  wa  maendeleo  ya 
kanuni  mbalimbali  za  kisayansi.  Kwa  mfano,  ni  baada  tu  ya  kupita  kipindi 
fulani  katika  historia  kufuatia  kuumbwa  kwa  mwanadamu  na  kufanya 
jitihada  nyingi  ndio  ikawezekana  leo  hii  kuwasiliana  kwa  kupitia  simu  za 
mkononi,  jambo  lilioenea  sehemu  mbalimbali  duniani.  Kwa  ujumla  hayo 
ni  maendeleo  ya  kisayansi.  Ugunduzi  na  uvumbuzi  uliofanyika  mpaka  sasa 
na  siri  nyingi  kufunuliwa  si  chochote  bali  ni  ufunuo  kutoka  kwa  Mola  kwa 
kupitia  ujuzi  wake  juu  ya  huu  ulimwengu. 

Tofauti  isiyo  ni  mpaka  katika  ujuzi  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na 
ufahamu  wa  viumbe  imeelezewa  vizuri  kama  ifuatavyo: 

Wakati  wa  safari  yenye  kustaajabisha  ya  Khidhir  na  Musa  -  amani 
iwe  juu  yao,  safari  ambayo  hekima  yake  imefichikana  kwetu,  shorewanda 
alikuja  na  kutua  kwenye  meli  yao.  Baada  ya  muda  mfupi  akadonoa  matone 
kadhaa  ya  maji  ya  bahari.  Kisha  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  akamgeu- 
kia  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  na  kumwambia:  “Ufahamu  wako,  wangu 
na  wa  viumbe  vyote  ukiulinganisha  na  Ujuzi  wa  Mwenyezi  Mungu  ni  kama 
kiasi  cha  maji  yaliyodonolewa  baharini  na  huyo  ndege”  (Bukhari,  Tafsir, 
18/4). 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anafafanua  juu 
ya  hekima  iliyopo  juu  ya  sababu  iliyompelekea  mwanadamu  kujaaliwa  sifa 
za  elimu,  kusikia  na  kuona: 

“Ili  msije  mkaacha  kuhofia  na  hivyo  mkajiingiza  kwenye  maovu  Mola 
amewafahamisha  kwamba  Yeye  ni  Mjuzi;  yani  anakijua  kila  kitu  nje  ndani. 

Ili  mfunge  midomo  yenu  na  kuachana  na  maongezi  mabaya  Mola 
amewafahamisha  kwamba  Yeye  ni  mwenye  Kusikia;  yani  anasikia  kila  kitu 
vizuri  kabisa. 

Ili  msije  mkajiingiza  katika  maovu  kwa  kujificha  au  kwa  wazi,  Mola 
amewafahamisha  kwamba  Yeye  ni  mwenye  Kuona;  yani  anasikia  kila  kitu 
kwa  uwazi  kabisa.” 


Maneno  yote  yaliyopo  hapa  duniani  si  chochote  bali  ni  ubainifu  wa 
sifa  takatifu  ya  maneno  (kalam).  Hivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  si  tu 
anabainisha  uwezo  usio  na  kifani  wa  Maneno  yake;  bali  pia  anafanya  Jina 
lake  tukufu  lisikike  katika  lugha  mbalimbali.  Katika  Maneno  yake  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  amejaalia  kha  kiumbe  kuwa  na  lugha  inayoendana 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


nacho,  wakiwemo  wale  wanaodhaniwa  kuwa  hawana  uhai.  Qur’an  inas- 
ema: 

“Na  mtegemee  Aliye  Hai,  ambaye  hafi.  Na  umtukuze  kwa  sifa  zake. 
Na  yatosha  kwake  kuwa  yeye  ni  Mwenye  khabari  za  dhambi  za  waja  wake” 
(al-Isra,  44). 

Kwa  kuwa  tasbih  zote,  yani  kumtukuza  Mola  kwa  maneno,  zinatekelez- 
wa  kwa  kutumia  majina  yaliyo  bayana,  hivyo  njia  ya  wazi  ya  kumuwezesha 
mwanadamu  kumtambua  Mola  wake  ni  kwa  kupitia  Sifa  zake  takatifu. 
Tukizingatia  maana  zake  tutagundua  kuwa  sifa  hizi  ni  Vivumishi’;  lakini 
ukuzielekeza  kwa  Mola  zinakuwa  ‘nomino’.  Kwa  maneno  mengine  ni 
kwamba  sifa  hizi  amesifiwa  kwazo  kiasi  kwamba  kwake  zinakuwa  ni  Maji- 
na.  Haya  yanaweza  kulinganisha  na  namna  watu  katika  historia  walivyoit- 
wa  kwa  sifa  zao  au  vyeo  vyao:  as-Siddiq  kwa  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake,  Imam-i  Azam  -  Abu  Hanifa,  Meyyitzade  n.k. 

Hivyo  ubainifu  wa  Sifa  takatifu  pia  unaitwa  ubainifu  wa  Majina 
matakatifu.  Katika  suala  hili  Mwenyezi  Mungu  Mwenyewe  amezitumia 
Sifa  zake  kama  Majina  pale  anapotaka  atambulike  na  waja  Wake: 

“Na  Mwenyezi  Mungu  ana  majina  mazuri  kabisa...”  (al-Araf,  180). 

Uhalisia  ni  kwamba  mja  hujenga  mahusiano  na  Mola  wake  kwa  kupitia 
jina.  Hii  inafikia  kuonyesha  kwamba  Jina  la  Mola  ni  kipengele  cha  msingi 
cha  kukanusha  kasoro  juu  Yake.  Hivyo  mema  au  mabaya  yanayofanywa  na 
mja  huelekezwa  kwenye  Jina  lake  na  si  kwenye  uhalisia  wa  Utukufu  wake. 
Hivyo  Uhalisia  wa  Mola  unabakia  hauna  doa. 

Kama  ingelikuwa  si  Jina  sahihi  kwa  Mwenyezi  Mungu  basi  mwa- 
nadamu  angeliona  ni  vigumu  kuishi  kama  vile  atakavyo  Mola.  Hata 
hivyo  mwanadamu  amezoea  kumtambua  kiumbe  kwa  jina  na  kumuelezea 
kiumbe  huyo  kwa  kupitia  jina  lake.  Kwa  mwanadamu  jina  ndilo  usajili 
wa  huyo  mtu.  Hii  ndio  sababu  iliyopelekea  Mwenyezi  Mungu  baada  ya 
kumuumbwa  Adam  -  amani  iwe  juu  yake  -  akamfundisha  majina  ya  vitu 
vyote,  kiasi  kwamba  akawa  na  ujuzi  uliomfanya  awe  bora  kuliko  malaika. 
Kwa  maana  nyingine,  kulifahamu  jina  la  kitu  kunapelekea  kukifahamu  kitu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

hicho.  Kwa  hakika  kama  isingelikuwa  kuyafahamu  majina  matakatifu  ya 
Mola  tungelimfahamu  vipi? 


Hivyo  wakati  wote  mwanadamu  anahitaji  majina  yenye  kutoa  sifa  za 
Mola  wake.  Pindi  mtu  atakapokuwa  katika  hali  yoyote  ile  atahitaji  jina 
linaloendana  na  hali  yake  kwa  ajili  ya  kumuitia  Mola  wake.  Kama  isinge- 
likuwa  kwa  majina  haya  uhusiano  kati  yetu  na  Mola  ungelikuwa  dhaifu 
au  usingelikuwepo  kabisa.  Kunaweza  kusemwa  kwamba  kwa  kiasi  fulani 
majina  haya  ndiyo  yenye  kumuwezesha  mwanadamu  kuongea  na  Mola 
wake  na  kumuwezesha  kupata  funguo  za  kufungulia  milango  ya  utambuzi 
wa  kibinadamu.  Bila  shaka  kuyataja  au  kuyakariri  majina  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  peke  yake  kunanawirisha  imani  ya  mtu  na  kumletea 
utulivu  ndani  ya  moyo,  pia  kunamuongezea  mapenzi  na  mazingatio  juu 
ya  Mola  wake,  na  pia  kumuongezea  shauku  ya  kupata  baraka  zake  na 
kumuepushia  matamanio  ya  dunia  yenye  kupita  na  kumchochea  kuwa  na 
tamaa  ya  kukutana  na  Mola  wake.  Faida  hizi  zinathibitishwa  na  ukweli 
kwamba  maombi  na  utajo  (dhikr)  tulivyoshauriwa  na  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  vimetawaliwa  na  majina  ya  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu. 


Pindi  muumini  anapojikuta  yupo  katika  hitajio  kubwa  na  hivyo  kuhi- 
taji  huruma  ya  Mola  hutafuta  maneno  ambayo  yatajumuisha  hali  yake 
na  kushikamana  nayo,  kwa  mfano  hutumia  majina  matakatifu  kama  vile 
Mwingi  wa  Rehema  {ar-Rahman)  na  Mwenye  kurehemu  (ar-Rahim).  Na 
pale  ambapo  anajikuta  yupo  katika  hali  nzito  ambayo  inaweza  kumpelekea 
kupoteza  imani  yake  kutokana  na  uzito  wa  madhambi,  hutafuta  njia  ya 
kuwa  karibu  na  Mola  wake  na  hivyo  kushikamana  na  Majina  Mwingi  wa 
kusamehe  (al-Ghajfar)  na  Mwenye  kusitiri  madhambi  (as-Sattar).  Pindi 
anapobainikiwa  na  utukufu  katika  ulimwengu  huu  au  ndani  ya  moyo  wake 
hutafuta  maneno  yasiyopatikana  ndani  ya  vitabu,  maneno  ambayo  yata- 
paza  sauti  kwa  niaba  ya  hisia  zake  na  hivyo  husema  ‘Mwenyezi  Mungu-u 
Akbar’  kwa  ajili  ya  kutuliza  nafsi  yake.  Kwa  ufupi  ni  kwamba  katika  hali 
zake  zote  za  kihisia  mja  hufungua  milango  ya  nafsi  yake  iliyofungwa  kwa 
msaada  wa  majina  mbalimbali  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  hivyo 
kutibu  maradhi  ya  kiroho  ambayo  anaweza  kuyahisi  mara  kwa  mara.  Hii 
ndio  sababu  iliyopelekea  Mwenyezi  Mungu  akajielezea  kwa  namna  hii 
ambayo  wanadamu  wataweza  kumuelewa.  Kuna  sababu  kubwa  kwa  Mwe- 
nyezi  Mungu  kujiita  Mjuzi,  Mwenye  hekima,  Mwenye  Nguvu,  Mwingi  wa 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


kusamehe  na  kadhalika  na  watu  wakamfahamu  kwa  majina  hayo;  kwani 
wanadamu  nao  wanaweza  kuitwa  majina  haya  ingawa  ni  kwa  kiwango 
kidogo  sana.  Na  hii  inaweza  kuwa  zawadi  takatifu  aliyopewa  mwanadamu 
kwa  ajili  ya  uongofu  wake. 

Hata  hivyo  ubainifu  wa  sifa  na  matendo  ya  Mwenyezi  Mungu  si  cho- 
chote  bali  ni  ‘kujishusha  kwa  ajili  ya  uelewa  wa  mwanadamu’.  Ubainifu  huu 
unaelezea  kile  kflichobainika.  Lakini  ubainifu  huu  hauendani  sawa  sawa  na 
Dhati  yake;  bali  umeshushwa  hadhi  ili  sisi  tuweze  kuuelewa  kulingana  na 
uwezo  wetu  mdogo  wa  kuelewa.  Chini  ya  kivuli  cha  ukweli  huu  yanakuja 
maneno  yafuatayo  ya  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake: 

“Yule  mwenye  kutazama  kwa  kupitia  nuru  ya  Mola  ni  sawa  na  kuiona 
akhera  kwenye  chembe  ndogo  mno,  na  bahari  nzima  ndani  ya  tone  moja.” 

Kutokana  na  kuuelewa  ukweli  huu,  Ibrahim  Gulseni  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  anatoa  ushairi  ufuatao: 

Inakuaje  wewe  ni  bahari  katika  matone  haya? 

Aujua  lenye  kung’aa  katika  alama  hizi  ndogo  mno? 

Jibu  la  swali  hili  limejihificha  katika  maneno  yafuatayo  ya  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake: 

“Hivi  mtu  ataelewaje  kazi  za  Mola  wakati  Hekima  zake  hazina  kifani? 
Nani  ataweza  kupenya  kwenye  kiini  cha  maada?  Hata  maneno  haya  niyas- 
emayo  ni  maneno  yaliyotolewa  kwa  ajili  ya  ufafanuzi  tu. 

Kujiingiza  kwenye  masuala  ya  dini  ni  kutokana  na  tamaa  na  shauku. 
Lakini  tamaa  hii  si  kwa  ajiliya  kukipa  mgongo  qibla  cha  ukweli  kwa  sababu 
tufikra  zetu  haziwezi  kukukabiliana  nacho.  Kinyume  chake  ni  kuzama  kwe- 
nye  vina  vya  hofu  ambayo  itapelekea  kumpenda  Mola. 

Pindi  tunapolala  tunapoteza  fahamu  kutokana  na  mapenzi  yake.  Kabla 
ya  kuamka  tunapitia  maajabu  mengi  yaliyopo  kwenye  utendi  ulioandikwa 
na  Yeye  mwenyewe. 


Pindi  tunapolia  tunakuwa  kama  mawingu  yaliyosheheni  ustawi  na 
baraka  zake.  Pindi  tunapotabasamu  tunakuwa  kama  radi  yake  yenye  kuvu- 
tia. 

Pindi  tunapokasirika  na  kusababisha  vita,  huo  unakuwa  ni  ubainifu 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wa  Ghadhabu  zake.  Pindi  tunapoleta  amani  na  kuombana  msamaha,  hiyo 
inakuwa  ufunuo  na  muonekano  wa  mapenzi  Yake. 


Sisi  ni  nani  ndani  ya  ulimwengu  huu  wenye  kukanganya?  Sisi  si  cho- 
chote  bali  ni  vivuli  kama  herufi  alif  ambayo  haiungani  na  herufi  nyingine 
yoyote  wala  haikubali  alama  yoyote.  Kila  kitendo  na  hali  inayotupata  ni 
ubainifu  wa  Majina  Yake  na  Sifa  zake  takatifu.” 


Kilichompelekea  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  -  kustaajabu  na  kupata  hofu  ni  Majina  na  Sifa  takatifu  zenye  kuvutia 
na  zilizo  na  ubainifu  usio  na  kikomo  hapa  ulimwenguni  na  ndani  ya  roho 
yake,  Sifa  hizo  ni  zenye  kustaajabisha  sana.  Wingi  wa  majina  matakatifu 
unapelekea  urahisi  wa  kuelewa  wingi  wa  matendo  yake;  yanaashiria  utu- 
kufu  usio  na  kikomo.  Yanamuweka  Mola  mbali  na  udhaifu  na  utambuzi 
mdogo.  Sifa  zilizo  kinyume  na  viumbe  zinakuwa  kama  kizuizi  dhidi  ya 
fikra  zenye  kumuwekea  Mola  mipaka.  Baadhi  wanatamani  kuona  kwamba 
Mola  anazingatia  muonekano  wa  nje  wa  watu.  Kwa  hakika  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  anazingatia  muonekano  wa  nje  wa  watu  lakini  wakati  huo 
huo  anaangalia  ndani  ya  mtu. 


Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  Jamiu’l-Azdad,  yani  Mwenye  kuungani- 
sha  pande  mbhi;  Amezileta  pamoja  sifa  zote  zenye  pande  mbili.  Kutokana 
na  jambo  hilo  ndio  maana  viumbe  vyote  vinatofautiana  vyenyewe  kwa 
vyenyewe.  Vile  kitu  chochote  kinachoruhusu  kutambuliwa  na  akili  ya 
kibinadamu  hilo  linaweza  kufanyika  kwa  kupitia  pande  zake  mbili.  Kadiri 
tofauti  inavyokuwa  kubwa  ndivyo  utambuzi  unavyokuwa  bora  zaidi. 


Pia  tofauti  tunazoziona  katika  ulimwengu  wetu  wa  uelewa  zinakosa 
uwezo  wa  kukubaliana  na  huwa  na  kawaida  ya  kupambana  zenyewe  kwa 
zenyewe  kwa  ajili  ya  kuwa  kitu  kimoja.  Kawaida  hii  inatokana  na  ukweli 
kwamba  asili  ya  viumbe  vyote  ni  moja.  Tunaweza  kusema  kwamba  yote 
haya  ni  matokeo  ya  adatullah,  yani  kanuni  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu, 
zinafanya  kazi  katika  ulimwengu  mzima.  Kama  ambavyo  usiku  unatafuta 
kutawala  mchana  na  joto  linavyojaribu  kulishinda  baridi,  vyote  hivi  vina- 
tambulika  kuwa  vinafuata  kanuni  takatifu.  Na  pia  tofauti  hizi  mbele  ya 
Mola  hazichukuliwi  kuwa  zinaangamizana  zenyewe  kwa  zenyewe.  Badala 
yake  zina  kawaida  na  uwezo  wa  kwenda  pamoja.  Hivyo  kwa  msingi  huo 
Mola  hana  sifa  zinazopingana  zenyewe  kwa  zenyewe.  Kwa  mfano  Yeye 
yu  hai.  Lakini  uhai  wake  haufanyi  mauti  yawe  kinyume  chake.  Uhai  na 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


mauti  kwa  pamoja  vinahusiana  na  viumbe  vilivyoumbwa  na  vyenye  kufa. 
Yeye  yupo  ingawa  uwepo  wake  haudunishwi  kwa  namna  yoyote  ile.  Yeye 
ni  Mjuzi  lakini  ujuzi  wake  haufanyi  ujinga  kuwa  kinyume  chake.  Yeye  ni 
mwenye  kukidhi  mahitaji  ya  viumbe  vyake  lakini  Yeye  hahitaji  chochote 
kutoka  kwetu.  Na  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  sifa  zake  zilizobakia. 

Baada  ya  yote  kusemwa  na  kufanywa  sisi  hatuna  uwezo  wa  kutambua 
na  kuchanganua  kwa  kina  undani  wake,  kwani  hatuna  uwezo  wa  kutam- 
bua  hasa  undani  wa  Sifa  tukufu  za  Mwenyezi  Mungu,  kinyume  chake  tuna 
uwezo  wa  kukifikiria  kile  tu  tulichopangiwa  katika  ulimwengu  huu. 

Tunaweza  kulielezea  suala  hili  kwa  mfano  ufuatao:  Kutokana  na  waya 
mmoja  wa  umeme  tunaweza  kupata  matokeo  mawili:  kwa  mfano  tunaweza 
kuchomeka  upande  mmoja  wa  waya  kwenye  friza  na  kupata  baridi  na 
upande  mwingine  kwenye  kikanza  na  kupata  joto.  Ikiwa  tunalifanya  hili 
ndani  ya  chumba  kimoja  mapambano  ambayo  yangelitokea  kati  ya  joto  na 
baridi  yangelipelekea  kila  upande  kujaribu  kuushinda  upande  mwingine, 
na  yote  haya  yasingeliathiri  ule  waya  wa  umeme  ambao  ndio  chanzo  chao 
cha  nishati,  ungelibakia  vile  vile.  Vile  vile  kwa  kuwa  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  amewajaaliwa  viumbe  wake  uwezo  na  nguvu  tofauti  tofauti 
ambazo  zinaweza  kuleta  athari  ya  kiwango  fulani,  lakini  kila  kiumbe 
kinapokea  ubainifu  wa  Majina  Yake  kulingana  na  uwezo  wake.  Na  hivyo 
hili  linasababisha  mapambano  ya  viumbe  wenyewe  kwa  wenyewe,  mapam- 
bano  ambayo  yatapelekea  yule  mwenye  uwezo  zaidi  kumshinda  yule  mwe- 
nye  uwezo  mdogo. 

Hili  linamaanisha  kwamba  mapambano  kati  ya  pande  mbili  yaliyo- 
tapakaa  hapa  ulimwenguni  si  hasa  mapambano  ya  kutafuta  kumshusha 
mwingine  ili  asiwe  na  thamani  bali  ni  mapambano  ya  kumshinda  mwing- 
ine.  Kwa  kuwa  kila  sifa  ya  upande  mmoja  inakutwa  katika  jina  takatifu 
moja  au  zaidi  ya  moja  na  kwa  kuwa  Majina  haya  ni  matakatifu  basi  tofauti 
hii  haiwezi  kufutwa  kamwe. 


Matokeo  ya  asili  ya  mambo  haya  ni  kwamba  pindi  Jina  takatifu 
la  Muongozaji  (al-Hadi)  linapowaenea  waumini,  wakati  huo  huo  Jina 
Mkengeushaji  {al-Mudill)  linawatawala  makafiri.  Hivyo  mapambano  kati 
ya  imani  na  ukafiri  yamefanywa  yaendelee  mpaka  siku  ya  kiama.  Haiweze- 
kani  kwa  ubora  wa  mapambano  haya  ukaenda  zaidi  ya  ‘kutafuta  ushindi’ 
na  badala  yake  kubakia  kuwa  vita  vya  msuguano  wenye  kupelekea  kwenye 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

maangamizi,  kwani  ubainifu  wa  kila  Jina  takatifu  ni  wenye  kuendelea  na 
ni  wa  milele. 


Matokeo  mengine  ni  kwamba  hata  kama  makafiri  watakuwa  na  nguvu 
kiasi  gani  lakini  kamwe  hawataweza  kuishinda  imani.  Ni  Vivyo  hivyo  kwa 
waislamu  nao.  Tulichogusia  hapa  kuhusiana  na  mapambano  kati  ya  imani 
na  ukafiri  ni  ukweli  ambao  upo  katika  usawa  kati  ya  pande  zote  mbili 
katika  ulimwengu  mzima. 

Katika  maelezo  mengine  ni  kwamba  ulimwengu  ambao  upo  ndani  ya 
utukufu  wa  Majina  matakatifu  haupo  peke  yake  katika  kupokea  ubainifu  wake. 
Vyote  Qur’an  na  mwanadamu  wanapokea  ubainifu  huo  kwa  viwango  sawa. 


V 


Wakati  ulimwengu  unajitosheleza  wenyewe  kwa  kupitia  ubainifu  huu, 
Qur’an  inakuwa  imebeba  nathari  za  ukweli  ambazo  zinaelezea  mambo 
yote  yaliyopo  ulimwenguni  kwa  namna  ya  ‘maneno’.  Kwa  upande  wa 
mwanadamu,  yeye  si  kama  ulimwengu  katika  kupokea  ubainifu  wa  Majina 
matakatifu  bali  yeye  anaenda  mbali  zaidi,  yeye  ni  kiini  cha  konde  ambalo 
ni  ulimwengu.  Hii  ndiyo  sababu  inayompelekea  mwanadamu  kuitwa 
ulimwengu  mdogo  {alam-i  saghir). 

Ni  muhimu  kwa  mwanadamu  kuwa  na  upinzani  ndani  Majina 
matakatifu  ambayo  yana  ubainifu  mkubwa  juu  yake.  Vile  vile  muumini 
ambaye  Jina  takatifu  la  muongozaji  (al-Hadi)  linamsimamia,  lakini  wakati 
huo  huo  anakuwa  amebeba  sehemu  ya  Jina  Mkengeushaji  {al-Mudill). 
Hivyo  imani  aliyonayo  mtu  ni  matokeo  ya  majina  hayo  ambayo  ndio 
msingi  wa  kumfanya  mtu  awe  juu  ya  viumbe  wengine.  Suala  hili  ni  tofauti 
mno  kwa  upande  wa  kafiri. 


Matokeo  ya  asili  ya  hili  ni  kwamba  kila  muumini  ana  sehemu  fulani  ya 
ukafiri  na  kafiri  naye  Vivyo  hivyo.  Hivyo  ni  muhimu  kwa  muumini  kuji- 
pamba  na  msimamo  kati  ya  hofu  na  matumaini  na  kuishi  lcwa  namna  hiyo. 
Kwa  hiyo  muumini  hana  budi  kutambua  kuwa  muda  wowote  anaweza 
kukengeuka.  Pamoja  na  hayo  muumini  asichukulie  kwamba  kuna  uweze- 
kano  siku  moja  Jina  takatifu  la  al-Hadi  litaipandisha  daraja  hata  roho  ya 
kafiri  aliye  mkorofi  kuliko  wote.  Hivyo  hana  budi  kumuangalia  kila  kafiri 
chini  ya  cheche  za  matumaini  haya. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amelisisitiza 
hili  kama  ifuatavyo: 

“Mtu  hutenda  matendo  ya  mtu  wa  peponi  kwa  muda  mrefu  lakini 
mwishoni  huishia  na  matendo  ya  mtu  wa  motoni.  Pia  mtu  hutenda 
matendo  ya  mtu  wa  motoni  kwa  muda  mrefu  lakini  mwishoni  huishia  na 
matendo  ya  mtu  wa  peponi.”  (Muslim,  Qadar,  11). 

Ndio  maana  ni  muhimu  kwa  kila  muumini  kuuweka  moyo  wake  uwe 
kati  ya  matumaini  na  hofu  na  kuifanya  amri  ifuatayo  ya  Mola  kuwa  msingi 
wa  maisha  yake: 

“Na  muabudu  Mola  wako  Mlezi  mpaka  ikufikie  Yakini”  (al-Hijr,  99). 

Kwa  kuwa  hakuna  mtu  anayejua  mwisho  wake,  ama  ataishia  kuwa 
muumini  au  la,  kujiona  uko  salama  dhidi  ya  adhabu  na  Mola  au  kuji- 
hukumu  kuwa  moja  kwa  moja  wewe  ni  mtu  wa  motoni  ni  jambo  lenye 
kumpelekea  mtu  kwenye  kufr.  Hakuna  mtu  yeyote  aliye  salama  ukiwatoa 
Mitume  na  watu  kama  ashara-i  mubassharah,  wale  ambao  Mitume  wali- 
wapa  bishara  njema  ya  kuingia  peponi  wakati  walipokuwa  bado  hai. 

Kama  ambavyo  tumekwishasema  hapo  kabla,  wakati  sifa  mbili  pinzani 
zikikaa  pamoja  kwa  amani  na  utulivu  ndani  ya  Dhati  ya  Mola  wakati  huo 
huo  zimebainika  zikitafuta  ushindi  juu  ya  nyingine.  Hivyo  ndivyo  ilivyo 
kwa  wale  walioongozwa  kwenye  ubainifu  wa  jina  al-Hadi  au  wale  walioshi- 
kilia  msimamo  wao  juu  ya  ukafiri  kwa  kupitia  ubainifu  wa  jina  la  al-Mudill. 
Hata  licha  ya  jitihada  za  hali  ya  juu  za  Mitume  lakini  jamii  zimekumbatia 
sehemu  kubwa  ya  ukafiri;  na  kinyume  chake  waumini  wameweza  kubakia 
na  mwenendo  wao  hata  pale  ambapo  makafiri  na  madhalimu  wanaposhi- 
kilia  tawala  mbalimbali. 


Qur’an  yenyewe  inathibitisha  juu  ya  wengi  waliopambana  katika  njia  ya 
iman  hata  wakati  wa  pumzi  zao  mwisho  bila  ya  kurudi  nyuma;  kwa  mfano 
watu  Ukhdud  pindi  walipotumbukizwa  kwenye  mashimo  ya  moto,  wafuasi 
wa  mwanzo  wa  Isa  (Yesu)  -  amani  iwe  juu  yake  -  pindi  walipong’atwa 
mpaka  kufa  kati  ya  meno  ya  simba,  Habib’un-Najjar  pindi  alipopigwa 
mawe  na  wenzake  na  wachawi  wa  Firauni  ambao  walining’inizwa  juu  ya 
vigogo  vya  mitende  kwa  sababu  tu  waliukubali  wito  wa  Musa  -  amani  iwe 
juu  yake,  watu  ambao  maneno  yao  ya  mwisho  kama  mashahidi  yalikuwa: 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Nawe  hukuudhika  nasi  ila  kwa  kuwa  tumeziamini  Ishara  za  Mola 
Mlezi  wetu  zilipo  tujia.  Ewe  Mola  Mlezi  wetu!  Tumiminie  uvumilivu  na 
utufishe  hali  ni  Waislamu”  (al-Araf,  126). 

Kutokana  na  yote  haya  tunaweza  kupata  somo  muhimu  la  msimamo 
na  mwenendo  bora.  Hata  kama  mtu  atakana  imani  kwa  kiasi  gani  lakini 
hakuna  mtu  mwenye  ruksa  ya  kuacha  kumuita  kwenye  uislamu;  kwani 
kinaweza  kufika  kipindi  ambacho  Sifa  takatifu  ya  Muongozaji  ikacho- 
moza  kutoka  chini  ya  hali  yake  hiyo  na  kumpelekea  kwenye  mabadiliko 
makubwa  ya  mwenendo  wake.  Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  hata 
yule  kafiri  mkaidi  sana  anaweza  kuongoka.  Suala  hili  limeelezwa  na  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  katika  aya  ya  Qur’an  ifuatayo  katika  ushauri  wake 
kwa  Musa  na  Harun  -  amani  iwe  juu  yao  -  kabla  tu  ya  kuwatuma  waende 
wakaongee  na  Firauni: 


jl  ^  ^ 


“Mwambieni  maneno  laini,  huenda  akazingatia  au  akaogopa”  (Taha,  44). 

Bila  shaka  aya  hii  ya  Qur’an  wakati  huo  huo  inatuonesha  njia  bora  ya 
kusambaza  uislamu,  njia  yenye  kanuni  mbili: 

I.  Mtu  ambaye  anapelekewa  wito  wa  kuingia  kwenye  haki  hana  budi 
kuongeleshwa  kwa  ulaini,  upole  na  kwa  sauti  yenye  kubembeleza. 

Kwa  hakika  badala  ya  kukubaliana  na  wito  wa  Musa  -  amani  iwe  juu 
yake  -  katika  maeneo  mbalimbali  baada  ya  kushuhudia  miujiza  mbalimbali 
alizuiwa  na  waziri  wake  mkuu  na  watu  wengine  wakubwa.  Hivyo  kutokana 
na  majivuno  na  kiburi  chake  hakuamini.  Lakini  pindi  alipokuwa  akimezwa 
na  maji  ya  bahari  njekundu  huku  akiwa  katika  hali  ya  kukata  tamaa  alija- 
ribu  kulitumia  Jina  tukufu  la  Muongozaji,  hivyo  alisema: 

“. ..Naamini  kuwa  hapana  mungu  ila  yule  waliye  muamini  Wana  wa 
Israili,  na  mimi  ni  miongoni  mwa  walio  nyenyekea!”  (Yunus,  90). 


Lakini  kwa  kuwa  katika  maisha  yake  yote  alikuwa  akitafuta  ubainifu 
wa  Jina  tukufu  la  Mkengeushaji  hivyo  hakuweza  kukubaliwa  na  imani  yake 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


aliyoikiri  katikati  ya  maumivu  ya  kifo.  Na  hivyo  dhalimu  yule  mkuhwa 
akaenda  akhera  huku  akiwa  kafiri. 

Qur’an  inaisisitiza  njia  hii  katika  aya  nyingine  kama  ifuatavyo: 

“Waite  waelekee  kwenye  Njia  ya  Mola  wako  Mlezi  kwa  hikima  na 
mawaidha  mema,  na  ujadiliane  nao  kwa  namna  iliyo  hora.  Hakika  Mola 
wako  Mlezi  ndiye  anaye  mjua  zaidi  aliye  ipotea  Njia  yake,  na  Yeye  ndiye 
anaye  wajua  zaidi  walio  ongoka”  (an-Nahl,  125). 

2.Bila  ya  kujali  hali  zao  lakini  wito  wa  kuingia  kwenye  uislamu  hauna 
hudi  kujumuisha  ili  uweze  kuwaenea  wanadamu  wote. 

Licha  ya  ufedhuli  alioufanya  kwa  kukataa  wito  wa  kuamini  lakini 
pia  Firauni  alikuwa  muuaji  katili  ambaye  aliwaua  watoto  waliokwisha  tu 
kuzaliwa  kwa  ajili  ya  kumuua  Musa  -  amani  iwe  juu  yake.  Lakini  bado  hili 
halikupelekea  aache  kuitwa  kwenye  wito  wa  kuingia  kwenye  haki.  Mitume 
waliokuwa  wamepewa  jukumu  la  kumpelekea  wito  walifikia  kuambiwa: 

“Mwambieni  maneno  laini,  huenda  akazingatia  au  akaogopa”  (Taha,  44). 

Kwa  namna  hiyo  hiyo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  naye  alimpelekea  wito  Abu  Jahl  katika  nyakati  mbalim- 
bali.  Licha  ya  kuukubali  ukweli  wa  wito  wa  Mtume  ndani  ya  moyo  wake 
lakini  hakuweza  kuishinda  nafsi  yake.  Hata  hivyo  mwenendo  huu  bora 
wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  uliwaongoza 
wengi  miongoni  mwa  wale  waliokuwa  makafiri  kuelekea  kwenye  uongofu, 
watu  hao  ni  kama  vile  Omar  ibn  Khattab,  Abu  Sufyan,  Hind  and  Wahshi. 

Hivyo  katika  kupeleka  mbele  uislamu  na  katika  mahusiano  ya  kijamii 
kwa  ujumla  mwenendo  huu  unafungua  uwezekano  wa  kutumia  mtindo 
wenye  kupendezesha  na  kuzingatia  masuala  maalum.  Na  hivyo  huu  ni 
mtazamo  muhimu  na  wenye  msukumo  mkubwa,  na  mwenendo  huu  ndio 
unaofanyiwa  kazi  na  Sufi  mpaka  leo. 


Kama  matokeo  ya  asili  na  ya  lazima  kutokana  na  kumuamini  Yeye  kwa 
kukiri  kwa  moyo  na  kuthibitisha  kwa  ulimi  Mwenyezi  Mungu  amepende- 
lea  atukuzwe  kwa  kupitia  ibada,  jukumu  ambalo  miongoni  mwa  viumbe 
vyake  amewapa  wanadamu  na  majini  peke  yao.  Amewajaalia  akili  na 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

utambuzi  kulingana  na  majukumu  aliyowapa.  Licha  ya  ukweli  kwamba 
majini  ni  wengi  kuliko  wanadamu  na  wametajwa  katika  sehemu  mbalim- 
bali  ndani  ya  Qur’an,  lakini  kipaumbele  cha  heshima  hupewa  wanadamu. 
Baada  ya  kuyasema  hayo  ni  kwamba  majini  pia  wanawajibika  kama 
walivyo  wanadamu,  nao  wanawajibika  kutekeleza  majukumu  yao  kama 
watumishi  na  kuabudu,  jambo  ambalo  ndilo  lengo  la  ujumla  la  wote  majini 
na  wanadamu. 


Mwenyezi  Mungu  anatufahamisha  jambo  hili  ndani  ya  Qur’an  kama 
ifuatavyo: 


“Nami  sikuwaumba  majini  na  watu  ila  waniabudu  Mimi”  (ad-Dhari- 
yat,  56). 

Cha  zaidi  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ambaye  huruma 
yake  isiyo  na  kifani  imepita  Ghadhabu  zake  hakuwaacha  majini  na  wan- 
adamu  peke  yao,  hakuwaacha  tu  na  uwezo  wa  kuflkiria  na  kutambua 
mambo  na  kutofautisha  katika  mazuri  na  mabaya,  bali  pia  amewapa  msaa- 
da  mwingine  zaidi.  Kana  kwamba  ulimwengu  peke  yake  hauna  dalili  za 
kutosha  za  kuthibitisha  uwepo  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  Mwenyezi 
Mungu  ametuletea  kikosi  cha  Mitume  na  watakatifu  kwa  ajili  ya  kuziun- 
ganisha  dalili  hizo.  Ili  kuhakikisha  kuwa  hakuna  mtu  hata  mmoja  anayeko- 
sa  msaada  huu  Mwenyezi  Mungu  amefungua  msaada  wake  kwa  mtu  wa 
kwanza  kwa  kumvisha  taji  la  utume  Adam  -  amani  iwe  juu  yake  -  ambaye 
ndiyo  mwanadamu  wa  kwanza.  Kutokana  na  ubora  wa  mwanadamu  dhidi 
ya  majini  Mitume  wote  wametokana  na  kizazi  cha  mwanadamu,  baadhi 
yao  wamewajibika  pia  kuwaongoza  majini. 


Ingawa  ujumbe  wa  kha  Mtume  ulikuwa  ni  mmoja  kwa  upande  wa 
ukweli  waliokuwa  wanausambaza  lakini  hukumu  zao  za  kijamii  zilienda 
sambamba  na  maendeleo  ya  maisha  ya  mwanadamu,  na  mwisho  wake 
zilifikia  mwisho  kwa  Mtume  wa  mwisho  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  na  Qur’an  tukufu  aliyoshushiwa.  Hivyo  Qur’an  tukufu  itabakia 
mpaka  siku  ya  mwisho,  Qur’an  ambayo  ndio  muujiza  ulio  katika  maneno 
na  ambao  haupingiki  kamwe.  Vile  vile  kwa  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ametumwa  kwa  majini  na  wanadamu. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


hivyo  ameitwa  Rasuluth-Thaqalayn.  Neno  thaqalayn  linaashiria  kizazi  cha 
wote  wanadamu  na  majini. 

Ulimwengu  ambao  umebeba  utukufu  wa  Majina  matakatifu  ni  wenye 
kudhihirisha  nguvu  ya  Mola  kwa  namna  yenye  kuvutia  sana.  Kadiri  sayansi 
inavyoendelea  ndivyo  ubainifu  wenye  kupendeza  wa  ustadi  mtakatifu  una- 
vyofahamika  kwa  undani  zaidi,  hili  linampelekea  mtu  kuufahamu  vyema 
uwezo  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Ukweli  huu  unathibitishwa  na  shu- 
ghuli  za  kisayansi  za  aina  zote,  kuanzia  kwenye  utafiti  wa  kisasa  wa  anga 
ya  mbali  mpaka  kwenye  maendeleo  ya  sayansi  za  kinasaba  na  maajabu  ya 
kompyuta.  Ndio  maana  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 

“. ..Kwa  hakika  wanao  mcha  Mwenyezi  Mungu  miongoni  mwa  waja 
wake  ni  wanazuoni.  Hakika  Mwenyezi  Mungu  ni  Mwenye  nguvu,  Mwenye 
kusamehe”  (Fatir,  28). 

Kila  hatua  inayopigwa  katika  maendeleo  ya  kisayansi  ndivyo  mwa- 
nadamu  anavyopata  ushahidi  zaidi  juu  ya  Nguvu  na  utukufu  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Kutokana  na  kupambwa  na  mwenendo  huo  ulimwengu 
umekuwa  kama  chanzo  kikubwa  cha  ubainifu  wa  utukufu  wa  Mola  kuto- 
kana  na  huduma  ya  akili  ya  mwanadamu  ambayo  ni  ustadi  wa  hali  ya  juu 
ambao  hauwezi  kuelezewa  kwa  maneno.  Wale  wenye  kupata  ufahamu  kwa 
kushikamana  na  maamrisho  matakatifu  hupita  uhalisia  ambao  ni  kuweka 
katika  maneno  na  kuanza  kusoma  hekima  na  siri  zilizoandikwa  ndani  ya 
kitabu  cha  ulimwengu. 

Sayansi  asilia  zinalenga  kutafsiri  utaratibu  mtakatifu  ambao  unaende- 
sha  ulimwengu  chini  ya  kanuni  za  asili.  Kwa  kuufahamu  ukweli  huu  uju- 
likanao  kama  ‘kanuni  za  asili’  katika  uelewa  wa  kiulimwengu  wale  wenye 
ufahamu  wa  kina  wanakuwa  wamefikiria  malengo  matakatifu  ambayo 
yanauongoza  ulimwengu. 

Mwanadamu  ambaye  ni  ulimwengu  mdogo  pia  naye  amebeba  dalili 
nyingi  za  kudhihirisha  uwezo  wa  Mola.  Ndio  maana  anaitwa  zubda-i  kai- 
nat,  yani  ulimwengu  uliokandamizwa,  na  yeye  ni  kiini  na  mbegu.  Kama 
ambavyo  mbegu  imebeba  sifa  zote  za  kile  itakachokitoa,  vile  vile  mwan- 
adamu  naye  amewekewa  siri  zote  na  uhalisia  ambao  upo  katika  ulimwengu 
na  ndani  ya  Qur’an  katika  umbile  la  nyuklia. 

Mwenyezi  Mungu  ambaye  uwepo  wake  haufanani  na  ule  wa  viumbe 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

vyake,  na  ambaye  Dhati  yake  si  bayana  kwenye  akili  ya  mwanadamu  na 
ambaye  ameacha  wazi  mlango  wa  kuweza  kumfahamu  kwa  kupitia  kazi 
zake  na  ustadi  wake,  amemuumba  mwanadamu  kwa  ajili  ya  kuwa  khalifah 
au  muwakilishi  wa  Mwenyezi  Mungu  hapa  ardhini.  Ili  kumfanya  awe  ni 
mwenye  kuheshimika  kuliko  viumbe  vyote  amemuumba  mwanadamu 
na  kumfanya  kuwa  ndio  kiini  cha  ulimwengu.  Hivyo  sayansi  haina  budi 
kumfanya  mwanadamu  awe  juu  ya  vitu  vyote  na  kumfahamisha  sababu 
ya  uwepo  wake  hapa  duniani  na  kumfungulia  mlango  wa  marifatullah  au 
elimu  takatifu. 


Lengo  kuu  ambalo  sayansi  inapaswa  kujitahidi  kuliflkia  limefafanulia 
na  Yunus  Emre  kama  ifuatavyo: 

Kufahamu  ni  kujifunza  elimu, 

Kujifunza  ni  kujifahamu  mwenyewe, 

Kama  hujifahamu  wewe  mwenyewe, 

Ni  somo  la  aina  gani  hilo. 

Ninajifunza  na  ninafahamu,  si  ndio, 

Au  kinyume  chake  ningeliwaabudu  wengi, 

Kama  humfahamu  Mola, 

Yote  mengine  yatakuwa  ni  maongezi  ya  upuuzi. 

Thamani  na  cheo  hiki  ambacho  Mola  amemjaalia  mwanadamu 
vimepata  sauti  kwa  ujumla  wake  katika  kazi  nyingi  za  kisufi,  kazi  ambazo 
zinazama  ndani  ya  nyoyo  za  watu.  Labda  kitu  cha  kwanza  kuja  kichwani 
miongoni  mwa  kazi  zote  zenye  kuelezea  thamani  ya  mwanadamu  vizuri  ni 
shairi  maarufu  la  Sheikh  Ghalib  ambaye  ni  mshairi  maarufu  wa  karne  ya 
18.  Sheikh  katika  shairi  lake  anamuelezea  ‘mwanadamu’  kama  ifuatavyo: 

Ndani  yako  linapatikana  ghala  la  siri  za  upendo, 

Pia  kuna  mwangaza  na  zawadi  ya  uumbaji, 

Na  hali  nyingine  nyingi  ziko  ndani  yako,  zote  zimejificha, 

Elimu,  maarifa  na  uhalisia...ndani  yako  vimetulia, 

Angalia  na  utaona  ndani  yako  kuna  ardhi  na  anga,. 

Kiti  cha  enzi  na  malaika...na  bila  shaka  mbingu  na  moto, 

Kisha  itazame  dhati  yako,  kwani  wewe  ni  kiini  cha  ulimwengu, 

Wewe  ni  tufani  lajicho  kwa  kuwa  kwako  kiini  cha  kokwa  lake. 

_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Kwa  hiyo  kwa  kifupi  mwanadamu  ni  mukhtasari  mfupi  wa  neema 
tukufu  za  Mola  amhazo  amezihainisha  katika  dunia  hii  yenye  kupita.  Kuto- 
kana  na  uhora  huu  mwanadamu  anakuwa  ni  ulimwengu  wa  aina  yake,  pia 
anakuwa  na  uhora  wa  kipekee  wa  kumfanya  awe  Qur’an  iliyo  hai. 

Bado  utafiti  wa  kisayansi  haujaweza  kuyafanyia  kazi  vilivyo  maende- 
leo  yaliyotokana  na  kuviweka  wazi  vitu  vya  ulimwengu  visivyoonekana 
kwa  kupitia  kwa  mwanadamu.  Hili  linatokana  na  ukweli  kwamha  mwa- 
nadamu  mkusanyiko  wa  mwili  na  roho  na  kwamha  Mola  amemfunulia 
mwanadamu  taarifa  ndogo  kuhusiana  na  fumbo  la  roho.  Kwa  hiyo  kwa 
upande  wa  ndani  ya  mwanadamu  kuna  siri  kubwa  kuliko  ulimwengu 
wenyewe.  Kukua  kwa  haraka  kwa  ufahamu  wa  mwanadamu  katika  milenia 
mbili  zilizopita  hazikwenda  pamoja  na  uongezekaji  wa  elimu  juu  ya  roho. 
Hili  linathibitishwa  na  Qur’an  kama  ifuatavyo: 

“Na  wanakuuliza  khabari  za  Roho.  Sema:  Roho  ni  katika  mambo  ya 
Mola  wangu  Mlezi.  Nanyi  hamkupewa  katika  ilimu  ila  kidogo  tu”  (al-lsra, 
85). 

Kwa  upande  wa  ulimwengu,  wenyewe  unaendeshwa  na  kanuni  timil- 
ifu  ambazo  zinaitwa  adatullah  or  sunnatullah,  yani  kanuni  za  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu.  Wakati  huo  huo  kuna  kanuni  za  hekima  zinazohusiana 
na  ulimwengu  wa  kimwili  na  ule  wa  kimetafizikia  ambazo  zinampatia 
mwanadamu  ufahamu  juu  ya  ujuzi  na  uwezo  wa  Mola  usio  na  mipaka. 
Malengo  yake  makuu  ni  kuthibitisha  ukweli  kwamba  zote  hizo  zimewe- 
kwa  na  Mola  pekee  ambaye  Uwezo  wake  ndio  uliosababisha  ulimwengu 
mzima  kuwepo.  Kwa  kuwa  Mwenyezi  Mungu  anajibainisha  kwetu  sisi 
waja  wake  kwa  kupitia  hekima  na  siri  za  vile  alivyoviumba,  uislamu 
wenyewe  unamualika  mwanadamu  katika  kuzingatia  ubainifu  huu  ndani 
ya  ulimwengu  kana  kwamba  anasoma  mistari  ya  Qur’an.  Qur’an  inalithibi- 
tisha  hili  kama  ifuatavyo: 

“Je!  Hawakuiona  ardhi,  mimea  mingapi  tumeiotesha  humo,  ya  kila 
namna  nzuri?”  (as-Shuara,  7). 


“Basi  ziangalie  athari  za  rehema  ya  Mwenyezi  Mungu,  jinsi  anavyo 
ihuisha  ardhi  baada  ya  kufa  kwake.  Basi  hakika  huyo  ndiye  bila  ya  shaka 
Mwenye  kuhuisha  wafu.  Na  Yeye  ni  Muweza  wa  kila  kitu”  (ar-Rum,  50). 

“Aliye  umba  mbingu  saba  kwa  matabaka.  Huoni  tafauti  yoyote  katika 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


uumbaji  wa  Mwingi  wa  Rehema.  Hebu  rudisha  nadhari!  Unaona  kosa 
lolote?  Tena  rudisha  nadhari  mara  mbili,  nadhari  yako  itakurejea  mwe- 
nyewe  hali  ya  kuwa  imehizika  nayo  imechoka”  (al-Mulk,  3-4)  . 

“Je!  Hawamtazami  ngamia  jinsi  alivyo  umbwa?  Na  mbingu  jinsi  ilivyo 
inuliwa?  Na  milima  jinsi  ilivyo  thibitishwa?  Na  ardhi  jinsi  ilivyo  tandaz- 
wa?”  (al-Ghashiyah,  17-20). 

“Je!  Hawaangalii  mbingu  zhizo  juu  yao!  Vipi  tulivyo  zijenga,  na  tuka- 
zipamba.  Wala  hazina  nyufa”  (Qaf,  6). 

Ni  jambo  la  wazi  kwamba  ndani  ya  ulimwengu  huu  mkubwa  kuna 
utaratibu  maalum  ambao  unamfanya  mwanadamu  astaajabu.  Utaratibu 
huu  maalum  umekuwepo  tokea  ulimwengu  uumbwe  kwa  msawazo  wa 
mahesabu  ya  hali  ya  juu.  Kwa  mfano  kama  dunia  isingelikuwa  imelala  kati- 
ka  nyuzi  23.5  kusingelikuwa  na  kitu  kiitwacho  majira  ya  mwaka;  kunge- 
likuwa  na  kiangazi  au  kipupwe  chenye  kuendelea  maisha  yote.  Pia  kama 
umbali  kati  ya  dunia  na  jua  ungeliongezeka  kidogo  tu  basi  kila  kitu  juu  ya 
dunia  kingelikaribia  kuganda  kama  barafu.  Na  kama  ungelipungua  basi 
kila  mahali  kungelikuwa  kumekauka  kutokana  na  joto.  Hizi  na  sifa  nyingi 
nyingine  zisizotajwa  hapa  zinatosha  kuthibitisha  ukweli  kwamba  vitu  vyote 
ulimwenguni  vimewekwa  kwa  namna  ambayo  itamrahisishia  mwanadamu 
maisha  yake  hapa  ulimwenguni. 


Macho  ambayo  yanaweza  kuona  vyema  yanatambua  kuwa  mbele  ya 
mamlaka  na  utaratibu  wa  Mola  dunia  ni  moja  miongoni  mwa  mabilioni  ya 
vumbi  yanayoelea  angani.  Milima,  tambarare,  bahari  na  hata  wanadamu  ni 
vialama  vidogo  mno  katikati  ya  vumbi  hili  lenye  kuelea.  Hivyo  kutokana 
na  udhaifu  huo  mwanadamu  si  chochote  kinyume  na  kujaaliwa  kuwa  mja 
wa  Mwenyezi  Mungu. 

Kutokana  na  kuumbwa  kulingana  na  utaratibu  wa  kimahesabu  wa 
matabaka  yaliyoshikamanishwa  kwa  pamoja  na  hivyo  kupelekea  mwan- 
adamu  kuwa  katika  ubora  unaoendana  na  utukufu  wa  Mwenyezi  Mungu, 
ndio  maana  mwanadamu  ataweza  kutambua  vyema  utukufu  uliopo  angani 
na  ardhini  kutokana  na  maendeleo  ya  sayansi.  Qur’an  inasema: 


“Tutawaonyesha  Ishara  zetu  katika  upeo  wa  mbali  na  katika  nafsi  zao 
wenyewe  mpaka  iwabainikie  kwamba  haya  ni  kweli.  Je!  Haikutoshi  kwam- 
ba  Mola  wako  Mlezi  kuwa  Yeye  ni  Shahidi  wa  kila  kitu?”  (al-Fussilat,  53). 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Na  bila  shaka  maendeleo  ya  utafiti  wa  anga  unatoa  uelewa  wa  kina 
juu  ya  upambanuzi  uliotolewa  na  Qur’an.  Si  tu  kila  uvumbuzi  wa  kisayansi 
unaithibitisha  Qur’an  bali  wakati  mwingine  unatoa  mwangaza  juu  ya  aya 
nyingi  zisizoeleweka  kwa  urahisi. 

Wanasayansi  wengi  wenye  mtazamo  sahihi  walio  katika  fani  za  embri- 
olojia,  anatomia  na  bailojia  wamelazimika  kukubaliana  na  Qur’an  kuto- 
kana  na  kushangazwa  kwao  namna  aya  za  Qur’an  zilivyotoa  maelezo  juu 
ya  utaratibu  katika  kila  hatua  ya  ukuaji  wa  mwanadamu  ndani  ya  tumbo 
la  mama: 

“Na  kwa  yakini  tumemuumba  mtu  kutokana  na  asli  ya  udongo.  Kisha 
tukamjaalia  awe  tone  ya  mbegu  ya  uzazi  katika  kalio  madhubuti.  Kisha 
tukaiumba  tone  kuwa  damu  iliyo  ganda,  na  tukaiumba  damu  kuwa  pande 
la  nyama,  kisha  tukaliumba  pande  la  nyama  kuwa  mifupa,  na  mifupa 
tukaivika  nyama.  Kisha  tukamfanya  kiumbe  mwengine.  Basi  ametukuka 
Mwenyezi  Mungu  Mbora  wa  waumbaji.”  (al-Muminun,  12-14).^ 

3.  Profesa  Marshall  Johnson  ambaye  alipata  umaarufu  mkubwa  kutokana  na  utafiti 
wake  katika  fani  ya  anatomia  aiistaajabu  sana  baada  ya  kusoma  aya  kadhaa 
zinazoeiezea  ukuaji  wa  wanadamu  ndani  ya  tumbo  ia  mama.  Hasa  aiikazia 
macho  yake  paie  paiipoeiezewa  kuhusiana  na  mudhgha  (kijusi,  hasa  ‘pande  ia 
nyama  iiiiiotafunwa’): 

Mtafuno  mmoja  wa  nyama  (mMd%/!fl)...uiiotengenezwa  kuiingana  na  mpangiiio 
wa  meno;  kana  kwamba  ni  aiama  za  meno  ziiizopo  kwenye  nyama  iiiyotafunwa. 

Kiiichogunduiika  katika  mudhgha  ni  sifa  zote  za  mwanadamu.  Baadhi  yake 
zinafanya  kazi  na  nyingine  bado  hazijaanza  kufanya  kazi.  Sayansi  ya  udaktari 
haiwezi  kupata  maneno  ya  kuweza  kuiieiezea  jambo  hiii.  Kama  wangekuja  na 
kusema  kwamba  viungo  vya  mudhgha  vinafanya  kazi,  isingeiikuwa  kweii  kwani 
baadhi  yake  vimetuiia  na  vingine  vinafanya  kazi.  Kinyume  na  hayo  Qur’an 
inafafanua  kwa  kusema  “...kipande  cha  nyama  chenye  umbo  na  kisicho  kuwa 
na  umbo’’  (ai-Hajj,  5),  maneno  yenye  kubeba  taarifa  yote  ihusuyo  mudhgha; 
maneno  yaiiyotoiewa  karne  nyingi  ziiizopita.  Mtu  ambaye  aiikuwa  akiipinga 
Qur’an  hapo  mwanzo  aiiona  anawajibika  kuikubaii  yote  na  aiishindwa  kujizuia 
na  hivyo  akakiri  kwa  kusema: 

“Ndio”;  hii  Qur’an  ambayo  inamuiika  kwenye  njia  za  wanachuoni  biia  shaka  imetoka 
kwa  Mungu.  Pindi  muda  wao  utakapofika  kiia  uhaiisia  wake  utajidhihirisha  wenyewe 
mmoja  baada  ya  mwingine,  na  kutoka  nje.  Yaie  anayoyasema  Mungu  ndani  ya  Qur’an 
kwamba  “Kila  khabari  ina  kipindi  chake.  Nanyi  mtakuja  jua”  (ai-Anam,  67)  yatakuja 
kudhihirika.  (Angaiia,  Abduimajid  Zindani,  Kur’an’da  limi  Mucizeier,  uk.  3i-36). 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kwa  kuwa  Qur’an  si  kitabu  kilichohifadhiwa  kwa  ajili  ya  sayansi  kama 
vile  unajimu,  botania,  bailojia  na  kadhalika,  na  kwa  kuwa  sifa  yake  ni  kuwa 
jawamiul’-kalim'^,  hivyo  iko  mbali  na  jukumu  la  kutoa  maelezo  maalum 
juu  ya  sayansi  na  teknolojia.  Lakini  bado  kila  uvumbuzi  na  maendeleo 
ya  kisayansi  na  kiteknolojia  yanatoa  ukweli  na  hekima  juu  ya  yale  yaliyo- 
tajwa  na  Qur’an  kwa  ufupi,  haya  ni  kwa  ajili  ya  kumulika  juu  ya  uhalisia 
wa  mambo  katika  kha  siku  ipitayo.  Sehemu  ambayo  inabainisha  wazi 
uhalisia  wa  mambo  haya  kwa  kina  zaidi  ni  ulimwengu  wenyewe.  Sababu 
ya  hili  licha  ya  Qur’an  kutoa  ufafanuzi  wa  wazi  juu  ya  uhalisia  wa  mambo 
ulioshikamana  na  mwanadamu  ni  kwamba  sehemu  kubwa  ya  ukweli  wake 
umefichikana  kwa  namna  fulani. 


Hali  ya  Qur’an  ya  kuelezea  mambo  kwa  kifupi  inatokana  na  ukweli 
kwamba  Qur’an  imebeba  mambo  mengi  kupita  kiasi.  Kama  mambo 
ambayo  yanawekwa  wazi  na  sayansi  kidogo  kidogo  yangelielezewa  kwa 
uwazi  ndani  ya  Qur’an  basi  kungelitokea  matatizo  kadhaa: 

a.  Kulingana  na  elimu  ya  wakati  ule  ingelikuwa  vigumu  kwa  watu 
kuyakubali  mambo  hayo  na  matokeo  yake  wangeliweza  kuyakana  bha 
kujua.  Hivyo  rehema  na  huruma  ya  Mola  imepelekea  kufichwa  kwa  baadhi 
ya  mambo  ili  yaweze  kufichuliwa  kidogo  kidogo  kadiri  muda  unavyopita. 


b.  Kama  Qur’an  ingelikuwa  imetoa  ufafanuzi  wa  kina  juu  ya  mambo 
mbalimbali  basi  ingelikuwa  na  maneno  mengi  kiasi  kwamba  ingelikuwa 
vigumu  kwa  mtu  kuisoma  kuanzia  mwanzo  mpaka  mwisho,  achilia  mbali 
kuihifadhi  kichwani.  Qur’an  inasema: 

“. . .  Na  tumekuteremshia  Kitabu  hiki  kinacho  bainisha  kila  kitu,  na  ni 
uwongofu,  na  rehema,  na  bishara  kwa  Waislamu”  (an-Nahl,  89) 


“. ..Na  halidondoki  jani  ha  analijua.  Wala  punje  katika  giza  la  ardhi, 
wala  kinyevu,  wala  kikavu  ha  kimo  katika  Kitabu  kinacho  bainisha  “  (al- 
Anam,  59).  Mwenyezi  Mungu  anasema  kwamba  Qur’an  inagusia  mambo 
yote  ya  hapa  ulimwenguni  kwa  ufupi  kwa  kusema: 


“Hebu  hawaizingatii  hii  Qur’ani?  Na  lau  kuwa  imetoka  kwa  asiye  kuwa 
Mwenyezi  Mungu  bila  ya  shaka  wangeli  kuta  ndani  yake  khitilafu  nyingi” 
(an-Nisa,  82).  Anawaalika  waja  wake  wote  katika  kuvuta  hewa  ya  tafakuri 
inayotokana  na  Qur’an. 


4.  Neno  Jawamiul’-kalim  linaashiria  uwezo  wa  kuelezea  maana  kubwa  katika  maneno 
machache. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Kwa  kutumia  maelezo  yake  yenyewe  Qur’an  ni  Furqan;  yani  Qur’an  ni 
kitabu  chenye  kuweka  bayana  tofauti  kati  ya  uongofu  na  upotofu,  mema  na 
mabaya,  nuru  na  giza.  Hutoa  matokeo  kulingana  na  nia  na  uwezo  wa  wale 
wanaoisogelea.  Pindi  itakaposogelewa  kwa  moyo  safi  itatoa  nafasi  ya  kuon- 
geza  na  kuimarisha  imani;  na  katika  hili  Qur’an  inathibitisha  kwa  kusema: 

“Hakika  Waumini  ni  wale  ambao  anapo  tajwa  Mwenyezi  Mungu 
nyoyo  zao  hujaa  khofu,  na  wanapo  somewa  Aya  zake  huwazidisha  Imani, 
na  wakamtegemea  Mola  wao  Mlezi”  (al-Anfal,  2). 

Kinyume  chake  wale  ambao  wataisogelea  Qur’an  kwa  nia  mbaya 
wataishia  kuchochea  upotofu  wao.  Kukiangalia  kitu  kwa  jicho  la  upendo 
hupelekea  kuuleta  mbele  uzuri  wake.  Na  kinyume  chake  kukiangalia  kitu 
kwa  chuki  huleta  mbele  ubaya  juu  yake;  sawa  na  ulivyokuwa  mtazamo 
wa  Abu  Jahl  juu  ya  uislamu.  Kadiri  watu  hao  wanavyozidi  kuisoma 
Qur’an  ndivyo  wanavyozidi  kuwa  na  hisia  za  ukafiri  na  kupotea  zaidi, 
kwani  wanakuwa  wamejiweka  katika  mazingira  ambayo  yatawafanya  wawe 
wazito  katika  kufikia  kwenye  vilele  vya  uzuri  wa  Qur’an.  Wanaweza  kul- 
inganishwa  na  wale  walioshindwa  na  mahasimu  wao  kwenye  mchezo; 
hupandwa  na  hasira  na  moto  wa  hasira  yao  isiyo  na  kifani  huzidi  kuon- 
gezeka.  Na  matokeo  yake  watakuwa  ni  wenye  kustahili  adhabu.  Katika  hili 
Qur’an  inasema: 


“Na  tunateremsha  katika  Qur’ani  yaliyo  ni  matibabu  na  rehema  kwa 
Waumini.  Wala  hayawazidishii  madhaalimu  ila  khasara”  (al-isra,  82)  . 

“Na  lau  tungeli  ifanya  Qur’ani  kwa  lugha  ya  kigeni  wangeli  sema: 
Kwanini  Aya  zake  haziku  pambanuliwa?  Yawaje  lugha  ya  kigeni  na  Mtume 
Mwaarabu?  Sema:  Hii  Qur’ani  ni  uwongofu  na  poza  kwa  wenye  kua- 
mini.  Na  wasio  amini  umo  uziwi  katika  masikio  yao,  nayo  kwao  imezibwa 
hawaioni.  Hao  wanaitwa  nao  wako  pahala  mbali”  (Fussilat,  44). 

Hivyo  kama  ambavyo  Qur’an  ilivyo  nuru  tukufu  ya  uongofu  kwa  watu 
wema,  pia  ni  yenye  kuwaongezea  uharibifu  wale  makaidi  ambao  hufunga 
macho  yao  mbele  ya  nuru  yake. 

Kuhusiana  na  watu  hao  Qur’an  inatufahamisha  tena  yafuatayo: 


“Je!  Hawatembei  katika  ardhi  ili  wapate  kuwa  na  nyoyo  zao  za  kuz- 
ingatia,  au  masikio  ya  kusikilia?  Kwani  hakika  si  macho  yanayo  pofuka, 
lakini  zinazo  pofuka  ni  nyoyo  ziliomo  vifuani”  (al-Hajj,  46). 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kama  ambavyo  tumeona  ni  kwamba  ulimwengu  ni  mfumo  wa  uum- 
baji  uliotokana  na  ubainifu  wa  Majina  matakatifu,  wakati  Qur’an  ni  taswira 
ya  mambo  yaliyo  wazi  na  yaliyojificha  ndani  ya  mfumo  huu  kwa  njia  ya 
maneno.  Na  kwa  upande  wa  mwanadamu  yeye  ni  kiini,  dhati  na  mbegu 
kwa  kuwa  amebeba  ubainifu  tofauti  katika  viwango  mbalimbali. 


\J 


Baada  ya  kuumba  ulimwengu  kwa  kupitia  ubainifu  wa  Majina  yake, 
kisha  akawajaalia  wanadamu  ubainifu  kamili  wa  majina  haya.  Ndio  maana 
mwanadamu  ni  ashraf-i  makhluqat,  yani  mwenye  kutukuzwa  miongoni 
mwa  viumbe.  Pia  kulingana  na  uwezo  wao  wanadamu  wamejaaliwa  sifa 
nyingine  tofauti,  hivyo  wamekuwa  ni  jamiu’l-azdad.  Huwa  wanalia  na 
kucheka,  wanapenda  na  kuchukia,  na  kadhalika.  Kwa  maneno  mengine 
ni  kwamba  mwanadamu  kuwa  kwake  na  hisia  tofauti  ni  kutokana  na  sifa 
huruma  na  ghadhabu.  Hivyo  mwanadamu  anaweza  kuonyesha  hisia  za 
huruma  na  ukarimu  na  wakati  huo  pia  anaweza  kuonyesha  hisia  za  hasira 
na  uadui.  Huwa  wakati  wote  anayumba  kati  ya  mawimbi  ya  utulivu  na 
ghadhabu. 

Mwanadamu  amepokea  sifa  nyingi  takatifu.  Lakini  kiwango  cha  ubai- 
nifu  wake  ni  tofauti  sana  kutoka  kwa  mwanadamu  mmoja  mpaka  kwa 
mwingine.  Tokea  chini  kabisa  ya  mzani  mpaka  juu  kabisa  kiwango  cha 
ubainifu  walichonacho  wanadamu  ndicho  kinachopelekea  kuwepo  kwa 
matabaka  katika  jamii. 

Kwa  mfano,  bila  shaka  kila  mwanadamu  amebeba  ubainifu  wa  Majina 
matakatifu  ya  Mwingi  wa  rehema  (ar-Rahman)  na  Mwenye  kurehemu 
(ar-Rahim).  Lakini  viwango  vya  ubainifu  wake  vinatofautiana  kutoka  kwa 
mtu  mmoja  mpaka  kwa  mwingine.  Baadhi  yao  ni  wenye  kujihurumia  wao 
wenyewe  na  wakizidisha  huruma  ni  kwa  familia  zao  au  maraflki  zao  wa 
karibu,  wakati  kuna  wengine  ambao  huruma  yao  imesambaa  kiasi  cha 
kuwaenea  wanadamu  wote  na  hata  kizazi  cha  wanyama.  Katika  ubainifu 
wa  sifa  ya  ‘Mwingi  wa  Rehema’  tunaweza  kutoa  mfano  ufuatao: 


Siku  moja  Bayazid  Bistami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ali- 
pokua  safarini  kuelekea  mahalifulani  aliamua  kupumzika  chiniya  mti  kwa 
ajili  ya  kula.  Baada  ya  kumaliza  kula  alinyanyuka  na  kuendelea  na  safari 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


yake.  Lakini  baada  ya  muda  na  baada  ya  kufika  mbali  na  pale  alipokuwa 
alimuona  sisimizi  akitambaa  kwenye  mkoba  wake,  kisha  akasema  yafuatayo 
kwa  masikitiko  kubwa: 

“Nimekihamisha  hiki  kiumbe  cha  Mwenyezi  Mungu  kutoka  kwenye 
makazi  yake”  na  wakati  huo  huo  akawa  anarejea  kwenye  ule  mti  kwa  ajili 
ya  kumrudisha  huyo  sisimizi  kwenye  makazi  yake. 

Pia  ufuatao  ni  mfano  mwingine  mzuri  kabisa  katika  kuonyesha 
huruma: 

Siku  moja  wakati  Sari-i  Saqati  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake 
-  alipokuwa  anawaelezea  wanafunzi  wake  juu  ya  maneno  ya  kiutume  yas- 
emayo:  “Yule  asiyejisumbua  kutokana  na  matatizo  ya  waumini  si  miongoni 
mwao”  (Hakim,  Mustadrak,  IV,  352;  Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  I,  87), 
mara  mwanafunzi  wake  mwingine  aliingia  ndani  upesi  na  kusema: 

“Mwalimu...Nyumba  zote  za  majirani  zako  zimeungua.  Nyumba  yako 
pekee  ndiyo  iliyopona.!” 

“Alhamdulillah  (Ninamshukuru  Mwenyezi  Mungu)”,  Sari-i  Saqati  ali- 
vutapumzi  na  kusema  huku  akiwa  nafuraha. 

Miaka  thelathini  baadae  alikuwa  akionekana  akikiri  kwa  rafiki  yake 
wa  karibu: 

“Wakati  ule  wa  janga  nilisema  alhamdulillah  kwa  kuwa  nilikuwa 
nikijifikiria  mwenyewe  na  kujiweka  mbali  na  matatizo  ya  wengine  ambao 
walikubwa  na  janga  lile.  Na  miaka  thelathini  iliyopita  sikufanya  chochote 
zaidiya  kuomba  toba  juu  ya  kosa  lile!” 

Kwa  hiyo  haijalishi  ni  wapi  na  ni  wakati  gani  mtu  anahisi  huruma  na 
upendo  na  chanzo  chake  ni  nani,  cha  muhimu  ni  kwamba  pale  hisia  hizi 
zinaporuhusiwa  kustawi  na  kukua  mpaka  kuwaenea  viumbe  wote,  bila 
shaka  zitamfanya  mtu  kuwa  ‘muislamu  wa  kweli’  au  kwa  maneno  mengine, 
mtu  mwenye  upendo  wa  kweli.  Hata  kama  upendo  huo  utakuwa  umestawi 
kutokana  na  chanzo  fulani  kama  mmea  uchomozapo  kutokana  na  kunyu- 
nyiziwa  matone  machache  ya  maji,  kadiri  siku  zinavyoenda  upendo  huo 
utakuwa  ‘upendo  wa  kweli’  kama  utasambaa  kwa  viumbe  wote  kwa  ajili  ya 
Muumba. 

Isipopanuliwa  mipaka  ya  muunganiko  huo  wa  huruma  na  ukaribu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ambao  ni  ‘upendo  mtakatifu’  basi  huruma  na  ukaribu  wowote  ambao  uta- 
hisiwa  hautakuwa  upendo  kwa  maana  yake  hasa.  Kinyume  chake  utabakia 
katika  hatua  iitwayo  upendo  wa  kisitiari,  upendo  ambao  ndio  ngazi  ya 
chini  ya  upendo  wa  kweli. 


Muunganiko  wa  ubainifu  wa  Majina  matakatifu  umetoa  tabia  mbalim- 
bali,  tabia  hizo  ni  nyingi  kama  ilivyo  idadi  ya  wanadamu.  Kama  ilivyo 
pindi  uchanganyapo  rangi  mbalimbali  hupata  moja  ambayo  huzitawala 
nyingine,  Vivyo  hivyo  mchanganyiko  wa  ubainifu  huu  wa  majina  matakati- 
fu  hupelekea  kuwepo  kwa  sifa  moja  ambayo  huwa  juu  ya  nyingine.  Ndio 
maana  mwenendo  wa  kisufi  umegawanyika  katika  matawi  mbalimbali; 
kila  tawi  au  utaratibu  (tariqah)  hujihusisha  na  tabia  ya  namna  fulani,  hivyo 
kurahisisha  njia  ya  mafanikio  ya  kiroho  kwa  kumvuta  mhusika  katika  njia 
ambayo  inaendana  na  silika  yake.  Hili  linadhihirisha  ulazima  wa  kutumia 
njia  tofauti  tofauti  kwa  kila  murid  kulingana  na  silika  yake. 


Viumbe  vilivyo  chini  ya  mwanadamu  navyo  vimegawanywa  kwa 
namna  hii  hii,  kuna  wanyama  au  mimea,  au  viumbe  vhivyo  hai  na  visivyo 
hai,  silika  yao  pia  inaweza  kuchangia  katika  mgawanyiko  huu  kulingana 
na  sifa  mbalimbali.  Lakini  hatuna  budi  kutambua  kuwa  tofauti  katika 
vile  viumbe  vilivyo  katika  daraja  la  juu  na  vile  vilivyopo  katika  daraja  la 
chini  katika  kundi  moja  inaweza  kuwa  kubwa  mno  kuliko  tofauti  kati  ya 
makundi  mawili.  Kwa  mfano  tofauti  ya  daraja  kati  ya  mwanadamu  wa 
daraja  la  chini  na  yule  wa  daraja  la  juu  ni  kubwa  kuliko  tofauti  kati  ya  mwa- 
nadamu  na  mnyama.  Nyuma  ya  tofauti  hii  kunapatikana  tofauti  kubwa 
zaidi  ya  ubainifu  kwa  kila  mmoja.  Hili  ni  sawa  kwa  sifa  zilizo  mbaya  na  zile 
zhizo  nzuri.  Kwa  kweli  ya  kustaajabisha  ni  tofauti  kati  ya  mtu  aliye  katika 
upande  mmoja  wa  udhalimu  au  ukafiri  na  mwenzake  ambaye  yuko  upande 
mwingine  wa  mzani. 


Kwa  mfano  kafiri  ambaye  kwaye  Jma  la  Mkengeushaji  (al-Mudill) 
limedhihiri  huishi  maisha  yaliyo  dhalili  kabisa.  Huwa  hajali  kamwe  juu 
ya  imani  ya  waumini.  Lakini  kama  hivyokuwa  kwa  Abu  Lahabi  na  walio- 
kuwa  mfano  wake,  pindi  ukafiri  wake  ulipomzidi  upuuziaji  wake  mambo 
uligeuka  na  kuwa  chuki  na  hivyo  kumpelekea  kupambana  na  waumini  na 
hata  kufikia  kutaka  kupambana  na  Mitume  kama  ikibidi,  yote  haya  ni  hi 
akidhi  chuki  yake.  Hayo  hayo  hutokea  katika  suala  la  udhalimu.  Muwindaji 
ambaye  hawindi  kwa  ajili  ya  mahitajio  yake  bali  kwa  ajili  ya  kujifurahisha 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


muda  si  mrefu  hujikuta  ni  mwenye  moyo  mgumu  na  hata  kufikia  kuwa 
katili.  Watawala  makatili  wa  Rumi  ambao  walikuwa  wakiwaangalia  simba 
waliokuwa  na  uchu  wakiwararua  kwa  hasira  waumini  wa  mwanzo  wa  Yesu 
-  amani  iwe  juu  yake,  suala  hili  limegusiwa  katika  Qur’an  kama  ifuatavyo: 


“Bali  wao  wamepotea  zaidi  kuliko  hata  wanyama” 


Kutapakaa  kwa  ubainifu  juu  ya  viumbe  vyote,  vilivyo  hai  na  visivyo 
hai  wakiwemo  wanadamu  kunaweka  wazi  ‘tofauti’  kama  kanuni  muhimu 
ya  ulimwengu.  Hivyo  kuvilinganisha  viumbe  viwili  kuachilia  mbali 
ulimwengu  mzima  ni  jambo  lisiloleta  maana,  kwani  ubainifu  usio  na  kifani 
wa  Majina  matakatifu  unamaanisha  kwamba  hakuna  ‘mapacha’  katika 
ulimwengu;  mapacha  kwa  maana  ya  mfanano  kamili  na  usio  na  tofauti 
hata  kidogo.  Kwa  kuzingatia  maada  na  roho  hakuna  wanadamu  wawili 
ambao  ni  kitu  kimoja  na  ambao  wanafanana  kwa  kila  kitu.  Vivyo  hivyo  ni 
sawa  kwa  miti  miwili  ambayo  ni  ya  jamii  moja,  wakati  wote  hutofautiana 
kiwango  cha  matawi,  majani  na  matunda  inayozalisha. 


Baada  ya  kumuelewa  Mwenyezi  Mungu,  mwanadamu  na  ulimwengu 
katika  mtazamo  huu,  mwanadamu  ataweza  kuvumilia  tofauti  hizi  na  hata 
kufikia  kuweza  kukaa  na  wenzake  kwa  huruma  na  upendo.  Tasawwuf 
inasisitiza  kwamba  ukomavu  wa  mtu  ni  pale  atakapoweza  kuviangalia  vitu 
vingine  kwa  upendo  na  huruma  wakati  vitu  hivyo  vingelisababisha  hasira 
kwa  wengine  ambao  hawajachagua  njia  hii  ya  upendo.  Hii  ni  faida  inay- 
opatikana  baada  ya  kufahamu  hekima  juu  ya  muonekano  wa  nje  wa  vitu. 


Sifa  na  ukomavu  wa  namna  hii  vinatupa  faida  nyingi  sana.  Ya  kwanza 
na  ya  muhimu  kabisa  ni  kutufanya  tuweze  kuwasikitikia  watenda  madham- 
bi  badala  ya  kuwakasirikia.  Sifa  hizi  zinatufanya  tuwe  wapole  kwa  makafiri 
na  kupelekea  upotofu  wao  kutupa  matumaini,  kwani  unatupa  nguvu  na 
shauku  ya  kuwaita  katika  haki.  Unatupafanya  tumtazame  yeyote  ambaye 
anahitaji  kusikia  wito,  kama  kipofu  ambaye  anahitaji  wengine  wamsaidie 
katika  kutembea  na  kumuongoza  njia.  Unatufanya  tusiache  kuwa  na  hisia 
ambazo  tungelikuwa  nazo  pindi  tunapomuona  ndege  aliyevunjika  ubawa, 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

na  hivyo  kuzihamishia  kwa  mtu  amhaye  moyo  wake  umevunjika  kutokana 
na  kulemewa  na  madhamhi.  Mwishowe  hisia  zetu  za  upendo  na  huruma 
huwa  kama  maporomoko  makali  yaliyo  juu  ya  tamaa  zote  za  udugu  na 
amhayo  yanawaelekea  wanadamu  wote  kwa  upole.  Katika  jamii  iliyo 
na  wanadamu  wa  namna  hii,  mauaji  na  kutoelewana  hugeuka  na  kuwa 
mshikamano  wa  hali  ya  juu.  Na  kutokana  na  mshikamano  huo  watatokea 
watu  wengi  wema  katika  miaka  ijayo.  Mwenendo  mwema  wanaokuwa 
nao  kutokana  na  kumuiga  Mtume  aliyeharikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  utasamhaa  kwenye  jamii  nzima.  Mfano  ufuatao  unahusiana  na 
mwenendo  wa  kujipamha  nao  mhele  ya  watu  wenye  makosa: 


Khatam  Asamm  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  ni 
mwanachuoni  kutoka  Balkh  ni  mfano  wa  kuigwa  katika  historia  ya  usufi 
kutokana  na  kujitakasa  kwake  kwa  kupitia  urithi  wa  kiroho  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  hivyo  kupandisha 
mwenendo  wake  mpaka  kufikia  daraja  la  juu  imani.  Alikuwa  akijulikana 
kwajina  la  kupanga  la  Asamm  au  kiziwi  lichaya  kuwa  mtu  mwenye  kusikia 
vizuri  kabisa,  aliitwa  hivyo  kutokana  na  tukio  lifuatalo: 


Siku  moja  alitembelewa  na  mwanamke  mmoja  aliyekuwa  na  matatizo, 
mwanamke  ambaye  alikuja  kwake  kwa  ajili  ya  ombi.  Alipoanza  tu  kuelezea 
matatizo  yake  akatokwa  na  upepo  bila  ya  kujitambua.  Alihisi  aibu  isiyoku- 
wa  na  kifani;  kinadharia  aliyeyuka  kama  mshumaa.  Lakini  ili  kuzuia  yule 
mwanamke  asije  akahisi  aibu  zaidi,  Khatami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  alijifanya  hakusikia  chochote.  Na  kisha  akapeleka  mkono  kwenye 
sikio  na  kusema: 


“Sisikii  vizuri  dada.  Ongeza  sauti  yako  kidogo...sikusikii!” 

Huku  akidhania  kuwa  aibu  yake  haikusikika  mwanamke  yule  alivuta 
pumzi  na  kuendelea  kumuelezea  matatizo  yake  kwa  sauti  ya  juu. 

Imepokewa  kwamba  Khatam  alijifanya  kiziwi  kwa  miaka  yote  kumi  na 
tano  iliyofuata  baada  ya  tukio  lile  mpaka  mwanamke  yule  alipofariki,  Kha- 
tam  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alijifanya  kiziwi  ili  kumfanya 
mwanamke  yule  asije  akamgundua  na  hivyo  kuhisi  amedhalilishwa.  Ndio 
maana  akaja  kuitwa  Khatam-i  Asamm  au  Khatam  kiziwi. 


Bila  shaka  ni  wazi  kwamba  kiwango  cha  juu  cha  tabia  alichokionesha 
Khatam  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kilikuwa  ni  matokeo  ya 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


kuyafanyia  kazi  yale  aliyoyasoma  katika  vitabu.  Tabia  ya  Khatam  inaweza 
kuelezewa  kutokana  na  mafanikio  yake  ya  kuchukua  sehemu  ya  sifa  takati- 
fu  ya  Mwenye  kusitiri  madhambi  {Sattaru’l-Uyub)  na  kuifanya  kuwa  ndio 
mwenendo  wake.  Mwenendo  huo  umepewa  jina  la  ‘kujipamba  na  maadili 
ya  Mwenyezi  Mungu’,  jina  hili  linatumika  sana  katika  tasawwuf. 

Kwa  hiyo  watu  wema  hujisalimisha  kwa  Mola  wao  kutokana  na  ubai- 
nifu  wa  Majina  yake  matakatifu  walioupata.  Kutokana  na  kufahamu  kwao 
kwamba  kile  anachokitaka  Mola  ndicho  sahihi  huwapelekea  kuwafahami- 
sha  pia  wale  wanaowazunguka  na  kuwafanya  wabakie  katika  msimamo 
huu.  Katika  suala  hili  tukio  lifuatalo  linatosha  kutupa  hekima: 


“Tuchukulie  kwamba  Mwenyezi  Mungu  amewafanya  muusimamie 
ulimwengu...je  mngelifanya  nini?”,  siku  moja  Sunbul  Sinan  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliwauliza  wanafunzi  wake. 

Kila  mmoja  alitoajibu  lake. 

“Ningeliwaangamiza  makafiri  wote”,  mmoja  alijibu. 

“Ningeliwaangamiza  walevi  wote”,  mwingine  alijibu. 

“Nisingelimuacha  mvutaji  sigara  hata  mmoja”,  mwingine  alieleza.  Mus- 
lihiddin  Effendi  ambaye  alikuwa  mwanachuoni  na  mwanafunzi  wa  Sheikh 
Sinan  alikuwa  kimya  kwa  kitambo.  Ukimya  wake  ulivunjwa  na  Sheikh 
ambaye  alimgeukia  na  kumuuliza: 

“Na  wewe...wewe  ungelifanya  nini?” 

Muslihiddin  Effendi  alitoajibu  lifuatalo  kwa  ukamini: 

“Mwalimu...Je  kuna  upungufu  katika  uwezo  na  uongozi  wa  Mwenyezi 
Mungu  mpaka  nifikiria  kuhusiana  na  kuwekwa  msimamizi  mwingine? 
Ninaweza  kujibu  kwamba  kwa  upande  wangu  ningelikiacha  kila  kitu  kama 
kilivyo!” 

Kisha  Sunbul  Sinan  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alisema 
yafuatayo  kutokana  na  kufurahishwa  najibu  lake: 

“Sasa  hivi  suala  letu  limefika  mahala  pake  (merkez)!  (yani  sasa  hivi 
swali  limepata  jibu  lake)” 


Kuanzia  siku  ile  Muslihiddin  Effendi  akawa  anafahamika  kwa  jina  la 
Merkez  Effendi.  Na  baada  ya  Sunbul  Sinan  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


yake  -  kufarikiyeye  akawa  mrithi  wake,  akawa  anatekeleza  majukumu  yake 
ya  kiroho. 

Katika  mukhtasari  mwingine  wa  suala  hili  Ibrahim  Hakki  Erzurumi  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasimulia  kujisalimisha  kwake  kwa 
Mwenyezi  Mungu  kama  ifuatavyo: 

Kazi  zake  zote  ni  tukufu 

Zote  ziko  sawa  sawa 

Chochote  afanyacho  kinavutia 

Subiri,  Ni  kipi  anachokifanya  Mola,  na  angalia 

Chochote  akifanyacho  ni  kizuri. 

Hivyo  kufikia  kwenye  mwenendo  huu  mzuri  kutawezekana  tu  baada 
kuuweka  moyoni  ubainifu  wa  sifa  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kinyume 
chake  hatutakuwa  tofauti  na  kipande  cha  karatasi  chenye  kushika  kile  kina- 
choandikwa  na  kuchorwa  juu  yake.  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  anasema  yafuatayo  kuhusiana  na  hili: 

“Kama  ungelitakiwa  kuchora  picha  ya  mtu  mwenye  huzuni  katika  kip- 
ande  cha  karatasi,  vyotepicha  na  karatasi  visingelitambua  huzuni  aufuraha 
ya  kile  kilichochorwa. 

Ukiangalia  kwa  juu  utaona  picha  ile  ni  yenye  kuhuzunisha;  lakini  si 
picha  wala  karatasi  chenye  kulitambua  hilo.  Picha  ya  mtu  anayetabasamu 
haina  habari  juu  ya  tabasamu  lake.” 


Hivyo  bila  kujali  ni  kwa  kiasi  gani  tumegubikwa  na  ubainifu  wa  sifa 
takatifu  tuliojaaliwa  kutokana  na  kuwa  wanadamu,  lakini  hatutokuwa 
tofauti  na  karatasi  na  picha  isiyo  na  uhai  iliyopo  juu  yake  mpaka  pale 
tutakapoutambua  ubainifu  huo.  Hivyo  hatuna  budi  kuyeyusha  sifa  zote 
tulizojaaliwa  kama  sehemu  ya  mtihani  ndani  ya  chungu  cha  ubainifu  wa 
sifa  takatifu  za  Mola.  Hatuna  budi  kutambua  vyema  kwamba  yaliyomo 
katika  kila  sifa  ni  mambo  yasiyoweza  kuelezewa  kwa  ukamilifu  wake.  Yote 
hayana  mwanzo  (azali)  wala  mwisho  (abadi).  Yote  yana  ukamilifu  kwake 
na  yana  ubora  usio  na  kifani.  Tunaweza  kusema  kwamba  hakuna  sifa  yake 
hata  moja  ambayo  ina  mpaka.  Kwa  hiyo  maneno  yake,  ujuzi  wake,  Nguvu 
zake,  ubunifu  wake  na  sifa  nyingine  zote  hazina  mfano  wake  wala  haziwezi 
kufafanuliwa  kwa  ukamilifu.  Kwa  upande  mwingine  dunia  yetu  na  vyote 
vilivyomo  vina  mipaka  na  ni  vyenye  kupita;  vitu  vyote  hivi  ni  kivuli  tu 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


chenye  kudanganya.  Angali  bado  hatujafanikiwa  kujielewa  sisi  wenyewe 
kwa  ukamilifu  ni  jambo  lisiloingia  akilini  kwa  mwanadamu  kuweza  kuzi- 
fahamu  vilivyo  sifa  za  Mwenyezi  Mungu  ambazo  ni  Zake  peke  yake.  Kama 
ambavyo  hatuwezi  kuifahamu  vilivyo  Dhati  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
ndivyo  ambavyo  hatutaweza  kuifahamu  vilivyo  kila  Sifa  yake. 

Wale  waliofanikiwa  kukubaliana  na  ukweli  huu  na  kutambua  kuwa 
uoni  wao,  usikivu  wao,  uelewa  wao,  kuongea  kwao  na  uwezo  wao  wote 
mwingine  si  chochote  bali  ni  katika  sehemu  ndogo  mno  ya  ubainifu  wa 
sifa  za  Mwenyezi  Mungu  wanakuwa  ni  wenye  kuishi  katika  mazingira  ya 
udhalili  huku  wakivuta  pepo  mwanana  za  hekima  zenye  kuvuma  ndani 
yake.  Kutokana  na  kutosheka  kwao  na  imani  yao  hufikia  kusema: 


“Hakuna  mwingine  ila  Wewe” 

Kuzisahihisha  akili  na  nafsi  zao  ni  hekima  ya  kutambua: 

“Mola...Wewe  uko  kama  ulivyo,  Vyovyote  utakavyokuwa!” 

Matokeo  yake  hurejea  kwa  Mola  wao  huku  wakiwa  na  nyoyo  safi  na 
huku  wakiwa  wametajwa  ndani  ya  vitabu  vya  waja  wema. 

“Ni  majina  yapi  ya  Mwenyezi  Mungu  ambayo  ni  makubwa  kuliko 
yote?”  siku  moja  daruwesh  mmoja  alimuuliza  Bayazid  Bistami  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake. 

“Niyapi  miongoni  mwa  majina yake  ambayo  ni  madogo?  Usiwe  mjinga. 
Majina  yote  ya  Mwenyezi  Mungu  ni  makubwa.  Kama  unataka  akukubalie 
matakwa  yako  jitahidi  kusafisha  moyo  wako  dhidi  ya  chochote  kile  tofauti 
na  Yeye.  Majina  yake  hayajibainishi  katika  nyoyo  ambazo  hazijitambui. 
Lakini  katika  nyoyo  ambazo  zimehuishwa  na  Nuru  Yake,  Mwenyezi  Mungu 
huzitazama  nyoyo  hizo  kila  wakati  kwa  kuzibainishia  majina  Yake  mengi.” 

Ni  kweli  kwamba  jina  la  Mwenyezi  Mungu  limepachikwa  ukubwa 
zaidi  katika  aya  nyingi  za  Qur’an: 

“Basi  litakase  jina  la  Mola  wako  Mlezi  aliye  Mkubwa”  (al-Waqia,  96). 


Mtume  aliyebarikiwa  aliitekeleza  amri  hii  kwa  kusema  Subhana 
Rabbiya’l-Azim  (Ametakasika  Mola  wangu  mtukufu  dhidi  ya  upungufu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wa  aina  yoyote)  pindi  anaporukuu  ndani  ya  swala,  na  kusema  Subhana 
Rabbiya’l-A’la  (Ametakasika  Mola  wangu  aliye  juu  dhidi  ya  upungufu  wa 
aina  yoyote)  pindi  anaposujudu. 


Ewe  Mwenyezi  Mungu!  Tujaalie  tuwe  na  ufahamu  na  upendo 
mtakatifu  juu  ya  majina  Yako  mazuri  na  hasa  juu  ya  jina  Lako  halisi! 


Amin... 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


■y  kuwa  mtu  aliyekomaa  kiimani  na  ambaye 

amefikia  kwenye  marifatullah  wakati  huu  anaku- 
^  amesimama  chini  ya  uhainifu  wa  mapenzi  ya 

Mola,  pia  anakuwa  ameteketeza  matamanio  yote  ya  nafsi 
yake  kama  ambavyo  karatasi  inaungua  kutokana  na  miale 
iliyokusanywa  na  lenzi  kutoka  kwenye  jua. 


3.  KUMFAHAMU  MOLA  NA  UBAINIFU  WAKE  KWA 
WENYE  HEKIMA 

Marifatullah  au  kumfahamu  Mola  ni  elimu  isiyo  na  mipaka  na  isiyo 
na  mwisho  itokayo  kwa  Mola,  elimu  amhayo  imeheha  siri  na  hekima  zote 
zilizoenea  katika  ulimwengu  mzima.  Jitihada  yoyote  itakayofanywa  kwa 
ajili  ya  kuweza  kuilezea  elimu  hiyo  itakuwa  ni  jukumu  lililo  nje  ya  uwezo 
wa  kihinadamu.  Lakini  hado  kila  mtu  hupata  sehemu  ya  elimu  hii  kulinga- 
na  na  uwezo  wake  na  jitihada  zake.  Hivyo  Mtume  aliyeharikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  ameomha: 


“(Mola  wangu)  Mimi  sina  uwezo  wa  kukutukuza  na  kukusifa  kama 
inavyokustahili!  Vyovyote  vile  ulivyojisifu  na  kujitukuza  ndivyo  ulivyo!” 
(Muslim,  Salat,  222). 


Katika  kuashiria  umuhimu  wa  marifatullah  pia  kuna  maneno  yafua- 
tayo  ya  hadith  ali-qudsi:  “Nilikuwa  hazina  iliyojificha.  Nilipenda  nifaha- 
mike,  hivyo  nikaumha  viumhe  ili  wanifahamu.”® 


Baada  ya  maneno  ya  Qur’an  tukufu  na  hadith  na  mwenendo  wa 
Mtume  aliyeharikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hakuna  maneno 
na  tahia  nyingine  hora  zaidi  kuliko  zile  za  waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu 
amhao  wamefikia  kwenye  marifah,  yani  hiyo  elimu  tunayoizungumzia. 
Hayo  yote  ni  kwa  sahahu  maneno  yao  na  tahia  zao  za  kipekee  ni  hora  mno 
na  ni  zile  zilizo  katika  asili  ya  ladunni;  kwani  ni  vigumu  kuwa  nazo.  Ndio 
maana  wanaitwa  ‘warithi  wa  Mitume’  {warathatu’l-anbiya). 

5  RejeaAjluni,  Kashfu’ 1-Khafa,  II,  132. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Nyoyo  za  wale  wanaoshuhudia  tahia  za  watu  hawa  wema  na  kuyasikia 
maneno  yao  wanakuwa  wamejawa  na  msukumo  wa  kiroho.  Kutokana  na 
shauku  yao  kuongezeka  hujikuta  wamejiweka  mhali  na  miito  ya  shetani 
na  tamaa  za  kidunia,  kiasi  kwamha  siri  zinakuwa  zinajidhihirisha  kwao 
taratihu. 


Baadhi  ya  watu  hawa  wana  tabia  kama  ya  Adam  -  amani  iwe  juu  yake, 
wengine  kama  Ibrahim  -  amani  iwe  juu  yake.  Kuna  baadhi  ambao  wana 
mwenendo  kama  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake,  wakati  wengine  wanafa- 
nana  na  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake.  Na  kuna  wengine  ambao  wameiga 
mwenendo  wa  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Sifa  za  kipekee  za  wale  wenye  mwenendo  wa  Muhammad  ni  kwamba 
wao  ni  watu  wenye  elimu,  mapenzi  na  umoja  (tawhid).  Miongoni  mwao 
kuna  wengine  ambao  huwezi  kuwasifa  kwa  sifa  moja  ya  ujumla,  kwani 
wanakuwa  wamejipamba  na  sifa  zote  njema.  Maelezo  zaidi  ya  hayo  yataku- 
wa  ni  ziada. 


Mola  amewabainishia  waja  hawa  mambo  mbalimbali  kulingana  na 
hali  zao  kiimani.  Amewafanya  baadhi  yao  kuwa  Shah  Naqshiband,  ambao 
ni  bahari  za  kipekee  zisizo  na  mipaka  ndani  ya  elimu  takatifu,  na  wengine 
kuwa  Majnun  huku  wakitangatanga  kwenye  jangwa  la  mapenzi.  Kuna 
wengine  ambao  Mola  amewafanya  watangetange  kwenye  mabonde  ya 
wasiwasi  na  wengine  wamenyamazishwa  mbele  ya  Utukufu  wake.  Wengine 
wamefanywa  kuwa  Yunus  Emre,  ambaye  ni  ndege  mwenye  kutoa  milio  ya 
upendo,  wakati  wengine  wamekuwa  Mawlana  Rumi,  ambao  ndimi  zao 
zinatoa  hekima  na  kusambaza  lulu  hadimu  za  imani  kote.  Kutokana  na 
Mola  kuwapa  watakatifu  wake  elimu  ya  marifah  na  kumpa  kila  mmoja 
ubainifu  tofauti,  anakuwa  amewabariki  na  kuwafanya  kuwa  nuru  za  kuwa- 
ongoza  wanadamu  wote. 


Kwa  kuwa  mtu  aliyekomaa  kiimani  na  ambaye  amepata  marifatullah 
anakuwa  amesimama  chini  ya  ubainifu  wa  Mola,  huteketeza  tabia  zote 
chafu  ndani  ya  moyo  wake  kama  inavyoshika  moto  karatasi  iliyowekwa 
chini  ya  lenzi.  Kutokana  na  kuwa  kwake  kitovu  cha  mwangaza  watu  wen- 
gine  huzidisha  upendo  na  heshima  juu  yake.  Kwa  kuwa  anakuwa  amejitoa 
kwenye  matamanio  ya  kidunia  yenye  kupita  huwa  haangukii  kwenye  dimb- 
wi  la  kujivuna,  kujiona  na  kujikweza.  Ingawa  katika  jamii  yuko  pamoja 
na  Mola.  Anakuwa  yupo  kati  ya  hisia  za  tazim  li  amrillah,  yani  kufuata 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


maamrisho  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  unyenyekevu,  na  shafqah  li 
khalqil-lah,  yani  kuonyesha  heshima  na  upendo  kwa  viumbe  vya  Mwenyezi 
Mungu.  Lakini  kama  ambavyo  yanahitaji  mapenzi  yake  kwa  Mola,  huwa 
haonyeshi  mapenzi  na  ukaribu  kwa  madhalimu  na  watu  wasio  na  fadhila, 
watu  ambao  ni  kinyume  kabisa  na  yeye.  Lakini  kama  ambavyo  huruma 
yake  inamtaka,  huwa  anawaonea  huruma  na  kuwaombea  uongofu  juu  yao. 

Huwa  anahitaji  utajiri  na  mali  za  kidunia  ili  aweze  kuzitumia  kwa 
kutoa  sadaka  katika  njia  ya  Mwenyezi  Mungu.  Mtu  mkomavu  huwa  wakati 
wote  anajitolea  kutafuta  elimu  takatifu  na  kuwa  karibu  na  Mola  wake. 
Kuanzia  sasa  anakuwa  ni  mtu  mwema  mbele  ya  Mola  na  anakuwa  ni  mtu 
hajali  maumivu  na  tabu  za  hapa  duniani. 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ametumia  kisa 
kifuatacho  katika  kusisitiza  namna  uwezo  wa  kiroho  unavyotofautiana 
miongoni  mwa  watu,  na  namna  ambavyo  kila  mtu  anajipamba  na  ubainifu 
wa  Mola  uliopo  hapa  duniani  kulingana  na  hali  za  nyoyo  zao,  na  namna 
wengine  wanavyoendelea  kuwa  pamoja  na  Mola  licha  ya  kuonekana  kuwa 
ndani  ya  kundi  kubwa  la  watu: 

“Siku  moja  sufi  alienda  kwenye  bustani  lililopendezeshwa  kwa  ajili  ya 
kuongeza  imani  na  kujiingiza  kwenye  tafakari  nzito.  Alivutiwa  sana  na 
rangi  nzuri  za  bustani.  Kisha  akafunga  macho  yake  na  kuanza  muraqabah 
na  tafakari.  Mtu  mjinga  aliyekuwa  akipita  pale  alifikiri  Sufi  alikuwa  ame- 
lala.  Huku  akiwa  ameshangazwa  na  kukasirishwa  na  kitendo  kile  alimkari- 
pia  yule  sufi: 


‘Kwa  nini  umelala?’  aliuliza.  Fungua  macho  yako  na  utazame  miz- 
abibu,  miti  iliyochanua  na  majani  yaliyokoza!  Angalia  matokeo  ya  rehema 
za  Mwenyezi  Mungu! 

Yule  Sufi  akajibu:  ‘Tambua  kitu  kimoja  ewe  mtu  mjinga,  moyo  ndio 
kitu  kikubwa  zaidi  katika  rehema  za  Mwenyezi  Mungu.  Vilivyobaki  ni  kama 
kivuli  chake.  Mkondo  wa  maji  unatiririka  katikati  ya  miti.  Kutokana  na 
maji  yake  unaweza  kuona  taswira  za  miti  iliyopo  katika  pande  zote  mbili. 
Kilichoakisiwa  ndani  ya  mkondo  huo  ni  ndoto  ya  bustani.  Bustani  ya  kweli 
ipo  ndani  ya  moyo,  kwani  moyo  ndio  taswira  ya  mtazamo  mtakatifu.  Akisi 
zake  nyingi  huweza  kuonekana  ndaniya  maisha  haya  kidunia  iliyotengezwa 
kwa  maji  na  matope.  Kama  vitu  vya  dunia  hii  visingelikuwa  taswira  za 
furaha  ya  moyo,  basi  Mwenyezi  Mungu  asingelisema  kuwa  dunia  hii  ni  seh- 
emu  ya  udanganyifu.  Qur’an  inasema: 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Kila  nafsi  itaonja  mauti.  Na  bila  ya  shaka  mtapewa  ujira  wenu  kaamili 
Siku  ya  Kiyama.  Na  atakaye  epushwa  na  Moto  na  akatiwa  Peponi  basi  huyo 
amefuzu.  Na  maisha  ya  dunia  si  kitu  ila  ni  starehe  ya  udanganyifu”  (Al- 
Imran,  185). 


Wale  wajinga  ambao  wanaiona  dunia  kama  pepo  na  kudai  ‘hapa  ni 
peponU’  ndio  wale  waliodanganywa  na  starehe  za  hii  dunia.  Wale  waja 
wema  wa  Mwenyezi  Mungu  walioachwa  mbali  na  mabustani  ya  kweli  nao 
wameegemea  kwenye  ndoto  hii  ya  mchana  na  hivyo  kudanganyika.  Itafika 
siku  ambayo  usingizi  huu  wa  ujinga  utafikia  mwisho.  Macho  yatafunguka 
na  ukweli  utaonekana.  Lakini  kuna  faida  gani  kuyaona  hayo  katikapumzi 
ya  mwisho?  Furaha  kubwa  iko  kwa  yule  aliyekufa  kabla  ya  mauti  kumfika 
na  ambaye  roho  yake  imepata  harufu  ya  ukweli  wa  bustani  hii...” 

Na  bila  shaka  mtu  hana  budi  kupuuzia  raha  za  dunia  ambazo  zina- 
ishawishi  nafsi  na  badala  yake  ajiweke  nazo  mbali,  kwa  kufanya  hivyo 
kutapelekea  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  aitakase  roho  yake  na  kuuongoa 
moyo  wake. 

Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
posema,  “Moyo  ambao  utatembelewa  na  nuru  utafunguka  na  kutanuka”, 
maswahaba  walimuuliza,  “Dalili  yake  ni  ipi  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu?”  libu  lilikuwa: 

“Kujiweka  mbali  na  hii  dunia  yenye  kupita,  kufanya  jitihada  kwa  ajili 
ya  maishaya  mileleya  akhera  na  kujiandaa  na  kifo  kablaya  kufikwa  nacho” 
(Tabari,  Tafsir,  VIII,  37). 

Nyoyo  za  wasafiri  hawa  watiifu  katika  njia  hii  ya  marifah  ni  kama 
lulumizi  zenye  kutoa  lulu  kubwa  kuliko  matone  ya  mvua  za  mwezi  wa  nne. 
Huwa  hazipunguzi  ukubwa  wa  lulu  za  nyoyo  zenye  kuzipenda  ilimradi 
zinaelewa  tone  la  mvua  ambalo  linastahili  kuachwa  ndani  ya  lulumizi  hilo! 

Katika  sherehe  ya  Mathnawi  inasemekana  kwamba: 


“Mwenyezi  Mungu  ambaye  ndiye  mmiliki  wa  maneno  aliyanong’oneza 
mawingu  siri  kisha  machozi  yakaanza  kumiminika  kutoka  kwenye  macho 
yake  katika  mfano  wa  mfuko  wa  maji  ulio  mtupu.  Alinong’oneza  siri  kwenye 
sikio  la  waridi  na  kulipamba  kwa  rangi  na  harufu  nzuri.  Alilinong’oneza  jiwe 
siri  na  kulibadilisha  kuwa  ageti  miongoni  mwa  madiniyote.  Hivyo  tunaweza 
kusema  kwamba  Mola  alibainisha  sifa  yake  ya  al-Latif  (Mpambanuaji, 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Mwingi  wa  rehema)  na  kuyafanya  mawingu  yamwage  mvua,  na  kulifanya 
waridi  liwe  ni  lenye  kupendeza  najiwe  kuvutia. 

Pia  Mola  aliunongbnezea  mwili  wa  mwanadamu  siri  na  kuujalia  mari- 
fah  ule  ulioweza  kuitunza  siri  hiyo.  Watu  hawa  wamekuwa  karibu  na  Mola 
kutokana  na  kunusuriwa  dhidi  ya  matamanio  ya  kidunia” 

Bila  shaka  siri  hizi  ni  siri  za  upendo,  upendo  kwa  kupitia  ubainifu  wa 
aina  mbalimbali  unaweza  kukufikisha  kwenye  marifah.  Katika  mazingira 
ya  msukumo  wake  siri  ya  upendo  huficha  ukamilifu  na  uzuri  wa  kfla  kitu. 

Wale  watakatifu  wa  daraja  la  juu  hubainikiwa  na  mapenzi  hayo  ya 
msingi  kwa  kiwango  kikubwa  zaidi.  Kwa  maana  ya  kawaida  mapenzi  ya 
msingi  ni  pale  mtu  anapopendana  na  mwenzake  bila  ya  kukusudia  na 
kujenga  naye  muungano  wa  mapenzi.  Lakini  kwa  maana  halisi  mapenzi 
ya  msingi  ni  kumpenda  Mola  kwa  namna  hiyo  hiyo  na  kuangamia  kwake. 

Watu  wema  ambao  wamejaaliwa  kupata  ubainifu  wa  mapenzi  ya 
msingi  si  wale  watu  wanaopenda  pindi  mambo  yanapowaendea  vizuri  na 
kupunguza  mapenzi  pale  mambo  yanapowaendea  vibaya.  Kisa  kifuatacho 
kinatoa  mfano  mzuri  juu  ya  mapenzi  ya  msingi: 

Mawlana  Jami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasimulia: 

“Kulikuwa  na  kijana  mmoja  ambaye  alikuwa  akifulululiza  kuhudhuria 
kwenye  mikusanyiko  ya  mwalimu  wetu  Sadaddin  Kashgari.  Alikuwa  juu 
katika  heshima,  tafakuri  na  mapenzi.  Lakini  ilifika  siku  ambayo  alimpenda 
mwanamke  mmoja  mzuri  kama  ilivyokuwa  kwangu;  na  kwa  wakati  ule 
mfupi  akamhamishia  mwanamke  yule  hazina  yake  yote  aliyokuwa  ameiku- 
sanya  mpaka  wakati  ule. 

Siku  moja  alinunua  zawadi  ya  dhahabu  na  almasi  na  kuiacha  katika 
njia  ambayo  mwanamke  yule  alikuwa  akipita  mara  kwa  mara  na  wakati 
huo  huo  akajificha  mahali  ili  kuhakikisha  hakuna  mtu  mwingine  anayei- 
kota.  Alifikiria  kwamba  kipenzi  chake  kingeliiokota  zawadi  ile  bila  ya  kujua 
kuwa  imetoka  kwa  nani  na  kwa  nini  iliachwa  pale.  Nilipolisikia  jambo  hili 
nilimwambia: 


‘Ni  kitu  gani  hicho  cha  ajabu  unachokifanya!  Unakiacha  kwenye  njia 
yake  kile  ulichotumia  jitihada  kubwa  katika  kukitafuta!  Hata  kama  ataiona 
na  kuikota  lakini  bado  hatajua  imetoka  kwa  nani  na  ni  kwa  nini  imeachwa 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

pale.  Angalau  weka  alama  ili  afahamu  kuwa  imetoka  kwako!’ 


Kijana  yule  akajibu  kwa  mshangao  huku  machozi  yakimtoka:  “Una- 
ongelea  nini?  Unafikiri  sifahamu  ni  kiasigani  hiki  ninachokifanya  ni  chenye 
kustaajabisha?  Sitegemei  fadhila  kutoka  kwake,  kwani  sitaki  kumsumbua 
kwa  kumfanya  awe  karibu  na  mimi  kwa  sababu  ya  zawadi  zilel’ 


Nilistaajabishwa  na  kufikiria  kwamba  ikiwa  mapenzi  aliyonayo  mtu 
kwa  kiumbe  yanaweza  kufikia  katika  uzito  na  uzuri  wa  kiasi  hiki,  si  jambo 
la  kubahatisha  ili  kufahamu  ni  uzuri  kiasi  gani  utakaokuwa  kwenye  ubai- 
nifu  utakaokuwepo  katika  wale  walioingia  kwenye  ‘mapenzi  ya  msingi’. 


Katika  kuelezea  hatua  za  kiroho  za  moyo  kwa  kukumhuka  uzoefu 
wake  hinafsi  na  hatua  za  kiroho  alizopitia  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  ametumia  neno  ghafi  katika  kipindi  alichokuwa 
dersiam  (Profesa)  katika  Madrasa  ya  Seljuk  alipokuwa  anasimamia  vitahu 
vihusuvyo  mamho  yawezayo  kufahamika  na  watu  wote,  na  alitumia  neno 
aliyepikwa  kuashiria  kipindi  alichopokea  uhainifu  wa  elimu  takatifu,  waka- 
ti  amhao  siri  za  ulimwengu  zilifunuliwa  kwake,  na  alitumia  neno  aliyeun- 
guzwa  wakati  alipokuwa  katika  hali  ya  kuungua  kinadharia  mpaka  kuwa 
majivu  ndani  ya  moto  wa  mapenzi  ya  msingi. 


Kufikia  kwenye  marifatullah  kutawezekana  tu  kwa  kupitia  imani 
thahiti  juu  ya  Dhati  ya  Mola  na  uelewa  juu  ya  uhainifu  mtakatifu,  kwa 
kadiri  uwezo  wa  kihinadamu  unavyoruhusu. 


Ewe  Mwenyezi  Mungu!  Tujaalie  tuzitumie  vizuri  neema  ulizotu- 
jaalia!  Tujaalie  tuwe  na  amali  njema  za  kutosha  kutuwezesha  kupokea 
rehema  zako  nyingi  kesho  akhera!  Zijaalie  nyoyo  zetu  zifikie  katika 
hatua  ambazo  zitaziwezesha  kudhihirikiwa  na  ubainifu  wa  Mapenzi 
Yako!  Tujaalie  tuitambua  siri  ya  kuumbwa  kwetu  katika  ‘umbile  lililo 
bora’  ili  tuweze  kuzihuisha  nyoyo  zetu  kwa  umande  wa  Huruma  Yako! 


Amin... 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


uzipata  zawadi  takatifu  kunategemeana  na  kilic- 
hopo  ndani  ya  moyo. 


B.  MALIPO  MATAKATIFU 

Vyote  vyenye  kuishi  isipokuwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  vimeumb- 
wa  kwa  kupitia  ubainifu  wa  Sifa  Yake  ya  aZ-Lab/ (Mwingi  wa  rehema);  kwa 
maneno  mengine  tunaweza  kusema  kwamba  vimeumbwa  kwa  rehema 
zake.  Hakuna  kiumbe  yeyote  ambaye  amekuja  hapa  duniani  baada  ya 
kubpia  chochote.  Uwepo  wote  wa  viumbe  pamoja  na  sifa  zao  na  hekima 
zipatikanazo  kutokana  na  kuumbwa  kwao,  hauna  budi  kuelezewa  kuwa 
vyote  hivyo  ni  zawadi  takatifu®.  Hili  linamaanisha  kuwa  uwepo  wa  vyote 
vibvyopo  hapa  ulimwenguni  si  chochote  bali  rehema,  ukarimu  na  fadhila 
za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Ingawa  uwepo  wa  viumbe  vyote  na  sifa  walizonazo  ni  matokeo  ya 
‘zawadi  takatifu’  lakini  sisi  tutayatumia  maneno  haya  kumaanisha  fadhila 
wanazopokea  wale  wanaosafiri  katika  barabara  ya  usufi  ukilinganisha  na 
umbali  wanaoutumia.  Watu  wenye  vipaji  huanza  kupokea  fadhila  na  sifa 
za  kipekee  kadiri  wanavyosonga  mbele  katika  njia  hii,  hata  kabla  hawa- 
jafika  kwenye  ‘ulimwengu  mwingine’.  Hata  kama  ataflkiria  kuwa  upokeaji 
wa  zawadi  hizi  takatifu  ni  suala  lenye  kuwastahili  -  kwa  kuwa  mtu  hutu- 
mia  maamuzi  yake  kuingia  kwenye  njia  hii-,  lakini  katika  siku  ya  hesabu 
rehema  itautawala  ustahilifu,  ndio  maana  imekuwa  kawaida  kutumia  neno 
‘zawadi’  katika  kuashiria  fadhila  hizi  tulizopewa  na  Mola.  Tofauti  kubwa 
iliyopo  kati  ya  kuzawadiwa  kitu  na  kustahili  kitu  hicho  imepelekea  kuu- 
fanya  ustahilifu  usiwepo.  Suala  hili  si  la  kupuuziwa,  hasa  ukizingatia  kuwa 
fursa  aliyopewa  mtu  ili  kustahili  kitu  fulani  pia  nayo  kimsingi  ni  ‘zawadi 
takatifu’. 


Baadhi  ya  watu  wenye  uwezo  ambao  hupanda  daraja  la  kiroho  kwa 
kupitia  mafunzo  ya  tasawwu/ hupata  maarifa  mengi  katika  safari  hii  ya 


6.  Zawadi  takatifu  (mawhibatu  ’l-ilahiyyah):  Fadhila  na  rehema  takatifu. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kiroho.  Kiasi  kwamba  hekima  za  mafumbo  mengi  hunufunuliwa  kwao 
na  vifundo  vingi  hufunguliwa.  Kilichokuwa  hakifahamiki  hapo  kabla  sasa 
kinakuwa  kinafahamika,  mafumbo  hufumbuliwa.  Uongofu  ambao  humu- 
lika  kwenye  moyo  safi  humfanya  mwenye  nao  kumfahamu  Mola  wake 
vilivyo  na  kufahamu  uhalisia  wa  mambo  mbalimbali.  Ndoto  zenye  ukweli 
zitokanazo  na  Ubao  uliohifadhiwa  {Lawh-i  Mahfuz)  ambazo  zinaakisi 
utambuzi  wa  mambo  yajayo  kwenye  nyoyo  huanza  kuonekana.  Wenye 
nyoyo  hizo  hupata  mazingatio  makubwa  na  utambuzi  ambao  hupelekea 
kuliona  lengo  takatifu  katika  kila  kitu  wanachokiangalia. 


Hali  hizi  ambazo  zinapatikana  kwa  kupitia  rehema  takatifu  inayo- 
ambatana  na  jitihada  ya  kweli  huja  katika  aina  mbalimbali  za  ubainifu. 
Zinapoelezewa  katika  hali  ya  ujuzi  huwa  zinaitwa  ladunni.  Ingawa  maud- 
hui  yake  yanavuka  uwezo  wa  kibinadamu  wa  utambuzi  wa  mambo  lakini 
wale  waliojaaliwa  kupata  sehemu  ya  elimu  ya  ladunni  kwa  kupitia  rehema 
na  huruma  ya  Mola  wakati  huo  huo  hupata  utambuzi  na  uelewa  wa  hali  ya 
juu  kulingana  na  jitihada  walizozifanya.  Tutajaribu  kuelezea  kwa  mapana 
zaidi  sifa  za  elimu  hii  ya  ladunni  kadiri  uwezo  wa  kibinadamu  unavyor- 
uhusu  na  kadiri  dini  inavyoruhusu. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Pindi  ninapompenda  mja  wangu  ninakuwa  ulimi 
wake  anaoongelea,  moyo  wake  anaotamhulia 
mambo,  masikio  yake  anayosikilizia,  macho  yake 
anayotazamia,  mikono  yenye  kushikia  na  miguu  yenye 
kutembelea.  Humpa  chochote  atakacho  kutoka  kwan- 
gu.  Kama  anatafuta  ulinzi  kutoka  kwangu,  Ninamlinda. 


(Hadith  al-Qudsi,  Bukhari,  Riqaq,  38) 


1.  ELIMU  YA  LADUNNI 


Aina  hii  maalum  ya  elimu  inatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  moja  kwa 
moja,  na  ni  zawadi.  Kwa  kurejea  ni  kwamba  Qur’an  inatumia  maneno 
“elimu  itokayo  kwetu”.^  Neno  ladunni  lenye  maana  ya  ‘kutoka  kwetu’  lina- 
tokea  hapo. 

Siri  alizozifunua  Mola  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  zipo  katika  makundi  matatu.  Kundi  la  kwanza  limebeba 
siri  ambazo  zinaweza  kutambuliwa  kwa  msaada  wa  nuru  ya  utume;  Hivyo 
zimebakia  kuwa  siri  kati  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  Mjumbe  wake. 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hakuwahi  kuzitoa  siri  hizi  kwa 
yeyote  miongoni  mwa  maswahaba  zake. 

Siri  hizi  ambazo  kufunuliwa  kwake  hakuruhusiwi  wala  hakuwezekani 
-  kwani  hata  kama  zingelifunuliwa  kwetu  tusingeliweza  kuzielewa  -  uwepo 
wake  unaweza  kukusanywa  kutoka  katika  maneno  mbalimbali  ya  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

“Kama  mngelifahamu  kile  ninachokifahamu  mimi,  mngelicheka  kido- 
go  na  kulia  sana”,  Mjumbe  mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
waambia  maswahaba  zake.  (Bukhari,  Kusuf,  2;  Muslim,  Salat,  112)  . 


Na  katika  hadith  nyingine  anasema,  “Kuna  vitu  ninaambiwa  na 
Mola  wangu,  vitu  ambavyo  si  malaika  wa  karibu  {muqarrab)  wala  mtume 
ambaye  anaweza  kuvielewa.”  (Munawi,  Fayzu’l-Qadir,  IV,  8). 


Kuna  kundi  la  pili  la  siri  hizo  ambazo  Mwenyezi  Mungu  amemfunulia 
Mtume  wake,  siri  hizo  zinaweza  kueleweka  na  watu  wachache  tu  walio- 
chaguliwa  na  ambao  wamejaaliwa  uwezo  mkubwa  wa  kiroho  na  kiakili. 


7  Rejea  al-Kahf,  65. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


watu  hawa  wanaitwa  khawas  na  khawasu’l-khawas.^  Siri  za  aina  hii  ni  zile 
amhazo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliwa- 
funulia  maswahaba  wakubwa  wachache  mfano  wa  Abu  Bakr  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Usambaaji  wake  kutoka  moyo  mmoja 
mpaka  mwingine  ni  desturi.  Kama  zingelikuwa  zimeandikwa  kwenye 
vitabu  zingeliweza  kuangukia  kwenye  mikono  ya  watu  wasio  na  uwezo  wa 
kuzielewa,  hili  lingelipelekea  watu  hao  kuzitafsiri  kimakosa  na  hatimae 
kuangukia  kwenye  makosa.  Kuwepo  kwake  pale  zilipo  zinamuwajibisha 
kila  mtu  kuzitafuta  na  kuzielewa  kadiri  ya  uwezo  wake. 

Kundi  la  tatu  la  siri  alizofunuliwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  limebeba  siri  za  dini  au  sheria  (shariah).  Kundi  hili 
la  siri  linawahusu  wanadamu  wote  na  wanawajibika  kuzifanyia  kazi.  Kwa 
kuwa  siri  hizi  zinawahusu  wanadamu  wote,  Mwenyezi  Mungu  amezingatia 
kwamba  kuna  madhaifu  na  hivyo  amezifanya  ziweze  kutekelezwa  kiurahisi 
na  watu  hao.  Na  kwa  kuwa  zinahitajika  na  kila  mtu,  zimetangazwa  kwenye 
ulimwengu  mzima  ili  umuhimu  wake  utambulike. 

Mara  kwa  mara  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alikuwa  akiwafahamisha  maswahaba  zake  juu  ya  matukio  yaliyo- 
pangwa  kutokea  mpaka  siku  ya  kiama,  lakini  bado  wengi  wao  hawakuwa 
wakiyaelewa  vizuri.  Kuna  wengine  ambao  walikuwa  wakiishia  kuyasahau.® 

Kinyume  na  haya  ni  jambo  linalofahamika  kwamba  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliwafunulia  baadhi  ya 
maswahaba  zake  wakubwa  siri  nyingi  zilizokuwa  ngumu  kueleweka,  na 
maswahaba  hao  wakazisambaza  kwa  wengine  waliokuwa  na  uwezo  kama 
wao.  Siri  hizi  hazihitajiwi  na  watu  wote  ukizingatia  kuwa  ziko  katika  hali 
ambayo  inazidi  utambuzi  wa  watu  wengi.  Usambaaji  wake  miongoni  mwa 
watu  wenye  uwezo  mkubwa  wa  kiimani  haupitii  kwenye  mihadhara  ya 
wazi  bali  ni  kutoka  kwenye  moyo  wa  mtu  mmoja  na  kwenda  kwa  mwing- 
ine;  yani  kutoka  kwa  mtu  mmoja  mwenye  imani  ya  juu  mpaka  kwa  mwing- 
ine  kama  huyo.  Na  kihistoria  hivi  ndivyo  desturi  hii  ilivyoweza  kubakia 
mpaka  leo. 

Zaidi  ya  Abu  Bakr  and  Ali,  Ibn  Masud,  Abu  Hurayrah,  Muadh 


8  Khawas:  Waja  wema  waliochaguliwa.  Khawasti’l-Khawas:  Waliochaguliwa  kwenye 
miongoni  mwa  waliochaguliwa;  yani  zao  la  mbegu. 

9  Rejea  Bukhari,  Qadar,  4. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


ibn  Jabal  and  Harith  ibn  Malik  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yao-  kuna  maswahaba  wengine  ambao  walipokea  baadhi  ya  siri  za  aina  hii. 

V 

V 


Mwenyezi  Mungu  ameandaa  vitu  ambavyo  havijapata  kuonekana  kwa 
macho  na  ambavyo  haviwezi  kudhaniwa  na  mwanadamu  wa  kawaida, 
vyote  hivi  ni  kwa  ajili  ya  waja  wake  waliomtii  kwa  usahihi  na  kufanikiwa 
kuyafanya  matamanio  yao  yote  yawe  ni  kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu.  Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  ametufunulia  ndani  ya 
Qur’an  kwamba  huwapa  elimu  na  hekima  maalum  wale  waja  wake  walio 
wema: 


^  3^^'  aUI  \j£  01  \j^\  ^^1  L^:i  h 
j»JiSLil  3 ‘Sll  j.i  aJJI  j  J  J 


“Enyi  mlio  amini!  Mkimcha  Mwenyezi  Mungu  atakupeni  kipam- 
banuo,  na  atakufutieni  makosa,  na  atakusameheni,  na  Mwenyezi  Mungu 
ni  Mwenye  fadhila  kubwa”  (al-Anfal,  29). 

“Enyi  mlio  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  muaminini  Mtume 
wake,  atakupeni  sehemu  mbili  katika  rehema  yake,  na  atakujaalieni  muwe 
na  nuru  ya  kwenda  nayo.  Na  atakusameheni.  Na  Mwenyezi  Mungu  ni 
Mwenye  kusamehe,  Mwenye  kurehemu”  (al-Hadid,  28). 

Hadith  inasema: 


“Yule  mwenye  kukifanyia  kazi  kfle  anachokifahamu  Mwenyezi  Mungu 
atamfundisha  kile  asichokifahamu”  (Abu  Nuaym,  Hilyatu’l-Awliya,  X,  15). 

Na  hadith  al-qudsi  nayo  inasema: 


“Yeyote  atakayemfanyia  uadui  mmoja  miongoni  mwa  waja  wangu 
wema  nitatangaza  vita  dhidi  yake.  Mja  wangu  hatakuwa  karibu  na  Mimi 
kwa  kupitia  njia  yoyote  yenye  kupendeza  zaidi  ya  kutekeleza  matendo  ya 
faradhi  niliyomuamrisha  kuyatenda.  Na  ataendelea  kuwa  karibu  na  Mimi 
kwa  kupitia  matendo  ya  sunnah  mpaka  nitampenda.  Na  pindi  nitakapom- 
penda  nitakuwa  macho  yake  anayotazamia,  masikio  yake  anayosikilizia, 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


mikono  yake  anayoshikia  na  miguu  yake  anayotembelea.  Kisha  ninampa 
chochote  atakacho  kutoka  kwangu.  Na  kama  atatafuta  ulinzi  kutoka  kwan- 
gu,  Nitamlinda.  (Bukhari,  Riqaq,  38). 

Kama  inavyofahamika,  kutekeleza  matendo  ya  sunnah  kwa  mapenzi 
baada  ya  kutekeleza  matendo  ya  faradhi  kwa  ukamilifu  huwa  sababu  ya 
mja  kupata  baraka  hizo  na  zawadi  za  Mwenyezi  Mungu.  Hivyo  kwa  sababu 
hii  hatuna  budi  kujiepusha  na  matamanio  ya  nafsi  na  kujichunga  dhidi  ya 
mambo  ya  haramu  na  yenye  kutia  mashaka,  na  wakati  huo  huo  kushika- 
mana  na  sunnah  katika  maisha  yetu.  Raha  za  kimwili  hazina  budi  kuwa 
katika  njia  inayoruhusiwa,  hili  litamuwezesha  mja  kufikia  kwenye  daraja  la 
juu  la  kiimani.  Cha  msingi  ni  kwamba  pindi  utakapopata  baraka  za  Mola 
utanyanyuliwa  mapazia  ya  siri,  ukweli  na  hekima.  Utapata  umakini  katika 
maamuzi  yako  na  utambuzi  wako.  Matamanio  ya  kidunia  na  muonekano 
wa  nje  wa  vitu  havitaweza  kumdanganya  mtu  aliyezama  kwa  Mwenyezi 
Mungu.  Baada  ya  hapo  ataanza  kugundua  sababu  zilizojificha  za  mambo 
yote  yanayotokea  hapa  ulimwenguni  pamoja  na  kupata  utambuzi  wa  hali 
ya  juu. 

Pamoja  na  kuwa  na  uwezo  wa  kutoa  maamuzi  sahihi  na  kuwa  na 
utambuzi  wa  mambo  mbalimbali  yanayotokana  na  msukumo  wa  moyo, 
lakini  pia  kuna  fikra  muhimu  zinazokuja  kichwani,  ujumbe  muhimu  unao- 
husu  ulimwengu  wa  roho,  mara  nyingi  ujumbe  huu  hausambazwi  sana 
katika  maneno  bali  kwa  kupitia  alama.  Alama  hizi  zinaitwa  latifah  au  lataif 
katika  wingi.  Hizi  ni  alama  zenye  kuongoza  ambazo  Mola  huwapa  waja 
wake  wenye  kujitahidi  kufuata  njia  ya  imani. 

Pia  Mwenyezi  Mungu  anaweza  kuwasaidia  waja  wake  wema  wakati 
wa  shida  kwa  kuwatahadharisha  kwa  kutumia  sauti  isiyosikika.  Sauti  hizi 
zimekuwa  zikiitwa  Khatif  kwa  kumaanisha  sauti  ya  siri  itokayo  mahali 
pasipofahamika  na  kutoka  muongeaji  ambaye  haonekani.^”  Hizo  ni  sauti 
ziibukazo  ndani  ya  moyo  wa  muumini  aliye  katika  njia  ya  kisufi  ambayo 
inamsogeza  mtu  kwa  Mola  wake. 

Tukio  lifuatalo  ni  lenye  kuthibitisha  ukweli  wa  sauti  hizi  zilizojificha: 

Pindi  maswahaba  walipotaka  kuiosha  maiti  ya  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  baada  ya  kufa  kwake,  walikuwa  hawana 

10  Ndio  maana  katika  kiarabu  cha  kisasa  simu  inaitwa  khatif. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


uhakika  ikiwa  walitakiwa  kumvua  shati  lake  kama  walivyokuwa  wakifany- 
iwa  watu  wengine  au  aoshwe  huku  shati  lake  likiwa  mwilini  mwake.  Kisha 
sauti  ilisikika  kutoka  wasipopajua  ikiwaambia  wasimvue  shati  lake,  hivyo 
kutuliza  akili  za  maswahaba.‘^ 

Mwenyezi  Mungu  mtukufu  amewafundisha  wanadamu  ‘Kitabu’  na 
‘Hekima  kwa  kupitia  Mitume  yake.  Mafunzo  haya  wakati  mwingine 
yamekuwa  yakitolewa  kwa  wazi  na  wakati  mwingine  kama  ladunni,  yani 
katika  hali  ya  msukumo  wenye  kuungazia  moyo.  Lakini  kama  tulivyok- 
wishasema  hapo  kabla,  hali  hizi  ni  zenye  kusambazwa  katika  njia  ambayo 
ni  vigumu  kwa  mwanadamu  wa  kawaida  kuzielewa  kwa  urahisi,  hivyo 
zimebakiwa  kuwa  siri  kwa  watu  wengi.  Hata  hivyo  vyote  Qur’an  na  Sunnah 
vinathibitisha  ukweli  na  uhalisia  wa  elimu  hiyo  ya  ladunni.  Tukio  lifuatalo 
lenye  kuwakutanisha  Musa  na  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yao,  tukio  ambalo 
limesimuliwa  ndani  ya  Qur’an'^  na  kwenye  baadhi  ya  maneno  ya  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  linatoa  mwangaza  mzuri 
juu  ya  namna  inavyokuwa  elimu  hii  ya  ladunni: 

Pindi  Firauni  najeshi  lake  walipokuwa  wakimfuata  Musa  -  amani  iwe 
juuyake  -  pamoja  na  waumini  aliangamizwa  ndaniya  mawimbi  makaliya 
bahari  nyekundu  mbele  ya  macho  ya  waizraeli.  Baada  ya  tukio  hili  Musa  - 
amani  iwejuuyake  -  aliwakusanya  watu  wake  na  kuwatolea  hotuba  kali  na 
yenye  kushawishi,  na  hivyo  kuyeyusha  nyoyo  za  wasikilizaji  na  kuwapelekea 
wabubujikwe  na  machozi.  Iliwafanya  wastaajabu  juu  ya  kiwango  kikubwa 
cha  elimu  na  hekima  ya  Mtume  wao.  Kutokana  na  msukumo  wa  maongezi 
yale,  mmoja  wao  akauliza: 

“Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu...Je  kuna  mtu  mwenye  elimu  kubwa 
kuliko  yako  kwenye  uso  wa  dunia  hii?” 

Kutokana  na  kutekwa  na  swali  lile,  badala  ya  kujibu  “Mwenyezi  Mungu 
anajua”,  Musa  -  amani  iwejuu  yake  -  akajibu,  “Hapana...Sifahamu  kama 
kuna  yeyote  aliye  hivyo”.  Hivyo  akawa  ameteleza.‘^  Mwenyezi  Mungu  haku- 
kubaliana  na  jibu  lake,  hivyo  pale  pale  akamfunulia  Mjumbe  wake  huyo 


11  Rejea  Abu  Dawud,  Janaiz,  27-28;  Ahmed  ibn  Hanbal,  VI,  267;  Ibn  Majah,  Janaiz,  10. 

12  Rejea  al-Kahf,  60-82. 

13  Kuteleza  au  dhallah  kama  ambavyo  kunaitwa  kunaashiria  maneno  au  matendo  ambayo 

hufanywa  na  Mitume  mara  chache  sana  bila  ya  kukusudia,  lakini  matendo  hayo  au 
maneno  hayo  yakawa  hayapendezi  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


juu  ya  “...mja  aliyekuwepo  mahali  ambapo  bahari  mbili  zinakutana,  mja 
ambaye  ana  elimu  kuliko  wewe.  Nimempa  elimu  kutoka  kwangu  (ladunni)” 

Huku  akiwa  na  shauku  kubwa  ya  kujifunza  elimu  hii,  Musa  -  amani 
iwe  juu  yake  -  akasema,  “Sitoacha  kuendelea  mpaka  nifike  zinapo  kutana 
bahari  mbili,  au  nitaendelea  kwa  muda  mrefu.”  (al-Kahf,  60). 

Aliamua  kuanza  safari  huku  akiwa  ameongozana  na  mpwa  wake  ait- 
waye  Yusha  ibn  Nun.  Baada  ya  kupitia  misukosuko  mingi  katika  safari  yao 
mwishowe  wakampata  mtu  waliyekuwa  wanamtafuta.  Qur’an  inayaelezea 
makutano  hayo  kama  ifuatavyo: 

“Basi  wakamkuta  mja  katika  waja  wangu  tuliye  mpa  rehema  kutoka 
kwetu,  na  tukamfunza  mafunzo  yaliyo  toka  kwetu.”  (al-Kahf,  65). 

Mtu  ambaye  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alifahamishwa  habari  zake 
kwa  kupitia  ufunuo  alikuwa  amekaa  juu  ya  jiwe  huku  akiwa  amejigubika 
joho  la  kijani.  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alimsogelea  na  kumsalimia, 
kisha  akamwambia,  “Mimi  ni  Musa”. 

“Kwa  hiyo  wewe  ndiye  Musa,  Mtume  wa  wana  wa  Izraeli”,  Khidhir  - 
amani  iwe  juu  yake  -  alijibu.^* 

“Je  wewe  ndiye  mtu  ambaye  Mwenyezi  Mungu  ameniambia  ana  elimu 
kuliko  watu  wote?”  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  aliuliza. 

“Mwenyezi  Mungu  amekupa  elimu  ambayo  mimi  sina”,  alijibu,  “na 
mimi  nimepewa  elimu  ambayo  wewe  Musa  huna”. 

“Nikufuate  ili  unifunze  katika  ule  uwongofu  ulio  funzwa  wewe?”  (al- 
Kahf,  66),  kisha  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alisisitiza. 

Hivyo  ndivyo  ambavyo  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alivyodhihirisha 
shauku  yake  ya  kufundishwa  na  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake.  Kama  ina- 


14  Khidr,  katika  kiarabu,  neno  hili  linamaanisha  kijani  au  kitu  kinachohusiana  na  rangi 
ya  kijani.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 
“Sababu  ya  yeye  kuitwa  khidr  ni  kwamba  kila  alipokuwa  akikaa  kwenye  majani  ya 
njano  yalikuwa  yakibadilika  na  kuwa  ya  kijani.”  (Bukhari,  Anbiya,  27;  Tirmidhi, 
Tafsir,  18;  Daylami,  Musnad,  1,345).  Mujahid  ambaye  ni  mwanachuoni  mkubwa 
amesimuliwa  kwamba,  “kila  aliposimama  kwa  ajili  ya  kutekeleza  swala  ya  faradhi 
maeneo  yaliyomzunguka yalikuwa yakigeuka  na kuwa ya kijani.  “  Hivyo  imeeleweka 
kwamba  jina  khidr  halikuwa  jina  lake  halisi  bali  lilikuwa  ni  jina  la  kupanga  alilokuwa 
amepewa  hapo  baadae. 

_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


vyoweza  kuonekana  katika  aya  hii  ya  Qur’an,  sharti  la  kwanza  na  muhimu 
la  kupata  elimu  hii  ni  kuwa  tayari  kufuata;  kwani  elimu  hii  husambaa 
kutoka  moyo  mmoja  kwenda  kwenye  mwingine,  jambo  ambalo  linahitaji 
mfuatano  wa  kimwili  na  kiroho.  Na  hivi  ndivyo  inavyoendelea: 

Musa  -  amani  iwejuuyake  -  alitaka  kupata  uwezo  wa  kutambua  hek- 
ima  za  ndani  za  matukio  yaliyokuwa  yakionekana  kwa  nje  kuwa  ni  yenye 
kustaajabisha  na  ambayo  ni  vigumu  kuyaelewa.  Hivyo  Khidhir  -  amani  iwe 
juu  yake  -  akamwambia,  “Hakika  wewe  hutaweza  kuvumilia  kuwa  pamoja 
nami.  Na  utawezaje  kuvumilia  yale  usiyo  yajua  vilivyo  undani  wake?”  (al- 
Kahf,  67-68). 

Kwa  kupitia  maneno  haya  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  alikuwa 
kwanza  kabisa  amegundua  kitu  kuhusiana  na  haliya  kisaikolojia  ya  Musa  - 
amani  iwejuu  yake;  hasa  alikuwa  akimuelezea  namna  alivyokuwa,  maneno 
ambayo  yalikuwa  yanahitajika  kuthibitishwa  mwishoni  kuwa  yalikuwa  sahi- 
hi.  Licha  ya  yote  hayo,  elimu  hii  ilikuwa  inahitaji  subira  na  Musa  -  amani 
iwe  juu  yake  -  alikuwa  anatoka  katika  maisha  yenye  ghasia.  Somo  ambalo 
Musa  -  amani  iwejuu  yake  -  alikuwa  alipate  lilikuwa  ni  kushindwa  kwake 
kuvumilia  mbele  ya  sayansi  ya  uhalisia  mtakatifu. 

Kisha  Musa  -  amani  iwejuu  yake  -  akasisitiza  kuungana  naye.  “Akas- 
ema:  Inshaallah,  Mwenyezi  Mungu  akipenda,  utaniona  mvumilivu,  wala 
sitoasi  amri  yako.”  (al-Kahf,  69). 

“Basi  ukinifuata  usiniulize  kitu  mpaka  mimi  nianze  kukutajia.”  (al- 
Kahf,  70),  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  alimsihi. 

Kisha  wakatembea  kwenye  ufukwe  kwa  muda  kidogo  na  kisha  waka- 
panda  meli  iliyokuwa  ikimilikiwa  na  ndugu  wawili.  Watu  hawa  wawili 
waliruhusiwa  kusafiri  bila  ya  kulipia  chochote.  Licha  ya  hilo  lakini  Khidhir 

-  amani  iwejuu  yake  -  alianza  kutoboa  sehemu  ya  chini  ya  meli  hiyo. 

“Je  unataka  kutuhilikisha  watu  wote  sisi  tulio  ndani  ya  meli?”  Musa 

-  amani  iwe  juu  yake  -  alipinga  kwa  hasira.  “Kwa  nini  umefanya  hivyo?” 
Wamiliki  wa  meli  hii  ni  watu  wawili  masikini  na  meli  hii  ndiyo  chanzo  chao 
cha  pekee  cha  kuwaingizia  kipato.  Kwa  kweli  umefanya  kitu  cha  kustaajabi- 
sha!” 

Khidhir  -  amani  iwejuu  yake  -  hakusema  chochote  zaidi  ya  kumkum- 
busha  Musa  -  amani  iwejuu  yake  -  juu  ya  tahadhari  yake  ya  hapo  awali. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


‘Je  sikukuambia  kuwa  hutaweza  kuvumilia  kuwa  pamoja  na  mimi?” 

“Usinichukulie  kwa  niliyo  sahau,  wala  usinipe  uzito  kwa  jambo  langu.” 
Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alisema  kwa  namnaya  kuomba  radhi. 

Muda  si  mrefu  shorewanda  alikuja  na  kutua  kwenye  upande  mmoja 
wa  meli  yao.  Baada  ya  muda  mfupi  akadonoa  matone  kadhaa  ya  maji  ya 
bahari.  Kisha  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  akamgeukia  Musa  -  amani 
iwejuuyake  -  na  kumwambia:  “Ufahamu  wako,  wangu  na  wa  viumbe  vyote 
ukiulinganisha  na  Ujuzi  wa  Mwenyezi  Mungu  ni  kama  kiasi  cha  maji  yaliy- 
odonolewa  baharini  na  huyo  ndege 

Baada  ya  muda  kidogo  wakashuka  kutoka  kwenye  meli  na  kuanza 
kutembea  kwa  miguu.  Muda  si  mrefu  wakakutana  na  mtoto  wa  kiume. 
Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  akamuua  mtoto  yule  pale  pale. 

“Ala!”  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alihamaki.  “Umemuuwa  mtu  asiye 
na  kosa,  na  wala  hakuuwa!  Ama  hakika  umefanya  jambo  baya  kabisa!” 

“Je  sikukuambia  kuwa  hutaweza  kuvumilia  kuwa  pamoja  na  mimi?” 
Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  alijibu.  Huku  akiona  aibu  kutokana  na 
kushindwa  kwake  kuchunga  ahadi  yake,  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  - 
alisema: 


“Nikikuuliza  kitu  chochote  baada  ya  haya  usifuatane  nami,  kwani  ume- 
kwisha  pata  udhuru  kwangu!” 

Kisha  wakaendelea  na  safari  yao  mpaka  walipofikia  kwenye  kijiji. 
Kutokana  na  kuhisi  kwao  njaa  waliamua  kuwaomba  wanakijiji  chochote 
kwa  ajili  ya  kula.  Licha  ya  wanakijiji  wale  kuwanyima  chakula  lakini 
pia  hawakuwatendea  wema  wowote.  Walipokaribia  kuondoka  pale  kijijini 
Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  aligundua  kuwa  kulikuwa  na  ukuta  ulio- 
taka  kudondoka,  ukuta  huo  ulitengenezwa  kwa  matofali  ya  matope.  Hivyo 
akachukua  jukumu  la  kuujenga  tena  upya.  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  - 
akashindwa  kuvumilia,  hivyo  akasema: 

“Unawahudumia  watu  ambao  walikataa  kutukaribisha  na  hawaku- 
tupatia  hata  mkate  kidogo  wa  kutuliza  njaa  yetu...Angalau  ungeliwaomba 
ujira  wa  kazi  yako!” 


“Muda  umefika  kwa  sisi  kufarikiana”,  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  - 
alijibu.  “Sasa  nitakueleza  maana  ya  yale  uliyo  kuwa  huwezi  kuyastahamilia: 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Ama  ilejahazi  ilikuwa  ya  masikini  za  Mungu  wafanyao  kazi  baharini. 
Nilitaka  kuiharibu,  kwani  nyuma  yao  alikuwako  mfalme  aliyekuwa  anaya- 
chukua  kwa  nguvu  majahazi  yote  mazuri. 

Na  yule  mtoto...alikuwa  awe  muasi  baadae.  Kwa  upande  mwingine 
wazazi  wake  walikuwa  ni  watu  wema.  Tukakhofu  asije  watia  mashakani 
kwa  uasi  na  ukafiri.  Basi  tulitaka  Mola  wao  Mlezi  awabadilishie  aliye  bora 
zaidi  kuliko  huyo  kwa  kutakasika,  na  aliye  karibu  zaidi  kwa  huruma. 

Na  ule  ukuta  niliousimamisha...ulikuwa  ni  wa  vijana  wawili  mayatima 
kule  mjini.  Na  chini  yake  ilikuwako  khazina  yao;  na  baba  yao  alikuwa  ni 
mtu  mwema.  Basi  Mola  wako  Mlezi  alitaka  wafikie  utu  uzima  na  wajitolee 
khazina  yao  wenyewe,  kuwa  ni  rehema  itokayo  kwa  Mola  wako  Mlezi.  Wala 
mimi  sikutenda  hayo  kwa  amri  yangu.  Hiyo  ndiyo  tafsiri  ya  hayo  ambayo 
wewe  hukuweza  kuyasubiria.”^^ 

Maelezo  mengi  na  sherehe  zimeandikwa  kuhusiana  na  hekima  za 
ndani  zilizopo  kwenye  makutano  hayo.  Tunaweza  kuelezea  haadhi  yake 
kama  ifuatavyo: 

Elimu  ya  ladunni  inahusiana  na  kuyatazama  mamho  yaliyo  nje  ya 
uwezo  wa  mwanadamu  kwa  namna  amhayo  wengi  hawaifahamu.  Kwa 
mfano  wakati  kuuliza  maswali  kunachukuliwa  kuwa  ni  ufunguo  wa  kujif- 
unza  katika  sayansi  zote,  lakini  elimu  hii  haistahimili  maswali  wala  mjada- 
la.  Badala  yake  inashauri  ukimya,  suhira  na  utii.  Majihu  yake  hupatikana 
mwisho  wa  mamho  yote.  Ihrahim  Hakki  Erzurumi  analielezea  suala  hili 
kwa  namna  iliyo  nzuri  kama  ifuatavyo: 

Watoaji  wa  kweli  huwathamini  waovu 
Na  kuwadhania  kuwa  wanaweza  kubadilika 
Kuangalia  mbele  ni  kwa  wenye  busara 
Subiri,  nini  atakifanya  Mola,  na  angalia 
Anachokifanya,  hukifanya  kwa  ubora  wa  hali  ya  juu. 


Usiulize  ‘kwa  nini  hiki  ni  kibaya?’ 

Kitakuwa  tu  kizuri 

Wewe  subiri  tu  mpaka  mwisho,  na  angalia 
Subiri,  nini  atakifanya  Mola,  na  angalia 
Anachokifanya,  hukifanya  kwa  ubora  wa  hali  ya  juu. 


15  Ukitaka  hadithi  zinazohusiana  na  tukio  hili  rejea  Bukhari,  Tafsir,  18/4;  Muslim, 
Fadail,  170. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Wale  ndugu  wema  wa  baharini  waliwaruhusu  Musa  na  Khidhir  - 
amani  iwe  juu  yao  -  wasafirie  kwenye  meli  yao  bure.  Kwa  kuwapa  msaada 
mdogo  watu  wawili  wema  mwishowe  walipata  baraka  kubwa  ya  kulindiwa 
meli  yao  kwa  gharama  ndogo  mno  ya  uharibifu  wenye  kuweza  kurekebi- 
shwa  kwa  wepesi.  Kwa  maneno  mengine  kipato  cha  halali  na  utoaji  wa 
huduma  nzuri  havikwenda  patupu. 


Kwa  upande  wa  uelewa  wa  ishari,  au  katika  tafsiri  yake  ya  masuala 
ya  kiroho,  ni  kwamba  kupata  madhara  madogo  kwa  he  meli  na  hatimaye 
kulindwa  dhidi  ya  kukamatwa  kwa  nguvu  na  mfalme  kunaashiria  ukweli 
kwamba  kuiona  nafsi  kuwa  haina  kasoro  kutampelekea  mtu  kwenye 
maangamizi  ndani  ya  dimbwi  la  kiburi  na  kujiona;  na  kwamba  mtu  hana 
budi  kuendelea  kukiri  kasoro  zake  na  udhaifu  wake  ili  ajilinde  dhidi  ya 
kuharibiwa  imani  yake. 


Vile  vhe  kuna  hekima  nyingi  juu  ya  mauaji  ya  yule  mtoto  asiyekuwa 
na  hatia  yaliyofanywa  na  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake. 


Mtu  hana  budi  kuhakikisha  kuwa  mapenzi  yake  ya  kawaida  juu  ya 
mkewe,  watoto,  marafiki  na  ndugu  yanabakia  katika  mahala  pake  husika 
na  hayaruhusiwi  kupita  mapenzi  ya  mja  juu  ya  Mola  wake.  Kinyume  chake 
yatamrudisha  nyuma  na  hata  kufikia  kumtoa  katika  lengo  lake  la  kweli. 

Moja  wapo  ya  majina  makubwa  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni 
ar-Raqib,  lenye  kuashiria  kutoridhika  kwake  pindi  aonapo  hata  kivuli  cha 
mapenzi  ya  watu  wengine  kikiyafunika  mapenzi  juu  Yake  katika  nyoyo  za 
wale  anaowapenda.  Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  mapenzi  matakatifu 
hayaruhusu  ushirika. 

Kuna  wakati  Yaqub  -  amani  iwe  juu  yake  -  alionyesha  mapenzi 
makubwa  kwa  mwanae  Yusuf  -  amani  iwe  juu  yake,  hasa  baada  ya  kupata 
kwake  nuru  ya  utume  kwenye  paji  lake  la  uso.  Lakini  mapenzi  yake  yali- 
yopindukia  juu  ya  mwanae  hayakujali  Uwezo  mtakatifu.  Hivyo  Mwenyezi 
Mungu  akaamua  Yaqub  -  amani  iwe  juu  yake  -  apitie  kwenye  majaribu. 
Matokeo  yake  yanafahamika  vyema:  miaka  mingi  ya  kutengana  na  mwa- 
nae  kipenzi.  Mapenzi  yale  ya  kupindukia  yalisababisha  utengano  wenye 
kuumiza.^'^ 

16  Kt]e.a.  Rnhul-Bayan,  Toleo  la  IV,  uk.  218. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Kwa  kupitia  urithi  wa  kijamii  baadhi  ya  vitu  vya  kweli  huwa  vinakuwa 
vikifahamika  na  watu  wote  na  matokeo  yake  vinakuwa  sehemu  ya  mambo 
ya  kiutamaduni  katika  jamii  husika.  Mojawapo  ya  vitu  hivyo  ni  msemo 
usemao  ‘mapenzi  yaliyopindukia  huleta  utengano  wa  mara  moja,  msemo 
huu  unaashiria  maangamizi  makubwa  ambayo  yanaweza  kumfika  mtu 
baada  ya  kukipenda  kitu  kupita  kiasi,  kiasi  cha  kuweza  kumuabudu. 

Ni  jambo  la  kuzingatia  kwamba  wazazi  wa  mtoto  aliyekuwa  ameuawa 
katika  mikono  ya  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  angelifikwa  na  huzu- 
ni  kubwa  pindi  angelisikia  kuwa  mtoto  wao  amekufa;  kama  ambavyo 
mwanzoni  walifurahi  sana  baada  ya  kumzaa.  Lakini  kama  mtoto  yule 
angeliendelea  kuishi  angeishia  kuwaharibia  maisha  yao  hapa  duniani  na 
kesho  akhera.  Kama  maamuzi  wangeliachiwa  wazazi  wake,  kwa  hakika 
wasingelitaka  mtoto  wao  auawe.  Lakini  kama  ambavyo  Mwenyezi  Mungu 
alivyo  Mwingi  wa  rehema  na  anavyowapenda  waja  wake  wema  bila  ya 
mipaka  zaidi  ya  mzazi  yeyote  anavyowapenda  watoto  wake  mwenyewe, 
ndio  maana  akahukumu  kifo  cha  yule  mtoto  ili  awaletee  mtoto  mwingine 
mwema  zaidi,  hii  ilikuwa  fadhila  kubwa  sana  kutoka  Mola  wao.  Kwa  kuwa 
mtoto  aliyeuawa  aliondoka  hapa  duniani  bila  ya  hatia  yoyote  na  bila  ya 
kuchafuliwa  na  madhambi,  Mola  alifidia  maisha  yake  mafupi  kwa  kumpa 
furaha  ya  milele  kesho  akhera  atakapokuwa  pamoja  na  wazazi  wake.  Hivyo 
baraka  katika  vazi  la  ghadhabu  ilimaanisha  kwamba  maangamizi  madogo 
yalikubalika  ili  kuepusha  maangamizi  makubwa. 

Imekuja  kufahamika  kwamba  wakati  mwingi  wanadamu  hukosea 
pindi  wanapokuwa  wanatathmini  matukio  ya  nje  kwa  kuwa  hawana  mam- 
laka  katika  hekima  takatifu.  Ndani  ya  Qur’an  tumeambiwa: 


b ''i  °^\  j  ijlj  ^  jij 


“...Lakini  huenda  mkachukia  kitu  nacho  ni  kheri  kwenu.  Na  huenda 
mkapenda  kitu  nacho  ni  shari  kwenu.  Na  Mwenyezi  Mungu  anajua  na 
nyinyi  hamjui”  (al-Baqara,  216). 


Kumuua  mtu  asiye  na  hatia  ni  kosa  kubwa  ambalo  sheria  ya  kiislamu 
inaagiza  muuaji  naye  auawe.  Hivyo  kuufanyia  kazi  mfano  wa  simulizi  hii 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ya  Qur’an  kwa  kutumia  elimu  ijulikanayo  na  watu  wachache  ni  jamho 
lisilovumiliwa  na  sheria  ya  kiislamu,  jamho  hili  haliruhusiwi  kutekelezwa 
na  waislamu  ambao  wanawajibika  kwa  matendo  ya  dhahiri  peke  yake. 
Hivyo  hata  watu  wema  walio  na  elimu  ya  moyoni  hawatekelezi  hukumu  hii 
mpaka  sababu  za  dhahiri  zitimie;  kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  watu 
hawa  kamwe  hawajitengi  na  ulimwengu  wa  kawaida.  Mipaka  iliyowekwa 
na  sheria  ya  kiislamu  haina  budi  kutiiwa  na  watu  wote. 


Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alikuwa  ni  Mtume  aliyefunuliwa  sheria 
ambayo  aliagizwa  kuifanyia  kazi.  Kwa  upande  mwingine,  Khidhir  -  amani 
iwe  juu  yake  -  naye  alikuwa  akifanya  mambo  kulingana  na  elimu  aliyoku- 
wa  amefundishwa;  hivyo  hakuwa  anafanya  mambo  kwa  matamanio  yake 
mwenyewe,  bali  kulingana  na  matakwa  ya  Mwenyezi  Mungu.  Kumpinga 
kwa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  kulikuwa  kunasukumwa  na  uchungaji 
wake  wa  mipaka  aliyokuwa  amewekewa  na  Mola  wake.  Na  Mola  ndiye  ali- 
yewafunulia  wanadamu  makutano  ya  watu  hawa  wawili  ndani  ya  Qur’an. 
Hii  inamaanisha  kuwa  matukio  yaliyosimuliwa  juu  ya  kukutana  kwao  ni 
ubainifu  tofauti  wa  uhalisia  wa  aina  moja,  hata  hivyo  yanaweza  kuonekana 
kuwa  yanaenda  kinyume  na  sheria  ya  dini.  Kwa  hakika  wakati  Musa  - 
amani  iwe  juu  yake  -  alipopata  siri  za  ndani  za  ubainifu  huu  wenye  kustaa- 
jabisha  aliweka  pembeni  upingaji  wake  wote  na  kutambua  kuwa  shariah 
ilikuwa  ni  kitovu  cha  haqiqah,  undani  wake.  Kadiri  sheria  inavyowaenea 
watu  wote  na  watu  wengi  kushindwa  kufahamu  maana  ya  elimu  yenye 
kufahamiwa  na  watu  wachache,  ndivyo  inavyokuwa  lazima  kwetu  kushika- 
mana  na  sheria  iliyopo. 


Licha  ya  kutotendewa  wema  na  wanakijiji  lakini  Khidhir  -  amani  iwe 
juu  yake  -  aliamua  kukarabati  ukuta  uliotaka  kuanguka  bila  kutarajia  ujira 
kutoka  kwao,  hili  linaashiria  umuhimu  na  ubora  wa  kuwalinda  mayatima. 
Pia  wakati  huo  huo  jambo  hilo  linatufahamisha  kuwa  kipato  cha  halali 
hakiwezi  kupotea  kamwe.  Mapato  wanayoyaingiza  watu  wema  kwa  kupitia 
njia  za  halali  wakati  wote  huwa  chini  ya  ulinzi  mtakatifu. 


Qthman  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia 
yafuatayo  kuhusiana  na  hazina  iliyokuwa  imechimbiwa  chini  ya  ukuta: 
“Hazina  hiyo  ilikuwa  ubao  uliotengenezwa  kwa  dhahabu,  ndani  yake  kuli- 
andikwa  mistari  ifuatayo  saba: 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


1.  Anashangaza  yule  ambaye  bado  anaweza  kucheka  licha  ya  kufa- 
hamu  kuwa  kuna  kifo. 

2.  Anashangaza  yule  mwenye  kuikimbilia  dunia  licha  ya  kufahamu 
kuwa  hii  dunia  ni  yenye  kupita. 

3.  Anashangaza  yule  mwenye  kuhuzunika  wakati  anafahamu  kuwa 
kila  kitu  kimekadiriwa. 

4.  Anashangaza  yule  mwenye  kujikusanyia  utajiri  wakati  anafahamu 
kuwa  atakuja  kuulizwa. 

5.  Anashangaza  yule  mwenye  kutenda  madhambi  wakati  anafahamu 
kuwa  kuna  Moto. 

6.  Anashangaza  yule  mwenye  kuwaongelea  wengine  licha  ya  kufa- 
hamu  fika  kuwa  Mwenyezi  Mungu  yupo. 

7.  Anashangaza  yule  mwenye  kutarajia  kupumzika  hapa  ardhini  licha 
ya  kufahamu  fika  kuwa  kuna  pepo;  na  Vivyo  hivyo  kwa  yule  mwenye 
kumtii  shetani  licha  ya  kufahamu  kuwa  yeye  ni  adui.”  (Ibn  Hajar  Asqalani, 
Munabbihat,  uk.  29). 

Kwa  mara  nyingine  tena  kwa  upande  wa  ishari  maneno  ‘zinapokutana 
bahari  mbili’  ,  mahali  zinapokutana  bahari  mbili,  yanamuonyesha  Musa  - 
amani  iwe  juu  yake  -  bahari  ya  elimu  ya  mambo  makubwa  ya  dhihiri,  na 
kwa  upande  wa  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  anaonyeshwa  bahari  ya 
elimu  ya  siri  zenye  kustaajabisha. 

Suala  kwamba  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  aliongozana  na  Khidhir  - 
amani  iwe  juu  yake  -  kwa  lengo  la  kupata  elimu  ya  ladunni  ni  la  kuzingati- 
wa  kwani  linafanana  na  uhusiano  kati  ya  murshid  na  murid  au  mwalimu 
na  mwanafunzi  ndani  ya  usufi.  Kwa  hiyo  tunaweza  kuhitimisha  kwamba 
hata  kama  mtu  atakuwa  na  elimu  kubwa  kama  ya  Musa  -  amani  iwe  juu 
yake  -  lakini  bado  atatakiwa  awe  tayari  kupiga  magoti  kwa  unyenyekevu  na 
heshima  mbele  ya  mtakatifu  kwa  ajili  ya  kupata  uongofu  wake. 

Siku  moja  maswahaba  walimuuliza  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake,  “Tufanyeje  endapo  tutakabiliwa  na  tatizo  ambalo 
suluhisho  lake  halipatikani  ndani  ya  Quran  au  Sunnah?” 

“Wafuateni  mahakimu  na  watu  wema  kwa  ajili  ya  kupata  hukumu 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


kutoka  kwao”,  aliwajibu.  “Msiyashughulikie  mambo  kwa  maoni  yenu  bin- 
afsi”  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  1,178). 

Imam  Shafii  ambaye  alikuwa  mwanachuoni  mkubwa  wa  sheria  za  kiis- 
lamu  alikuwa  akimtembelea  Shayban-i  Rai  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  -  ambaye  alikuwa  mtu  mwenye  imani  ya  hab  ya  juu,  na  kisha  akipiga 
magoti  mbele  yake  kama  alivyo  mwanafunzi  mtiifu  kwa  ajili  ya  kujadiliana 
naye  masuala  fulani  kwa  matumaini  ya  kunufaika  kiroho.  Wakati  mwing- 
ine  wanafunzi  wake  wabkuwa  wakipinga  na  kusema: 

“Jiangalie  mwenyewe  na  umuangalie  Shayban...kwa  nini  unamuonye- 
sha  heshima  kubwa  kiasi  hicho” 

“Kwa  kuwa  anavifahamu  vitu  ambavyo  sisi  hatuvifahamu”,  Imam  ali- 
kuwa  akisema. 


Kwa  namna  hiyo  hiyo  Ahmed  ibn  Hanbal  na  Yahya  ibn  Main  wali- 
kuwa  wakimtembelea  Maruf  Karhi  kwa  ajili  ya  masuala  mbalimbab. 

Wabmu  wa  kiroho  hawatafutwi  kwa  ajili  ya  kujifunza  sayansi  za 
mambo  ya  dhahiri,  bab  sayansi  za  moyo,  kwani  hizo  ni  muongozo  wenye 
kumubka  kwenye  njia  zenye  kuwapelekea  watu  kwa  Mola  wao.  Wafasiri 
wengi  maarufu,  wanachuoni  wa  hadith  na  wanasheria  wa  kiislamu  kama 
vile  Ibn  Abidin  na  Alusi  miongoni  mwa  wengi  waliingia  kwenye  njia  ya 
kisufi  na  kukubab  kuongozwa  na  watakatifu  katika  masuala  muhimu 
ambayo  wao  wenyewe  hawakuweza  kuyatatua. 

Imam  Abu  Hanifah  ambaye  abkuwa  miongoni  mwa  wanasheria 
wakubwa  wakiislamu  waliofahamika  katika  dunia  hii,  naye  vile  vile  abta- 
futa  njia  kwa  kujiweka  karibu  na  Jafar  Sadiq  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake.  Tukio  bfuatalo  linadhihirisha  heshima  kubwa  abyokuwa  nayo 
Imam  huyu  kwa  watu  wa  kiroho: 


Kumepokewa  kwamba  siku  moja  Ibrahim  Adham  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siriyake  -  alibahatika  kumuona  Imam  Abu  Hanifa.  Wanafunzi  wa 
Imam  wakaanza  kumuangalia  Ibrahim  Adham  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  kwa  namna  fulani  ya  kutomuonyesha  heshima.  Baada  ya  kuli- 
gundua  hili  Imam  akamuita  Ibrahim  Adham  kwa  namna  ya  kumkaribisha: 
“Tafadhali  mwalimu...sogea  karibu.  Umetufanyia  wema  kwa  kuja  kwako 
kwenye  somo  letu!” 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Ibrahim  Adham  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  akamsa- 
limia  kwa  haya  na  kisha  akaondoka.  Pindi  alipopotea  kwenye  macho  yao 
wanafunzi  wake  wakamuuliza,  “Umemtukuza  mtu  yule  kwa  jambo  gani? 
Inawezekanaje  mtu  kama  wewe  ukamuita  mtu  yule  mwalimu?” 

“Kwa  kuwa  wakati  wote  anamfikiria  Mwenyezi  Mungu”,  Imam  akajibu 
kwa  unyenyekevu.  “Na  sisi  tunamfikiria  kwa  kiwango  cha  maneno  tu.” 

Kama  ilivyo  kwa  matawi  mengine  ya  elimu,  ni  jambo  la  msingi 
kukubaliana  na  mwenendo  uliowekwa  wakati  unapokea  mafunzo  katika 
elimu  ya  ladunni.  Miongoni  mwa  mwenendo  huo  ni  kujivika  unyenyekevu 
ambao  utamfanya  mtu  ajihisi  dhalili  na  dhaifu  wakati  wote. 

Ni  jambo  lenye  kustaajabisha  kiasi  gani  kwamba  Mtume  kama  Musa 
-  amani  iwe  juu  yake  -  ambaye  alipewa  heshima  ya  kuwa  Kalimullah  (ali- 
yeongeleshwa  na  Mwenyezi  Mungu  moja  kwa  moja)  hata  siku  moja  asifiki- 
rie,  “Ninahitajika  kukaa  na  kutatua  matatizo  ya  watu  wangu,  kwani  Taurati 
imejitosheleza.  Licha  ya  hayo  mimi  ni  mwenye  kupokea  ufunuo  kutoka 
kwa  Mwenyezi  Mungu  na  kama  ningelitaka  ningelimuomba  Mwenyezi 
Mungu  anifundishe  moja  kwa  moja”.  Badala  yake  huku  akionyesha  uny- 
enyekevu  wa  hali  ya  juu  alitii  maagizo  matakatifu  na  hivyo  kuweka  mfano 
bora  kwa  watu  watakaokuja  baada  yake.  Ushahidi  wa  wazi  juu  ya  hili  ni 
uamuzi  wake  wa  kuwa  tayari  kutembea  kwa  miaka  mingi  kama  ingelibidi 
mpaka  ampate  (Khidhir).  Unyenyekevu  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  - 
unatoa  mfano  bora  kwa  watafutaji  wote  wa  elimu. 

Kama  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  angelitaka,  Angelimfanya  Musa  - 
amani  iwe  juu  yake  -  ampate  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  mara  moja 
bila  ya  kuhangaika.  Badala  yake  Mwenyezi  Mungu  akataka  Mtume  wake 
apitie  kwenye  safari  ngumu,  hili  linamaanisha  kwamba  njia  hii  inahitaji 
mapenzi  makubwa  na  uta,  na  bila  shaka  rehema  za  Mwenyezi  Mungu. 

Pia  uzoefu  wa  wote  wawili  unaashiria  hitajio  la  kutafuta  mafunzo  ya 
kiroho  kutoka  kwa  mwalimu  mwenye  kuendana  na  hali  halisi  ya  elimu 
hiyo.  Si  jambo  jema  kupuuzia  sharti  hili  na  kupata  elimu  hii  bila  ya  kuwa 
na  murshid,  yani  kiongozi.  Kufanikiwa  katika  njia  hii  kunahitaji  msaada 
mkubwa  kama  kunavyohitaji  utambuzi  wa  hali  ya  juu. 


Kwa  upande  mwingine  mtu  anaweza  kujiuliza  inakuwaje  Mtume 
mkubwa  kama  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  akaomba  kupata  mafunzo 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kutoka  kwa  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake.  Lakini  ni  jambo  la  kuzingatia 
kwamba  tamaa  ya  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  ya  kutaka  kufundishwa 
na  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  hakumaanishi  kuwa  yeye  hana  elimu 
na  hekima  yoyote  na  kwamba  yeye  hakujaaliwa  sehemu  ya  utambuzi  wa 
kiroho  (kashf)  na  ufunuo.  Suala  hili  ni  sawa  na  mtu  anayetafuta  ujuzi 
kutoka  kwa  mtu  mwenye  uwezo  mkubwa  katika  suala  husika.  Kwa  mfano 
nguvu  na  uwezo  wa  Sinan  katika  usanifu  wa  majengo  bila  shaka  ni  mkub- 
wa  kuliko  wasanii  na  vibarua  wote  walioshiriki  katika  ujenzi  wa  msikiti 
wa  Suleymaniye.  Licha  ya  haya  yote  lakini  Sinan  alikuwa  hana  ufahamu 
mkubwa  katika  sanaa  ya  ujenzi  wa  kutumia  marumaru  kumpita  mtaal- 
amu  katika  soko  hilo  aliyekuwa  akifanya  kazi  katika  ujenzi  ule.  Lakini  hili 
halimaanishi  mapungufu  kwa  upande  wa  Sinan,  kwani  wasanii  na  vibarua 
wote  walikuwa  chini  ya  amri  yake. 


Hivyo  si  kwamba  kwa  sababu  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  alikuwa 
mwalimu  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  kwa  muda  ndio  inamaanisha 
kuwa  Khidhir  alikuwa  ni  mbora  kuliko  Musa.  Katika  kiini  cha  mambo  seh- 
emu  hii  haihitaji  ulinganishi  wa  nani  mbora  na  nani  dhaifu,  kwani  Musa  na 
Khidhir  -  amani  iwe  juu  yao  -  wote  ni  wapita  njia  katika  mazingira  tofauti 
yasiyolingana.  Cha  kuzingatia  hapa  ni  kwamba  viumbe  wote,  wakiwemo 
Mitume,  ni  dhaifu  mbele  ya  elimu  takatifu;  na  hii  ndiyo  yenye  kuwafanya 
waziangalie  tena  elimu  zao. 


Pamoja  na  Mitume  kuwa  kwao  wanadamu  lakini  wao  ni  watu  walio- 
chaguliwa  na  waliojaaliwa  kupokea  ufunuo  matakatifu.  Waja  hawa  wa 
Mwenyezi  Mungu  wa  kipekee  huwa  hawatendi  madhambi.  Lakini  kwa 
kuwa  nao  ni  wanadamu  na  hivyo  ni  madhaifu  mbele  ya  Mola  wakati 
mwingine  hukosea  na  kuteleza,  kuteleza  huku  kunaitwa  dhalla.  Kwa  kupi- 
tia  kuteleza  huku  ambako  kuna  lengo  la  kutoa  funza  katika  suala  fulani 
kwa  wanadamu,  Mwenyezi  Mungu  huwapa  ladha  ya  ubinadamu  na  hivyo 
kuwafunza  kwa  namna  ambayo  hatuifahamu.  Hapa  Musa  -  amani  iwe  juu 
yake  -  alitakiwa  kuelewa  udhaifu  wa  elimu  ya  mwanadamu  ukilinganisha 
na  ile  ya  Mola  na  hivyo  kumfanya  atambue  uwepo  wa  daraja  nyingi  za 
elimu  ambazo  hazijafunuliwa  kwake.  Utambuzi  wake  huu  ni  kwa  ajili  ya 
kutoa  mfano  muhimu  kwa  wanadamu  wote  mpaka  siku  ya  mwisho. 


Kwa  hakika  licha  ya  nguvu  na  mamlaka  makubwa  ya  utume  walioku- 
wa  nao  lakini  Mitume  hao  walikuwa  wakiyafahamu  yale  tu  waliyojaaliwa 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


na  Mwenyezi  Mungu  kuyafahamu  katika  mambo  yasiyoonekana  (ghayb). 
Kwa  kuwa  elimu  ya  ladunni  ni  zawadi  hivyo  wao  huyafahamu  yale  tu  wali- 
yofunuliwa  na  hubakia  hawayafahamu  yale  yaliyofichwa.  Imetajwa  katika 
Gulistan  ya  Sheikh  Sadi  kwamba  siku  moja  mtu  mmoja  alimuuliza  Yaqub 

-  amani  iwe  juu  yake: 

“Wewe  ni  Mtume  mwenye  hekima  na  mwenye  moyo  wa  utambuzi... 
Uliwezaje  kuhisi  harufuya  shati  la  Yusuf  -  amani  iwe  juu  yake  -  pindi  lili- 
pokuwa  likiletwa  kwako  tokea  mbali  kama  Misri,  lakini  ulishindwa  kumu- 
onapindi  alipokuwa  anarushiwa  ndaniya  kisima  kilichokuwa  karibu  yako?” 

“Sehemu  ya  elimu  takatifu  tuliyojaaliwa  huwa  ni  kama  mshindo  wa 
radi.  Ukweli  huwa  wazi  kabisa  wakati  fulani  na  kubakia  umefichwa  wakati 
mwingine” 

Maneno  aliyoyatumia  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  pindi  alipokuwa 
anatafuta  elimu  kutoka  kwa  Khidhir  -  amani  iwe  juu  yake  -  yalikuwa  ni 
‘elimu  uliyopewa’.  Haya  yanamaanisha  kwamba  elimu  ni  lazima  itoke  kwa 
Mwenyezi  Mungu  na  si  kwa  wanadamu.  Humpa  sehemu  ya  elimu  yeyote 
amtakaye  na  kwa  kiwango  akitakacho.  Sehemu  ya  elimu  hii  huitoa  kwa 
kupitia  sababu  fulani,  na  wakati  mwingine  huifunua  moja  kwa  moja  kwe- 
nye  moyo  wa  mja  wake. 

Kingine  cha  kuzingatia  ni  kwamba,  pindi  mtu  aliyefunga  anapokula 
chochote  kwa  kusahau  swaumu  yake  huendelea  kuwepo.  Vivyo  hivyo 
upingaji  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  kwa  Khidhir  -  amani  iwe  juu 
yake  -  haukufanya  safari  yao  iishie  pale.  Lakini  Musa  -  amani  iwe  juu  yake 

-  ndiye  aliyekataa  kuendelea  kupata  elimu  hii  kwa  kusema  yafuatayo  kwa 
aibu  na  hofu  bila  ya  kulazimika  kuyasema: 

“Nikikuuliza  kitu  chochote  baada  ya  haya  usifuatane  nami...”  (al-Kahf, 
76).  Aliweka  mwenyewe  sharti  hivyo  akalazimika  kutoendelea  kupata  zaidi 
sehemu  ya  elimu  ile. 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema, 
“Rehema  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  ya  Musa.  Kama  angeliweza  kue- 
ndelea  kuwa  na  subira  juu  ya  mambo  yale  Mwenyezi  Mungu  angelitufa- 
hamisha  mambo  mengi  zaidi  (ya  kustaajabisha  na  yasiyo  ya  kawaida)” 
(Muslim,  Fadail,  170;  Bukhari,  Tafsir,  18/2).  Kwa  hiyo  subira  ni  jambo  la 
lazima  katika  njia  hii. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Maelezo  mengine  kutoka  kwa  wasufi  kuhusiana  na  kukutana  kwao  ni 
kwamba:  Imesimuliwa  kwamba  yule  kijana  abyekuwa  na  Musa  -  amani  iwe 
juu  yake  -  pindi  alipokuwa  katika  safari  yake  ya  kumsaka  Khidhir  -  amani 
iwe  juu  yake  -  alikuwa  ni  Yusha  Ibn  Nun  ambaye  alikuwa  mpwa  wa  wake, 
na  pia  alikuwa  mtu  mkubwa  miongoni  mwa  maswahaba  wake.  Baada  ya 
Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  kufariki  yeye  ndiye  aliyechukua  nafasi  yake. 
Vile  vile  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alimchagua  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  afua- 
tane  naye  wakati  wa  hijra;  yeye  alikuwa  ni  mbora  zaidi  miongoni  mwa 
maswahaba  zake  na  alifahamika  kama  “wa  pili  kati  ya  wawili  ambao  watatu 
wao  alikuwa  Mwenyezi  Mungu”.  (Bukhari,  Ashabu’n-Nabi,  2).  Mifano  hii 
inaonyesha  umuhimu  wa  kujenga  urafiki  wa  kweli  katika  njia  ya  imani, 
kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  peke  yake. 

Mfano  huu  peke  yake  wa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  unatupatia 
ufahamu  mzuri  kuhusiana  na  ubora  wa  elimu  ya  ladunni. 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

“Bila  shaka  ninaviona  vitu  ambavyo  hamvioni  na  ninavisikia  vitu 
ambavyo  hamvisikii.  Anga  imetoa  sauti  kali  na  hivyo  ndivyo  inavyotaki- 
wa....kwani  hakuna  alama  ndogo  kama  inchi  nne  ambayo  malaika  hajapata 
kuweka  paji  lake  la  uso  kwa  ajili  ya  kumsujudia  Mwenyezi  Mungu.  Ninaa- 
hidi  kwajina  la  Mwenyezi  Mungu  kwamba  kama  mngelizifahamu  siri  nin- 
azozifahamu  mimi  mngelicheka  kidogo  sana  na  kulia  sana...Mngeliyaacha 
majumba  yenu  na  kukimbilia  kwenye  tambarare  kwa  ajili  ya  kumuomba 
Mwenyezi  Mungu  kwa  sauti  zajuu”. 

Baada  ya  kuyasikia  haya  msimuliaji  wake  ambaye  ni  Abu  Dharr  al- 
Ghifari  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alisema,  “Nilitamani 
kweli  kweli  kuwa  mti  ambao  unakatwa!”  (Ibn  Majah,  Zuhd,  19). 


Maswahaba  wengine  waliziweka  hisia  zao  za  hofu  na  udhalili  mbele  ya 
uhalisia  wa  ladunni  katika  maneno  yafuatayo: 

“Natamani  lau  kama  ningelikuwa  kipande  cha  tende  ambacho  ndege 
wanakidonoa”,  alisema  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake.  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alikuwa 
na  wasiwasi  mkubwa  alitamani  kuwa  “kipande  cha  jani...au  asiwe  kitu  cho- 
chote!”  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alitamani  kuwa 
“jani  katika  mti  wowote  mkuu  kuu.” 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Kilichowafanya  wainame  mbele  ya  Nguvu  na  Utukufu  wa  Mwenyezi 
Mungu  ni  kutambua  kwao  udhaifu  na  udhalili  walio  nao,  na  hofu  iliyoku- 
wa  nyoyoni  mwao. 

Swahaba  mwingine  ambaye  aliathiriwa  na  utukufu  wa  unaopatikana 
kwa  kuwa  pamoja  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alikuwa  ni  Harithah  ibn  Malik  al-Ansari  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake.  Siku  moja  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  alimuuliza: 

“Ewe  Harithah,  uliamka  katika  hali  gani?” 

“Nikiwa  Muumini  wa  kweli”  alijibu. 

“Kila  ukweli  huja  na  uthibitisho  wake,  Harithah.  Ni  upi  uthibitisho  wa 
imani  yako”  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  aliuliza. 

“Baada  ya  kuiacha  dunia  mchana  wangu  ukawa  umechomwa  na  usiku 
wangu  ukawa  haulaliki.  Ilikuwa  ni  kana  kwamba  ninakiona  kwa  uwazi  kiti 
cha  enzi  cha  Mola  wangu.  Ni  kana  kwamba  ninawaona  wakazi  wa  peponi 
wakitembeleana  na  watu  wa  Motoni  wakilaaniana”. 

Kwa  mara  nyingine  tena  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  alimuongelea  Harithah  kwa  kusema,  “Yeyote  anayetaka  kumuona  mtu 
ambaye  Mwenyezi  Mungu  ameumulika  moyo  wake  amuangalie  Harithah” 
(Ibn  Hajar,  al-Isabah,  1,289). 

Kitendo  hiki  kilielezewa  na  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  katika  lugha  ya  upendo  kama  ifuatavyo: 

“Harithah  anamuomba  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
ruhusaya  ‘...kuelezea  kile  alichokiona’  na  anaanza  kama  ifuatavyo: 

‘Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu...Ngoja  sasa  hivi  nianze  kutoa  picha 
ya  siku  ya  kiama,  kiama  ambacho  watu  wanaamini  kitatokea  hapo  kesho. 
Niache  nifunue  siri  za  kufufuliwa.  Niamuru  na  mimi  nitachana  mapazia 
ya  siri  hizi...ili  lulu  ya  hekima  takatifu  zilizo  ndani  yangu  zing’ae  kama  jua 
angani... 

Niamuru  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu,  na  mimi  nitawaweka 
wazi  wale  walioweza  kubakia  kuwa  kama  dhahabu  na  lulu  katikati  ya 
uchafu  na  ubaya  wa  dunia  na  wale  waliojing’atua  kwenye  kutuya  ukafiri... 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Niruhusu  niwafahamishe  watu  ubaya  wa  aina  saba  wa  unafiki  katika 
nuru  isiyoweza  kuzimika  ya  utume... 

Niache  nimuonyeshe  kila  mtu  mavazi  watakayoyavaa  waasi  siku  ya 
kiama.  Niache  niwafanya  wasikie  sauti  za  ngoma  ambazo  zitaviringishwa 
kwa  ajili  ya  Mitume... 

Niruhusu  niwaonyeshe  bwawa  la  Kawthar  lenye  nishati  na  lenye 
kutiririka  ili  rasha  rasha  zake  ziweze  kufikia  nyuso  zao  na  sauti  yake  iweze 
kufika  masikioni  mwao. 

Tafadhali  niruhusu  nikuonyeshe  roho  zenye  kiu  zikikimbia  huku  na 
kule  karibu  na  bwawa  hilo...Mabega  yao  yanasuguana  nayangu.  Kelele  zao 
zinayaenea  masikio  yangu... 

Wakazi  wapeponi  wenye  furaha  wanakumbatiana  na  kupeana  mikono 
mbele  ya  macho  yangu. 

Makelele  ya  malalamiko  ya  watu  wa  Motoni  na  vilio  vyao  vya  masiki- 
tiko  vinakaribia  kunifanya  kuwa  kiziwi! 

Hizi  ni  dalili  ninazodhihirisha  kutoka  ndani  ya  moyo  wangu.  Ningelise- 
ma  zaidi  kama  nisingelihofia  kuwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  angeliweza  kunikemea’ 

Alikuwa  akiyasema  haya  kwa  kuwa  alikuwa  amezama  kwenye  dimbwi 
la  kiroho.  Alikuwa  amepotea  ndani  ya  raha  za  hali  ya  juu;  alikuwa  na 
udhibiti  mdogo  wa  utambuzi  wake.  Alikuwa  tayari  kutoa  siri  zote. 

Ili  kumuamsha  kutoka  kwenye  hali  hii  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  - 
rehema  na  amani  ziwejuuyake  -  alisema,  ‘Dhibiti  hisia  zako  na  unyamaze’. 
Kisha  akaongezea  yafuatayo  huku  akivuta  kola  ya  Harithah: 

‘Rudisha  akili  yako!  Shika  ugwe  wa  ulimi  wako  kwani  uko  katika  kilele 
cha  kuyasema  mambo  ambayo  hutakiwi  kuyasema.  Kioo  cha  roho  yako 
kimepasuka  na  kutoka  nje  na  hifadhi  yake.  Lakini  kamwe  usisahau  kuwa 
kuziweka  kwako  wazi  siri  ulizopewa  ni  kutokana  na  kushindwa  kwako  kuzi- 
himili.  Moja  ya  jina  la  Mwenyezi  Mungu  ni  Sattar,  Mwenye  kusitiri.  Kuwa 
makini  na  hilo  na  usiitoe  muhanga  furaha  yako  kwa  kutolizingatia  jina  hili!” 


Kama  ambavyo  kila  chembe  katika  ulimwengu  inadhihirisha  usawa 
mtakatifu  mbele  ya  ubainifu  wa  ulimwengu  wa  kiroho,  ndivyo  ambavyo 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


mtu  anahitajika  kuchunga  usawa  na  kiasi.  Kutokana  na  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kuwa  mfano  bora  kwa  umma  wake 
katika  masuala  yote  kamwe  hakuwahi  kutoka  kwenye  mipaka  ya  viwango 
wa  wastani  hata  pale  alipokuwa  katika  kilele  cha  imani. 

Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akifikwa  na  hali 
ngumu  ya  kiroho  ambayo  ilikuwa  ikimfanya  ashindwe  kuivumilia  kwa 
muda  mrefu.  Hasa  alikuwa  akipata  shida  sana  wakati  ufunuo  mtakatifu 
na  kupelekea  kutokwa  na  matone  ya  jasho  kama  lulu.  Pindi  ufunuo  huo 
ulipokuwa  ukifikia  kwenye  kilele  chake  alikuwa  akisema: 

“Mambo  ya  kiroho  yamenisonga  sana  ewe  Aisha.  Njoo  uongee  na 
mimi  kidogo”^^  na  kisha  anarejea  katika  mazingira  ya  kibinadamu. 

Kinyume  chake  pindi  alipokuwa  anatekwa  na  hisia  za  kidunia  alikuwa 
akisema,  “Ewe  Bilal,  tuite  kwa  ajili  ya  swala  ili  tuweze  kuburudika!”  (Abu 
Dawud,  Adab,  78). 

Pamoja  na  kujiwekea  mazingira  mazuri  katika  ulimwengu  wake  wa 
ndani  lakini  pia  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alikuwa  akiwafanyia  kiasi  watu  waliokuwa  wamemzunguka.  Alikuwa 
makini  ili  asije  akaweka  wazi  siri  za  ndani  alizokuwa  amejaaliwa  kuzifaha- 
mu  na  ambazo  zilikuwa  ziko  nje  ya  utambuzi  wa  mwanadamu  wa  kawaida, 
isipokuwa  kwa  wale  waliokuwa  na  uwezo  wa  kuzitambua.  Kutokana  na 
umuhimu  wa  suala  hili  Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
amesema,  “Ongea  na  watu  kwa  namna  ambayo  watakuelewa”  (Bukhari, 
Ilm,  49);  yani  si  kulingana  na  uwezo  wako  wa  utambuzi  bali  uwezo  wao. 

Kuhusiana  na  mafumbo  haya  yenye  kustaajabisha,  Abu  Hurayrah  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea  namna  alivyojizuia 
kusimulia  maneno  kadhaa  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
kwa  kuhofia  kuwa  watu  wangelishindwa  kuyaelewa. 

“Nilijifunza  buli  mbili  zilizojaa  elimu  kutoka  kwa  Mjumbe  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Ya  kwanza  niliisambaza  kwa  watu.  Na  ya  pili  kama  ningeli- 
isambaza  basi  koo  langu  lingelikatwa”  (Bukhari,  ilm,  42). 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 
“Kuwapelekea  hekima  wale  wasiostahili  ni  uonevu”  (Darimi,  Muqad- 

17  Rejea  Munawi,  Fayzul-Qadir,  V,  228. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

dimah,  34).  Pia  tunaweza  kusema  kuwa  kuzuia  hekima  yenye  manufaa  na 
watu  ni  uonevu.  Qur’an  inasema: 


“Yeye  humpa  hikima  amtakaye;  na  aliye  pewa  hikima  bila  ya  shaka 
amepewa  kheri  nyingi.  Na  hawakumbuki  ila  wenye  akili”  (al-Baqara,  269). 

Sufi  wakubwa  wenye  muelekeo  bora  hawakuwapa  elimu  hii  wale 
wenye  uelewa  mdogo.  Siri  hizi  za  ndani  ambazo  watu  wengi  hushindwa 
kuzihimili  hazina  budi  kufichwa.  Hallaj  Mansur  ambaye  alipewa  siri  hizi 
ambazo  baadhi  ya  watu  ndio  waliojaaliwa  aliwajibika  kwa  uhai  wake  baada 
kutoa  muale  mmoja  tu  wa  siri  hizo.  Aliuawa. 

Baada  ya  kuingia  kwenye  bahari  ya  kuutambua  Umoja  mtakatifu,  Hal- 
laj  aligubikwa  na  raha  ya  hali  ya  juu  na  ubainifu  mkubwa  ndani  ya  moyo 
wake,  hili  lilimpelekea  kudai  ‘Ana’ 1-Haqq,  ‘Mimi  ni  Mtukufu’.  Maneno  haya 
yaliwapelekea  watu  kumhukumu  kulingana  na  kiwango  cha  uelewa  wao. 

Watakatifu  wengi  pia  walipitia  hali  ya  kiroho  aliyopitia  Hallaj.  Lakini 
hali  hii  haibakii  sehemu  moja  (tathbit)  wala  si  yenye  mfanano  kamili  (tash- 
khis).  Hii  ni  hali  yenye  kupita  ambayo  huwatokea  watakatifu  ambao  katika 
kipindi  cha  fanafillah  au  kuangamia  kwa  Mwenyezi  Mungu  hushindwa 
kujizuia  na  hivyo  kupoteza  udhibiti  wa  akili  zao.  Katika  kipindi  hiki  amba- 
cho  udhibiti  wa  akili  yake  haupo  mtu  hawezi  kulindwa  na  sheria,  kwani 
anakuwa  amevuka  mipaka  ya  ulimwengu  wa  viwango  vya  nje,  kwani  sharti 
la  kwanza  la  kukuwezesha  kulindwa  na  sheria  ya  dini  ni  kufanya  mambo 
yenye  ‘mantiki’. 

Kwa  kuwa  hali  hizi  ni  matokeo  ya  kuingia  kwenye  haiba  takatifu 
(jazbah),  hivyo  mtu  aliyeathirika  na  hali  hiyo  katika  usufi  huitwa  majzub.^^ 
Ingawa  hali  hii  yenye  kuvuka  viwango  vya  nje  inaweza  kupuuziwa  na  wale 
wenye  utambuzi  lakini  watu  wa  kawaida  hupelekea  jambo  hilo  kutoweza 
kukubalika.  Kuhusiana  na  kuuawa  kwa  Hallaj  hakukusemwa  bure  kwamba 


18.  Majzub  ni  mtu  ambaye  ameleweshwa  na  Baraka  kiasi  kwamba  akapoteza  udhibiti  wa 
akili  yake,  lakini  ambaye  moyo  wake  umeegemea  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
moja  kwa  moja.  Ingawa  majzub  anaweza  akawa  amezama  kwenye  hali  ambayo 
inaweza  kuonekana  ni  ngeni  pindi  itakapopimwa  katika  viwango  vya  kawaida  vya 
maisha  ya  mwanadamu,  lakini  anakuwa  amewapita  watu  wa  kawaida  wengi  katika 
uzamivu  wake  kwenye  utambuzi.  Ni  kana  kwamba  uwezo  wake,  utambuzi  wake  na 
akili  yake  imefikiwa  na  nguvu  ya  volti  kubwa  ambayo  haizuiliki.  Watu  kama  hawa  ni 
mifano  hai  ya  udhalili  wa  mwanadamu  mbele  ya  ubainifu  wa  Mola  wake. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


‘Hallaj  alikuwa  sahihi  na  waliomuua  pia  walikuwa  sahihi’.  Hivyo  usawa 
umeshauriwa  sana  katika  usufi  ambao  unachukulia  hali  ya  kuwa  mwenye 
haiba  (jazib)  ni  bora  kuliko  ile  ya  kufanyiwa  haiba  (majzub). 

Imesimuliwa  kwamba  Abu’l-Harith  ambaye  ndiye  aliyemning’iniza 
Hallaj  alimsogelea  Hallaj  kwa  mbele  kwa  ajili  ya  kutekeleza  hukumu  na 
kumpiga  kikatili  usoni,  alisababisha  uso  na  pua  yake  kuvunjika  na  kububu- 
jikwa  na  damu.  Pale  pale  Sheikh  Shibli  ambaye  alisimama  pale  alipiga 
ukelele  na  kuzimia  kwa  sababu  isiyofahamika. 

Ubainifu  ulioshuhudiwa  kwa  Hallaj  ni  hali  ya  akili  iitwayo  hal,  pindi 
hali  inapopita,  Mtukufu  huwa  Mtukufu  na  maada  huwa  maada.  Sheikh 
Shibli  anasema: 

“Hallaj  na  mimi  tulipitia  hali  moja.  Waliniita  mwendawazimu  na 
kuniacha.  Kwa  upande  wa  Hallaj  walimchukulia  kuwa  alikuwa  na  akili 
timamu  na  hivyo  wakamnyonga.”  Anaelezea  zaidi: 

“Baada  ya  Hallaj  kuhukumiwa  nilienda  kwenye  kaburi  lake  wakati  wa 
usiku  na  kumswalia  mpaka  asubuhi.  Niliomba,  ‘Mola  wangu...Hallaj  ali- 
kuwa  mja  wako  muaminifu  na  mwenye  busara,  mja  ambaye  aliamini  katika 
upweke  wako.  Kwa  nini  umemfanya  aingie  kwenye  mateso  hayaV 

Kisha  nikashika  na  usingizi  na  kulala.  Nikaota  ndoto  ambayo  ndani 
yake  niliona  siku  ya  kiama  imefika  na  nilimsikia  Mola  akisema: 

‘Tunaweka  kwenye  mateso  hayo  kwa  sababu  ameisambaza  siriyetu  kwa 
wasiostahilU’” 

Hivyo  imeeleweka  kwamba  kisichotakiwa  si  kupata  siri  za  ukweli  wa 
mambo  kwa  kuangamia  kwa  Mola  bali  ni  kuzisambaza  kwake  kwa  watu, 
jambo  ambalo  linaweza  kusababisha  watu  kukosa  utulivu.  Hivyo  ni  kosa 
kubwa  kujumuisha  baadhi  ya  matukio  kama  haya  yaliyosababishwa  na 
kushindwa  kuzingatia  viwango  vya  kawaida  na  hivyo  kuwaongelea  vibaya 
watakatifu  na  wafuasi  wa  mwenendo  wa  kisufi.  Kuwaongelea  vibaya  vipen- 
zi  vya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kushindwa  kuthamini  juhudi  zao 
kunatokana  na  ujinga  na  kutoona  mbali.  Ni  jambo  lisiloingia  akilini  kwa 
muumini  kutowatambua  watu  hawa. 


Hivyo  kanuni  ya  msingi  katika  njia  ya  kiroho  ni  kushikamana  vilivyo 
na  viwango  vitukufu  bila  ya  kukataa  ukweli  wa  kuwepo  kwa  siri  takatifu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Pia  ni  jambo  la  msingi  kutotoa  siri  za  ndani  kati  ya  Mola  na  mja  wake. 
Zote  hizi  ni  hali  zinazopitiwa  kutokana  na  raha  ya  kiroho  inayovuka  akili 
ya  kawaida.  Pindi  hali  hii  itakapopita  na  fahamu  za  kawaida  kurudi  hali  ya 
kiroho  hurejea  katika  hali  yake  ya  kawaida. 

Kutokana  na  ubainifu  wa  hali  ya  juu  ulioziita  roho  zao,  baadhi  ya 
watakatifu  walishawishika  kuonyesha  tabia  isiyokuwa  ya  kawaida.  Lakini 
pindi  walipoamka  kutoka  kwenye  hali  hiyo  waliendelea  kwenda  kwenye 
uelekea  wa  msingi. 

Siku  moja  Junayd  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliulizwa, 
“Baadhi  ya  watakatifu  huingia  kwenye  hali  ya  kiroho  yenye  kustaajabisha 
na  kuonyesha  tabia  isiyo  ya  kawaida.  Una  kipi  cha  kusema  kuhusiana  na 
hilo?” 

“Waache  wawe  hivyo”,  alijibu  Junayd  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  -  “ili  waweze  kupata  amani  yao  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Usiwalaumu 
isipokuwa  juu  ya  yale  ambayo  sheria  ya  dini  inayakataza  moja  kwa  moja. 
Zingatia  kwamba  njia  hii  imeunguza  maini  yao,  jitihada  zao  zimewapele- 
kea  kuchoka  na  kukauka,  na  wamepitia  magumu  mengi.  Wanafanya  hivyo 
si  kwa  sababu  nyingine  zaidi  ya  kuishinda  hali  ya  kiroho  iliyowaelemea.  Na 
hakuna  tatizo  katika  hilo.” 

Dua  aliyoiomba  Hallaj  muda  mfupi  kabla  ya  kunyongwa  inatupa 
ufahamu  juu  ya  usafi  wa  moyo  aliokuwa  nao  na  kiwango  cha  imani  ali- 
chokuwa  amefikia: 

“Ewe  Mwenyezi  Mungu...Waja  wako  wamekusanyika  kwa  ajili  ya 
kuniua  mimi  si  kwa  sababu  nyingine  zaidi  ya  utii  wao  Kwako  na  dini 
Yako.  Wasamehe...kwani  kama  ungeliwajaalia  kuzifahamu  siri  ulizonijaalia 
mimi  kuzifahamu  wasingelinifikiria  vibaya.  Na  kama  ungelizuia  siri  hizo 
zisinifikie  mimi  basi  nisingelizifunua  kwao.  Wasamehe  ewe  Mola...kwani 
wananifanya  nije  kukutana  na  wewe!” 

Imesimuliwa  kutoka  kwa  wale  walioshuhudia  hali  ya  kiroho  aliyoku- 
wa  nayo  Hallaj  akiwa  amening’inizwa  juu  ya  kiunzi  cha  miti  ya  kunyongea 
kwamba  Iblis  alimjia  na  kumwambia: 

“Wewe  ulisema  Ana^^  na  mimi  nilisema  Ana.  Inakuwaje  unapata  rehe- 

19  Katika  kiarabu  neno  ana  ni  rehema  na  amani  ziwe  juu  yakea  na  kiwakilishi  mimi. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


ma  kwa  kulitaja  neno  lile  lile  ambalo  lilinifanya  mimi  nilaaniwe?” 

“Kwa  kusema  kwako  Ana  ulijiona  wewe  ni  bora  kuliko  Adam  na  hivyo 
ukajivuna”,  Hallaj  alijibu.  “Lakini  kwa  upande  mwingine  mimi  nilisema 
Anal-Haqq,  na  kwa  kufanya  hivyo  nikajihilikisha  kwa  Mola.  Kujivuna  si 
chochote  bali  ni  dalili  ya  Motoni.  Lakini  kujiepusha  nayo  na  kujihilikisha 
kwa  Mola  ni  kuashiria  ‘udhalili.  Ndio  maana  malipo  yangu  ni  rehema 
wakati  yako  ni  laana.” 

Ibrahim  ibn  Fatiq  anasimulia  namna  Hallaj  alivyomshauri  pindi  ali- 
pokaribia  kunyongwa: 

‘“Mwanangu,  baadhi  ya  watu  wamenitangaza  mimi  kuwa  ni  kafiri 
wakati  wengine  bado  wanashawishika  na  utakatifu  wangu.  Lakini  wale 
wanaonituhumu  mimi  kuwa  ni  kafiri  wanapendwa  zaidi  na  Mwenyezi 
Mungu  na  mimi  kuliko  wale  wanaoniita  mtakatifu’ 

‘Kwa  nini  unasema  hivyo?’  nilimuuliza. 

‘Wale  wanaonitazama  kama  mtakatifu  wanafanya  hivyo  kwa  sababu 
ya  manufaa  yao  ya  tuhuma  (husn-u  zan).  Lakini  wengine  wananiita  kafiri 
kutokana  na  utii  wao  katika  dini.  Mtu  ambaye  ni  mtii  katika  dini  anapend- 
wa  zaidi  na  Mwenyezi  Mungu  kuliko  yule  aliye  na  mashaka.” 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  alipata 
ubainifu  mkubwa  zaidi  ya  ule  wa  Hallaj  amesema,  “Kama  Hallaj  angelifa- 
hamu  ubainifu  kati  yangu  na  Mola  wangu,  yeye  mwenyewe  angeligeuka  na 
kunipiga  mawe.” 

Hizi  na  hali  nyingine  kama  hizi  ni  udhihirisho  wa  kujihilikisha  kwa 
Mola  au  fana  fillah  katika  maneno.  Fana  fillah  kunaelezewa  na  Mawlana 
Rumi  kama  ifuatavyo: 

“Pindi  unauona  mto  wa  usio  na  mwisho  wa  uhai  yamwage  ndani  yake 
maji  ya  yaliyo  ndani  ya  kikombe  chako  cha  uhai.  Je  maji  yataweza  kuukim- 
bia  mto? 


Pindi  maji  ya  yaliyo  kwenye  kikombe  chake  yanapochanganyika  na 
majiya  mto,  yanakuwa  yameokolewa  dhidiya  uwepo  wake  na  kuwa  majiya 
mto.  Kisha  majiya  kwenye  kikombe  yanapoteza  ubora  na  sifa  zake  na  kuba- 
kia  na  dhati  yake  pekee.  Pia  hayatapungua  wala  kuchafuka  wala  kunuka.” 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kwa  kuwa  hekima  zao  na  hisia  zao  zote  zinakuwa  zimeelekezwa  kwa 
Mwenyezi  Mungu,  kwa  upande  wa  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  pamoja  na  mfano  wake,  watu  ambao  wameingiza  ndani 
ya  nyoyo  zao  imani  thabiti,  Mola  anakuwa  kama  macho  yao  yanayoangalia 
na  mikono  yao  inayoshika. 


Mfuasi  mmoja  wa  Rumi  anafafanua  namna  hali  yake  ya  akili  ilivyo- 
epusha  uelewa  wa  watu  wengi: 

“Tumesikiliza  mayowe  ya  raha  za  Mawlana  Jalaladdin.  Lakini  hatu- 
wezi  kuona  vina  vya  bahari  ya  amani  alivyozama  ndani  yake.  Tunachoki- 
ona  ni  kfle  kilichooshwa  juu  ya  ufukwe  kutokana  maji  ya  mwisho  wa  kina 
cha  bahari  hiyo.  Tulichokipata  si  mapenzi  ya  Mawlana,  bali  ni  mayowe 
yaliyopaishwa  na  mapenzi  yake.  Hicho  ndicho  tunachojaribu  kukielezea 
hapa  kwa  ndimi  zetu  zenye  kitembe.  Yeye  ndiye  aliyezama  ndani  ya  bahari 
ya  amani.  Sisi  tunabaki  na  sauti  zilizotolewa  na  gharika  la  raha  yake...na 
hasa  hilo  ndilo  linalopatikana  kwa  Mawlana.”^° 


Hali  ya  raha  na  mapenzi  ya  kiroho  ni  bahari  yenye  kustaajabisha  kiasi 
kwamba  kilichopo  chini  yake  hufahamika  kwa  wale  tu  waliozama  ndani 
yake. 

Vile  vile  Muhyiddin  ibn  Arabi  ambaye  aliweka  katika  maneno  say- 
ansi  hii  yenye  kustaajabisha  ingawa  ilikuwa  katika  alama  amesifiwa  na 
watakatifu  na  wapita  njia  katika  njia  ya  ufiisi,  wakati  huo  huo  kutokana  na 
ufanisi  wake  mkubwa  alifikia  kuitwa  Shaikhul-lAkbar,  Sheikh  mkubwa. 
Wale  walio  mbali  na  ulimwengu  wa  elimu  za  siri  walimtuhumu  kuwa  ali- 
kuwa  kafiri  kutokana  na  kushindwa  kwao  kufungua  kifundo  cha  maajabu 
yake. 

Ikiwa  hakuna  mtu  aliye  karibu  ambaye  anaweza  kuzihimili  siri  hizo 
ni  bora  kubakia  kimya.  Ni  muhimu  kuongea  na  watu  kulingana  na  upeo 
wa  akili  yao.  Vinginevyo  kuongelea  hekima  na  marifah  kwa  mtu  ambaye 
hawezi  kukubaliana  na  msukumo  wa  kiroho  uliopo  ni  sawa  na  kutouten- 
dea  kazi  ukweli. 


Hivyo  Muhyiddin  ibn  Arabi  amesema,  “Wale  wasio  na  msimamo 
kama  wetu  wasisome  vitabu  vyetu.” 


20.  Nurettin  Topcu,  Mevlana  ve  Tasawuf  uk.  139. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Vile  vile  yapo  hivyo  maneno  ya  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake.  “Nimeitoa  siri  hii  kwa  namna  ambayo  haifahamiki  na 
wengi  na  kwa  ufasaha...kwani  yeyote  atakayejaribu  kuifafanua  ataishia 
kuungua  ulimi  wake  na  msikilizaji  wake  ataishia  kuwa  na  utambuzi 
ulioungua.” 

Ili  kuzuia  watu  wenye  uelewa  mdogo  wasije  wakapotea  njia  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  katika  Mathnawi  yake,  yani 
kitabu  kilichotolewa  kwa  ajili  ya  uelewa  wa  watu  wenye  viwango  mbalim- 
bali  vya  uwezo  wa  kuelewa  mambo,  ama  ametumia  misamiati  mirahisi 
katika  kuelezea  siri  za  ndani,  au  amezificha  katika  alama  ambazo  zinaweza 
kueleweka  na  watu  wakubwa  katika  imani.  Hivyo  amezungumzia  mambo 
mengi  ndani  ya  Mathnawi  kiasi  kwamba  watu  wengi  wenye  ufahamu 
mdogo  wataweza  kuelewa.  Anasema: 

“Vina  vyangu  si  vina;  bali  ni  bahari  ya  maana.  Pia  tashtiti  yangu  si 
tashtiti;  bali  ni  yenye  kuelimisha.  Mafumbo  yangu  si  rahisi,  yamesheheni 
maneno  mengi;  bali  ni  yenye  kuelekeza.  Vyote  hivi  ni  kwa  ajili  ya  kufafanua 
siri  na  kuwawezesha  watu  kuzitambua  vyema.” 

Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  tukio 
alilolishuhudia: 

“Siku  moja  nilienda  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwejuu  yake  -  nikamkuta  akiongea  na  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  kuhusiana  na  Upweke  wa  Mwenyezi  Mungu. 
Nikakaa  nao.  Lakini  nilijihisi  kama  mtu  asiyefahamu  kiarabu;  Ilikuwa  ni 
vigumu  kuelewa  walichokuwa  wakizungumzia. 

‘Kile  kilikuwa  ni  nini?’,  baadae  nilimuuliza  Abu  Bakr.  ‘Je  hivyo  ndivyo 
namna  wakati  wote  unavyoongea  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu?’ 

‘Ndio,  lakini  si  mara  nyingi’  alijibu.  ‘Pindi  tunapokuwa  peke  yetu...’”^^ 

Ikiwa  mtu  kama  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
ambaye  kipaji  chake  ni  cha  hali  ya  juu,  hawezi  kuyaelezewa  mazungumzo 
yaliyo  katika  lugha  yake,  mtu  anaweza  kupata  ufahamu  juu  ya  ugumu 
atakaokuwa  nao  mtu  wa  kawaida. 


Hivyo  kuyaweka  mazungumzo  hayo  ya  kiroho  kwenye  karatasi  na 


21  Kwa  maelezo  zaidi  rejea  Ahmed  ibn  Abdullah  at-Tabari,  ar-Riyadu  ’n-Nadrah,  II,  52. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kuwapelekea  watu  ni  jambo  lisilopendekezwa;  kwani  hili  ni  jambo  kubwa 
mno.  Lakini  taarifa  hizo  zimeruhusiwa  kuwafikia  watu  maalum  wenye 
uwezo  mkubwa  ili  kuhakikisha  wanazitunza  siri  ili  zisiwafikie  umma.  Ndio 
maana  pindi  linapotajwa  jina  la  mtu  anayedhaniwa  kuwa  amefikia  daraja 
la  juu  ya  kiroho  linaambatanishwa  na  maneno  qaddas’Allahu  sirrah,  yani 
‘Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake,  au  moyo  wake,  dhidi  ya  uchafu  wote 
ulio  nje  ya  roho.’ 


Kutokana  na  watu  wengi  kugubikwa  na  dunia  ndio  maana  tasawwuf 
inawajibika  kutumia  upendo  ambao  ndio  sababu  ya  uwepo  wa  ulimwengu. 
Ndio  maana  pia  ikaitwa  njia  ya  upendo  na  huruma.  Lakini  kwa  kuwa 
upendo  ni  wenye  kuleta  raha,  unaweza  kupunguza  nguvu  ya  maamuzi  ya 
mtu  na  hatimae  kumsababishia  raha  isiyozuilika. 


Mfano  mmoja  wapo  wa  mapenzi  hayo  makubwa  kati  ya  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  Jafar  Tayyar  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ni  kama  ifuatavyo: 


Siku  moja  Jafar  Tayyar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
alikuwa  amerejea  Madina  kutoka  Abyssinia  huku  akiwa  pamoja  na  kundi 
la  maswahaba.  Pindi  alipogundua  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  Khaybar  aliamua  kumfuata  bha  ya  kuchu- 
kua  muda  hata  kidogo  kwa  ajili  ya  kupumzika.  Kuwasili  kwake  Khaybar 
kulimpa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  furaha 
kubwa  mno,  kiasi  kwamba  akasema: 


“Sijui  nifurahie  kuanguka  kwa  Khaybar  au  kuwasili  kwa  Jafar?”  (Ibn 
Hisham,  as-Sirah,  IV,  3). 

Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
porejea  kutoka  kwenye  umratu’l-qada^^  alijadiliana  na  ndugu  zake  kuhu- 
siana  na  mtu  atakayefaa  kumlea  Fatimah,  yatima  wa  Hamza  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Mwishowe  aliamua  kumteua  Jafar,  na 
baada  ya  kumbusu  kwenye  paji  lake  la  uso  alisema: 

“Wewe  umefanana  na  mimi  kimuonekano  na  kisilika!”  (Bukhari, 
Maghazi,  43). 


22.  umratii  ’l-qada  au  umra  ya  fidia  ni  hijja  ya  sunnah  ambayo  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipanga  kuitekeleza  hapo  kabla  ndani  ya  mwaka 
wa  amani  ya  Hudaybiyah  lakini  aliweza  kuitekeleza  katika  mwaka  uliofuatia. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Jafar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  aliposikia  kwamba 
ameteuliwa  kutokana  nafuraha  aliyokuwa  nayo  akawa  kana  kwamba  ame- 
poteza  fahamu  fahamu.  Akaanza  kuruka  kama  mtoto  mdogo  na  kuzunguka 
kama  mnyoo  ulio  kwenye  moto.  (Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  1,108;  Ibn 
Saad,  IV,  35;  Waqidi,  II,  739). 

Hivyo  kama  ambavyo  mtu  mwingine  angeliweza  kujisikia  raha  kwa 
kusikia  uteuzi  huo  na  kuwa  si  yeye  tena,  pia  anaweza  kujivua  na  dunia 
na  kuzama  ndani  ya  ulimwengu  wa  kiroho.  Hili  ni  jambo  la  kawaida. 
Cha  muhimu  ni  kujitahidi  kusimamia  kwenye  usawa  na  kuangalia  mbele 
kwenye  njia  kuu  na  si  kutoka  nje  ya  viwango  vinavyokufanya  wewe  kuwa 
mwanadamu  hata  katikati  ya  dhoruba  kali  ya  raha. 

Ili  kuweza  kubakia  na  usawa  huu  ulazimika  kuongozwa  na  wale  walio 
kwenye  njia  usufi,  ambao  wameunganisha  sayansi  za  dhahiria  na  maisha 
ya  kiroho. 

Ikiwa  watu  waliopewa  jukumu  la  kuongoza  hawatafikia  kwenye  lengo 
na  uwezo  unaohitajika  ndani  ya  sayansi  za  dhahiri,  bado  kutaendelea  kuwa 
na  hatari  katika  njia  ya  mapenzi  ya  kiroho.  |Ili  kuzuia  hatari  hii  ndio  maana 
katika  baadhi  ya  matawi  kama  vile  la  Naqshibandiyya  imekuwa  desturi 
kwa  walimu  kupewa  wanafunzi  wenye  uwezo  wa  aina  moja  katika  sayansi 
za  dhahiri,  yote  haya  ni  ili  wajilinde  wao  wenyewe  na  watu  wengine  dhidi 
ya  hatari  kubwa  iliyoongelewa. 

Njia  za  mafunzo  ya  kiroho  zilizotumiwa  na  watakatifu  ni  nyingi. 
Tawi  la  Naqshibandiyya  ambalo  ni  miongoni  mwa  matawi  maarufu  katika 
matawi  ya  usufi,  humfundisha  mwanafunzi  bila  ya  kumruhusu  aangukie 
kwenye  raha  ya  kiroho  (jazba).  Hili  linagusiwa  na  maneno  ya  Abdulkhaliq 
Gujdawani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake: 

“Kama  Hallaj  angelikuwa  ameishi  katika  nyakati  zetu  na  kupata 
mafunzo  yetu,  tungelikuwa  tumemlinda  dhidi  ya  kulewa  kiroho  (sakr).” 

Hivyo  kwa  kuzingatia  sheria  ya  dini  hisia  za  kupindukia  zinazooneka- 
na  katika  baadhi  ya  matawi  ya  kisufi  ambazo  zinatokana  na  kuzidi  kwa 
uzito  wa  ulevi  wa  kiroho  si  chochote  bali  ni  kuteleza  kwa  ulimi. 


Licha  ya  sifa  walizonazo  Mitume  wote  lakini  ni  wazi  kwamba  kila 
Mtume  ana  uwezo  wa  peke  yake.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  watakatifu 
ukiwalinganisha  wao  kwa  wao.  Kwa  mfano  mtakatifu  anaweza  kuwa  katika 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

hali  ya  jalali  au  jamali  lakini  ndani  ya  moyo  wake  anaweza  kumfahamu 
Mwenyezi  Mungu  kwa  namna  tofauti  ukimlinganisha  na  mtu  wa  kawaida 
amhaye  anajitahidi  kuwa  karihu  na  Mola  wake  kwa  kujiepusha  na  mamho 
ya  kidunia  yenye  kupita.  Wanatambua  kwamba  wao  ni  dhaifu  mbele  ya 
uwanja  mpana  wa  elimu  takatifu.  Vyovyote  iwavyo  si  tu  watakatifu  wote 
hawapo  katika  daraja  moja  la  kiroho  lakini  pia  hawalazimiki  kutekeleza 
majuku  ya  aina  moja.  Wengine  hurejea  kwa  watu  pindi  wanapofikia 
mwisho  wa  sayr-u  suluk,  safari  yao  ya  kiroho.  Huwa  wanawajibika  kuwa- 
fundisha  watu  wengine.  Kama  ambavyo  kumekwishasemwa  hapo  kabla 
sawa  na  mwalimu  anayemfundisha  mtoto  mdogo  taratibu  kuhusiana  na 
mahusiano  ya  kijamii  ndivyo  ambavyo  wao  wanavyojifanya  hawafahamu 
mengi  miongoni  mwa  siri  ambazo  kiukweli  wanazifahamu.  Kujifanya 
hufahamu  kwa  namna  hii  kunaitwa  tajahul-i  arifana;  yani  ‘ujinga  ulio  na 
busara. 


Kwa  kuwa  watakatifu  wengine  hawawajibiki  kuufahamisha  umma 
juu  ya  mambo  mbalimbali  basi  hubakia  katika  hali  ya  hofu  (khayrah)  na 
kuendelea  kuwa  kimya.  Ni  kana  kwamba  ni  mabubu  mbele  ya  mmiminiko 
wa  nguvu  takatifu  zilizoenea  katika  ulimwengu  mzima.  Hata  hivyo  kuna 
watakatifu  wengine  ambao  wamepewa  jukumu  la  kuwaongoza  watu,  hawa 
maneno  yao  ni  kama  maporomoko  ya  maji.  Siri  takatifu  na  hekima  huanza 
kutiririka  kutoka  kwenye  ndimi  zao  bila  kukoma. 

Kwa  baadhi  yao  hali  hizi  ni  zenye  kutofautiana.  Hupitia  katika  hali 
mbalimbali  katika  maisha  yao.  Mfano  mmoja  wapo  wa  hilo  unajibainisha 
wenyewe  katika  maisha  ya  Muhammad  Parisa  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  kama  -  kama  ifuatavyo: 

Kila  baada  ya  swala  ya  isha  Muhammad  Parisa  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  alikuwa  akisimama  kwenye  uwanja  wa  msikiti  kwa 
muda  na  kisha  baada  ya  hapo  alikuwa  akirejea  nyumbani  kwake.  Wakati 
mwingine  shauku  hiyo  ilikuwa  ikimjia  kiasi  kwamba  akawa  anasimama 
kwenye  uwanja  wa  msikiti  kimya  kama  vile  ameganda  mpaka  adhana  ya 
swala  ya  alfajir  inamkuta  pale  pale  huku  akiwa  katika  hali  ya  hofu.  Pindi 
alipokuwa  akisikia  adhana  alikuwa  akiingia  msikitini  tena. 


Licha  ya  tofauti  zilizopo  kwenye  maisha  yao  na  hisia  zao  lakini  pia 
watakatifu  wana  mitazamo  tofauti  kuhusiana  na  kifo.  Wakati  Mawlana 
Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  akikiangalilia  kifo  kama 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


sababu  ya  kukutana  na  Mola  wake  na  kama  usiku  wa  harusi  kutokana  na 
mapenzi  yake  makubwa  juu  ya  Mola,  Hasan  Basri  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  yeye  alikuwa  akifikiria  itakuwaje  katika  pumzi  yake  ya 
mwisho,  hili  lilitokana  na  hofu  yake  kubwa  juu  ya  Mola. 

Tunachoweza  kukifahamu  kuhusiana  na  elimu  ya  ladunni  ni  taswira 
ndogo  sana  iliyowekwa  katika  maneno  kwa  kadiri  maneno  yanavyoruhu- 
su,  na  haya  yanatokana  na  kile  kilichodhihirika  kutoka  katika  maisha  ya 
Mitume  na  kusambaa  kwake  mpaka  kwenye  maisha  ya  watakatifu.  Kwa 
kuwa  ukweli  kamili  wa  elimu  hii  upo  kwa  Mola,  hivyo  kuelewa  kwa  undani 
maana  yake  ni  jambo  lililo  nje  ya  mipaka  ya  uelewa  wetu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ni, 


tambuzi  wa  kiroho  ni  uwezo  wa  kutambua 
kilichopo  nyuma  ya  pazia,  yani  siri  zilizo  nje 
ya  upeo  wetu.  Wale  tu  wenye  kuweza  kuan- 


galia  ndani  ya  lulumizi  ndio  watakaoweza  kuitambua  lulu. 


2.UTAMBUZI  WA  KIROHO  (FIRASAH) 

Firasah  ni  nuru  ambayo  Mola  huzawadia  nyoyo  za  waja  wake  vipenzi. 
Kwa  maneno  mengine,  firasah  ni  kuingiziwa  ndani  ya  moyo  akili,  kipaji, 
utambuzi,  elimu  ya  kina  na  uelewa  katika  hali  ya  utambuzi  wa  kiroho.  Kwa 
kupitia  hisia  na  msukumo  mzuri  unaojitokeza  ndani  ya  moyo  mtu  atakuwa 
na  uwezo  wa  kutambua  ukweli  uliojificha  wa  vitu  vinavyotokea  na  kutabiri 
na  kutambua  vyema  fikra  zinazopita  kwenye  nyoyo  na  akili  za  wengine. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 


dJt  jj.xi  jyiu  ‘UU  IjUjI 


“Kuweni  makini  na  macho  ya  muumini...kwani  huangalia  kwa  nuru 
ya  Mwenyezi  Mungu”  (Tirmidhi,  Tafsir,  15).  Bila  shaka  uwezo  wa  kuanga- 
lia  kwa  namna  hii  jambo  ambalo  linamuwezesha  mtu  kutazama  kwa  nuru 
ya  Mola  yenye  mpenyo  kumewekwa  kwa  ajili  ya  wale  waliofanikiwa  kuzi- 
tawala  nafsi  zao.  Historia  ya  uislamu  ina  mifano  mingi  juu  ya  suala  hili: 

Kutokana  na  masimulizi  ya  Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake,  siku  moja  alipokuwa  njiani  kuelekea  kwa  Othman  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alimuona  mwanamke  mmoja.  Alivutiwa 
na  uzuri  wake.  Aliingia  nyumbani  kwa  Othman  huku  akiwa  katika  hali  ile, 
pindi  Othman  alipomuona  tu  Anas  akasema: 

“Anas,  umekuja  hapa  na  alama  za  zinaa  machoni  mwako.”  Huku  Anas 
-  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  akiwa  amestaabishwa  na 
maneno  ya  Othman  akauliza: 


“Je  wahyi  bado  unaendelea  kushuka  baada  ya  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu?”  Othman  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  akajibu: 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


“Hapana...hii  ni  busara  na  utabiri  sahihip^ 

Pia  kunafahamika  kwamba  utabiri  wa  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  katika  mambo  mengi  ulikuja  kuendana  na  maam- 
risho  matakatifu  yaliyokuja  hapo  baadae.  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  analithibitisha  hili  pale  anaposema: 

“Miongoni  mwa  watu  walioishi  kabla  yenu  kuna  ambao  walipokea 
ufunuo.  Kama  kuna  mtu  yeyote  kama  wao  katika  umma  wangu  kwa  hakika 
atakuwa  ni  Omar.”  (Bukhari,  Ashabu’n-Nabi,  6). 

Abu  Abbas  ibn  Mahdi  anaelezea: 


“Siku  moja  nilikuwa  ninasafiri  jangwani,  nilikutana  na  mtu  mmoja 
aliyekuwa  mbele  yangu  kwa  umbali  mfupi.  Mtu  huyo  alikuwa  peku  na 
hakuwa  amevaa  chochote  kichwani,  napia  hakuwa  amebeba  chupaya  maji. 
‘Je  atawezaji  kuswali  bilaya  kuwa  na  maji?’  Nilifikiria  mwenyewe;  nadhani 
hana  habari  yoyote  juu  ya  udhu  wala  swala.  Kisha  yule  mtu  akamgeukia 
ghafla  na  kumsomea  aya  ifuatayoya  Qur’an,  ‘...Najueni  kwamba  Mwenyezi 
Mungu  anajua  yaliyomo  katika  nafsi  zenu’  (al-Baqara,  235).  Mara  nikapo- 
teza  fahamu  na  kuanguka  chini.  Pindi  nilipopata  fahamu  nilitubia  na  kue- 
ndelea  na  safari.  Baada  ya  muda  si  mrefu  nilikutana  tena  na  mtu  yule  yule. 
Kwa  mara  hii  nilipomuona  nilivutiwa  sana  na  kupatwa  na  shauku  kubwa. 
Nikaamua  kusimama.  Kisha  akageuka  kama  pale  mwanzo  na  kusoma, 
‘Naye  ndiye  anaye  pokea  toba  kwa  waja  wake,  na  anasamehe  makosa,  na 
anayajua  mnayo  yatenda’  (as-Shura,  25).  Baada  ya  hapo  akatoweka  kwenye 
macho  yangu.  Kamwe  sikumuona  tena.” 

Dhunnun-i  Misri  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasimulia 
jambo  kama  hilo: 

“Siku  moja  nilimuona  kijana  mmoja  aliyevaa  mavazi  yaliyochakaa  na 
yaliyojaa  viraka.  Ingawa  nafsi  yangu  ilitaka  niachane  naye  lakini  ilikuwa 
kana  kwamba  moyo  wangu  unakiri  utakatifu  wake.  Pindi  nilipokuwa  nim- 
etekwa  kimawazo  kati  ya  nafsi  na  moyo  yule  kijana  aligundua  siri  yangu. 
Baada  ya  kuniangalia  alisema: 

‘Usiniangalie  ewe  Dhunnun  ili  uone  ni  namna  gani  nguo  zangu 
zimechakaa.  Siku  zote  lulu  hujificha  ndani  ya  lulumizU’  Kisha  akaondoka 
mbeleya  macho  yangu.” 


23  Qushayri,  ar-Risala,  uk.238 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kijana  mmoja  ambaye  alikuwa  na  sohbah  kwa  mtakatifu  Abdulkhaliq 


Gujdawani  kwa  mara  ya  kwanza  na  ambaye  alificha  imani  yake  ya 
kikiristo  alimuuliza  juu  ya  maana  ya  ndani  ya  maneno  ya  Mtume  yas- 
emayo,  “Kuweni  macho  juu  ya  mtazamo  wa  muumini...kwani  hutazama 
kwa  nuru  ya  Mwenyezi  Mungu”.  Jibu  lake  lilikuwa:  “Ondoa  kizuizi  kiunoni 
mwako  na  uingie  kwenye  muislamu!” 


Kutokana  na  kuguswa  kwake  na  maneno  yale  ya  wazi  kijana  yule 
alitamka  maneno  ya  tawhid  mbele  ya  Sheikh  mkubwa  na  kuwa  muislamu 
pale  pale. 


Vile  vile  imepokewa  kwamba  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  aliona  mbele  kwamba  kijana  ambaye  alijifanya  ni  muis- 
lamu  alikuwa  ni  myahudi  na  kwamba  angeliingia  kwenye  uislamu  muda 
si  mrefu. 


Hivyo  kuona  mbele  ni  zawadi  takatifu  ambayo  inaweza  kuongezeka 
ama  kupungua  kutegemeana  na  kiwango  cha  imani  na  uchamungu  uliopo 
ndani  ya  moyo. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


^mema  na  jitihada  ni  bora  kuliko  matendo 
magumu  mengi  ya  utambuzi  wa  kiroho  na 
W  W  karamah.  Pia  hatuna  budi  kufahamu  kwam- 
ba  utambuzi  wa  kiroho  na  karamah  ambavyo  havipelekei 
kuongezeka  kwa  utii  kwenye  maamrisho  ya  dini  si  chochote 
balijanga  na  maangamizi.  (Mawlana  Khalid  Baghdadi). 


3.  UDHIBITI  WA  KIROHO  (TASARRUF)  NA  KARAMAH 

Kutokana  na  kuwa  na  uwezo  mkubwa  pindi  Mola  anapotaka  kitu  cho- 
chote  husema  tu  ‘kuwa’  (Kun)  na  kisha  kinakuwa.  Pamoja  na  hili  kulingana 
na  uwezo  mtakatifu  Mwenyezi  Mungu  wakati  huo  huo  amewajaalia  baadhi 
ya  waja  wake  kuwa  na  udhibiti  juu  ya  baadhi  ya  mambo.  Lakini  cha  msingi 
ni  kwamba  udhibiti  huu  hauwezi  kufanya  kazi  bila  ya  kibali  cha  ‘Muumba’. 
Hivyo  kulingana  na  udhibiti  huu  watu  hawa  ni  njia  tu  kama  ilivyo  kwa 
malaika  wakuu  wanne. 

Miongoni  mwa  malaika  hawa,  kwa  mfano  Jibril  -  amani  iwe  juu  yake 
-  amepewa  jukumu  la  kupeleka  ufunuo  kwa  Mitume,  Mikail  -  amani  iwe 
juu  yake  -  amepewa  jukumu  la  kuongoza  na  kudhibiti  matukio  ya  kiasili, 
Izrail  -  amani  iwe  juu  yake  -  amepewa  jukumu  la  kutoa  roho  za  viumbe  na 
Israfll  -  amani  iwe  juu  yake  -  jukumu  la  kupuliza  baragumu  ili  kuashiria 
mwanzo  wa  siku  ya  kiama. 

Bila  shaka  Mwenyezi  Mungu  ana  uwezo  wa  kuyatekeleza  majukumu 
yote  haya  bila  ya  kuwahitaji  malaika.  Lakini  bado  kwa  kupitia  uwezo  wake 
aliwapatia  majukumu  na  mamlaka  hayo.  Uwezo  wa  malaika  unatoka  kwa 
Mola.  Yeye  ndiye  anayewapa  nguvu  waliyonayo.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo 
kwa  viumbe  wote. 


Vile  vile  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amewapatia  Mitume  wake  mam- 
laka  maalum.  Miongoni  mwa  mamlaka  hayo  ni  yale  aliyopewa  nabii  Sulei- 
man  -  amani  iwe  juu  yake,  yeye  alipewa  ufahamu  wa  lugha  za  wanyama  na 
amri  juu  ya  upepo  na  majini. 


Mjumbe  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  ni  imam 
wa  Mitume  wote,  pia  alipewa  uwezo  wa  kipekee,  uwezo  ambao  baadhi 
ya  watu  katika  umma  wake  walivuna  sehemu  yake  kwa  kadiri  walivyor- 
uhusiwa  na  Mola.  Pia  kumekuwa  kukiripotiwa  mara  kwa  mara  mamlaka 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

waliyokuwa  wamepewa  baadhi  ya  watakatifu  wakubwa  kama  vile  Abdul- 
qadir  Jilani  na  Ahmed  ar-Rufai  wakati  wakiwa  hai  na  baada  ya  kufa  kwao. 


Mamlaka  ya  kiroho  haiietwi  na  nguvu  ya  mtu  yeyote.  Bali  mamlaka 
hayo  huja  kutokana  na  ubainifu  wa  sifa  ya  Mola  ya  ‘Muumba’.  Hivyo  mam- 
laka  hayo  si  jambo  la  kawaida  tu.  Tofauti  ipo  katika  hali  yake  ya  kustaajabi- 
sha,  na  kwamba  si  kila  mtu  anajaaliwa  kuwa  mamlaka  hayo. 


Karamah  ambayo  ni  aina  ya  mamlaka  ya  kiroho  ni  jambo  lililo  nje  ya 
uwezo  wa  kawaida  wa  kibinadamu,  mamlaka  hayo  hayawezi  kuelezewa 
na  kanuni  za  asili,  na  Mola  amewapa  watakatifu  kutokana  na  imani  zao 
thabiti,  uchamungu  na  elimu  ya  kiroho.  Hii  ni  karamah  ya  kawaida.  Kwani 
karamah  ya  kweli  kama  ambavyo  imeelezewa  na  watakatifu  ni  kuishi 
katika  msimamo  {istiqamah)  bila  ya  kubadilika  badilika.  Kwa  upande  wa 
mamlaka  ya  kiroho  watakatifu  wema  wanatofautiana  na  wanadamu  wen- 
gine  katika  utambuzi,  kufikiria  na  hata  tabia. 

Kama  ilivyoelezewa  kwenye  maana  iliyotangulia  karamah  kama 
ambavyo  inadhihirika  kwa  watakatifu  ipo  katika  aina  mbili: 

1.  Karamah  ya  kiroho:  Hii  inahusiana  na  kusonga  mbele  katika  kuta- 
futa  elimu  za  mambo  ya  dhahiri  na  ya  kiroho,  tabia  njema  na  ubora  wa 
kuabudu,  yote  haya  ni  ili  kufikia  kwenye  daraja  la  kiroho  ambalo  litatoa 
uhakika  wa  kupokea  maana  ya  ndani  ya  aya,  “Basi,  simama  sawa  sawa  kama 
ulivyo  amrishwa”  (Hud,  II2).  Hii  inamaanisha  istiqamah;  yani  kutoyumba 
katika  njia  hiyonyooka.  Kwa  mfano  maneno  ya  hekima  yanayotoka  kwenye 
kinywa  cha  mtakatifu  huwa  yanakuwa  katika  hali  ambayo  hayaumizi  hisia 
za  yeyote,  hata  pale  yanapotolewa  kwa  ajili  ya  kumuonya  msikilizaji. 

Haiwezekani  kufikia  kwenye  hali  hii  kwa  kupitia  kwenye  kufikiria  na 
kutafakari  kimantiki.  Huwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anampa  hali  hii 
yule  aliyemteua. 

2.  Yenye  kuhusu  maisha  (Kawni)  na  karamah  rasmi:  Hizi  zinaashiria 
matukio  ya  kustaajabisha  ambayo  hutokea  kwenye  dunia  hii,  kama  vile 
kuhama  kutoka  sehemu  moja  na  kwenda  sehemu  nyingine  {tayy-i  makan), 
kuwafanyawanyama  watekeleze  mahitaji  binafsi  na  kadhalika. 


Wataalamu  wa  kweli  katika  usufi  huwa  hawazingatii  sana  katika  aina 
hii  ya  karamah.  Hata  hivyo  kubainisha  aina  hii  ya  karamah  si  sharti  la 
utakatifu.  Pia  Mola  huwajaalia  aina  hii  ya  karamah  waja  wake  anaowacha- 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


gua.  Vyovyote  iwavyo  lakini  sufi  hawaipi  kipaumbele  aina  hii  ya  karamah 
mpaka  pale  inapowalazimu,  kwani  huambatana  na  kusifiwa  na  kutuku- 
zwa  na  watu.  Kisha  baada  ya  hapo  wajinga  hutarajia  kila  kitu  kutoka  kwa 
mtakatifu. 

Hata  kama  watu  wataitazama  zaidi  aina  ya  pili  ya  karamah,  lakini  ya 
kwanza  ndiyo  bora  zaidi.  Ni  jambo  la  kawaida  kwa  sufi  kwamba  ‘Karamah 
kubwa  zaidi  ni  msimamo’.  Jitihada  za  mja  ambaye  hana  msimamo  huwa 
hazina  maana. 

Mawlana  Khalid-i  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
anasema: 

“Msimamo  na  jitihada  ni  bora  kuliko  utambuzi  wa  kiroho  na  karamah 
za  aina  nyingi.  Na  pia  ifahamike  kwamba  utambuzi  wa  kiroho  na  karamah 
ambayo  haipelekei  kuwa  mtii  wa  maamrisho  ya  dini  si  chochote  bali  ni 
janga  na  maangamizi” 

Karamah  ina  lengo  tukufu;  kuwashtusha  washuhudiaji,  hivyo 
kuwashawishi  wawe  na  msimamo.  Lakini  uislamu  unatoa  fadhila  nyingi 
kutoka  kwa  Mola,  huwafanya  wanadamu  waweze  kutekeleza  wajibu  wao. 
Hali  hii  itaendelea  mpaka  siku  ya  mwisho.  Kwa  upande  mwingine  mambo 
makubwa  ya  kustaajabisha  ni  yenye  madhara  kwa  namna  fulani.  Ndio 
maana  Mitume  hawatendi  miujiza  wala  watakatifu  kudhihirisha  karamah 
mpaka  pale  inapokuwa  hakuna  jinsi. 

Kwa  ujumla  karamah  ya  kweli  huleta  athari  mbili: 

1)  Huifunza  nafsi. 

2)  Huuepusha  moyo  dhidi  ya  tabia  na  matendo  mabaya  na  kuupamba 
kwa  msukumo  wa  kiroho. 


3)  Huufanya  moyo  kuzitambua  siri  na  hekima  za  mambo. 


Kwa  upande  mwingine  moja  wapo  ya  njia  muhimu  ya  kubainisha 
karamah  ni  Ism-i  Azam  ambalo  ni  jina  tukufu  kuliko  majina  yote  ya 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  jina  ambalo  huwafunulia  waja  wake  kama 
siri.  Tungelipenda  kugusia  kwa  ufupi  juu  ya  maudhui  ya  Ism-i  Azam  kwa 
kiwango  ambacho  itachukua  nafasi  muhimu  katika  mjadala  wa  zawadi 
takatifu. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Ism-i  Azam  ni  moja  ya  majina  ya  Mola  ambayo  yanafanya  dua  ikuba- 
like  pale  linapotajwa  ndani  yake.  Lakini  bado  jina  hilo  linabakia  kuwa  siri 
miongoni  mwa  majina  mengi  ya  Mwenyezi  Mungu,  na  maneno  mengi 
yamesemwa  kuhusiana  na  hili.  Maneno  yenye  nguvu  zaidi  miongoni  mwa 
yote  ni  yale  yaliyosema  kwamba  Ism-i  Azam  ni  ‘Mwenyezi  Mungu’,  jina 
la  Dhati  ya  Mola,  na  jina  ambalo  linayaunganisha  majina  mengine  yote 
katika  upeo  wake. 

Katika  suala  hili  tuangalie  tukio  lifuatalo  lililotokea  kati  ya  Ali  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  na  Bedui: 

Siku  moja  masikini  mmoja  wa  kibedui  alimuomba  sadaka  Ali  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake.  Kutokana  na  kutokuwa  na  chochote  cha 
kumpa  kwa  wakati  ule  Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  ali- 
chota  mchanga  mkononi  mwake  na  kuumbea  dua  na  kisha  kuupulizia  hewa 
yake  na  kisha  kuuweka  kwenye  mikono  ya  yule  bedui  huku  ukiwa  umebadi- 
lika  na  kuwa  dhahabu.  Yule  bedui  alistaajabishwa  na  jambo  lile.  Alianza 
kumsihi  Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  amfahamishe  ni 
namna  gani  alifanya  vile  na  ni  dua  gani  aliyoiomba  kwenye  mchanga  ule. 
Ali  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  alimwambia  dua  ile  ilikuwa 
ni  al-Fatha  huku  akiwa  ametulia  kabisa.  Huku  akiwa  nafuraha  ya  hali  ya 
juu  bedui  yule  akachota  mchanga  mkononi  mwake  na  kuusomea  surat  al- 
Fatha  na  kisha  kupulizia  ndani  yake.  Lakini  alishangazwa  kuona  kuwa  ule 
mchanga  ulibakia  kuwa  mchanga.  Hivyo  akamuuliza  tena  kuhusiana  na 
hekima  iliyopo  kwenye  suala  hili,  naye  akajibu  kwa  kusema: 

“Hii  ni  tofauti  ya  nyoyo.” 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  naye  anasimu- 
lia  tukio  kama  hili  kama  ifuatavyo: 

“Siku  moja  mtu  mmoja  aliongozana  na  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake 
-  katika  safari  yake.  Njiani  aliona  mifupa  imekusanyika  pembezoni  mwa 
barabara  na  hivyo  akamuomba  Mtume  amfundishe  ism-i  Azam  analolifa- 
hamu  ili  aweze  kuirudisha  ile  mifupa  kwenye  uhai!” 


“Uko  njeyafikra  zako”,  Yesu  -  amani  iwejuuyake  -  alijibu.  “Ili  kuweza 
kutaja  ism-i  Azam  na  kumfufua  maiti  unahitaji  pumzi  safi  kuliko  mvua  na 
utumishi  wenye  hadhi  kubwa  zaidi  ya  malaika.  Ism-i  Azam  linahitaji  ulimi 
safi  na  moyo  uliotakasika...mtu  mwenye  roho  isiyochafuliwa  na  mambo  ya 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


haram  na  ulio  mbali  na  maasi  na  madhambi  kama  malaika.  Mtu  atakub- 
aliwa  maombi  yake  pale  tu  atakapokuwa  na  roho  safi.  Mola  humfanya  mtu 
huyo  azione  hazina  Zake.  Unaweza  ukawa  umeshikilia  fimbo  ya  Musa 
mikononi  mwako.  Lakini  je  una  nguvu  alizonazo  kiasi  kwamba  ukaweza 
kuigeuza  na  kuwa  joka  kubwa  na  kulidhibiti?  Hata  Musa  mwenyewe  ali- 
pata  hofu  pindi  fimbo  yake  ilipogeuka  na  kuwa  joka  kubwa  kiasi  kwamba 
Mola  akamtuliza  kwa  kumwambia,  “Usiogope,  Musa’  (an-Naml,  10).  Hivyo 
hakuna  faida  ya  kujifunza  ism-i  Azam  analolifahamu  Yesu  wakati  huna 
pumzi  kama  aliyonayo  yeye!” 

Lakini  mtu  yule  mjinga  aliendelea  kung’ang’ania.  “Kwa  kuwa  sina 
nguvu  kama  hizo,  je  huwezi  angalau  kuisomea  ile  mifupa  pale  ili  uihuishe?” 

Kutokana  na  kustaajabishwa  kwa  kuona  bado  mtu  yule  mjinga 
anang’ang’ania,  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake  -  akasema,  “Je  kuna  hekima 
gani  katika  kusisitiza  kwake  ewe  Mola  wangu?  Kwa  nini  mtu  huyu  mjinga 
ameegemea  kwenye  mjadala?  Anataka  kuihuisha  mifupa  wakati  angelita- 
kiwa  kuuhuisha  moyo  wake  ambao  umekufa  na  kubakia  mifupa.  Badala  ya 
kuomba  kwa  ajili  ya  yeye  kuhuishwa,  anataka  kuihuisha  mifupa.  Ni  ujinga 
wa  namna  gani  huu!” 

Hivyo  waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu  ni  wale  ambao  wamefikia 
kwenye  hatua  hii  ya  ukomavu.  Pindi  karamah  inapokuwa  imeingia  kwa 
mtakatifu  hisia  zake  za  kushukuru  kutokana  na  baraka  za  Mola  huongeze- 
ka  zaidi.  Karamah  huwapa  msukumo  katika  majukumu  waliyonayo.  Lakini 
watakatifu  wa  kweli  karamah  yao  haiwafanyi  wakajiona  wako  salama 
kabisa  kwa  maisha  yao  ya  kesho  akhera.  Kinyume  chake  hujawa  na  hisia 
za  udhalili  na  unyenyekevu  mbele  ya  Mola,  na  hivyo  huziweka  pembeni 
nafsi  zao  zaidi  ya  ilivyokuwa  hapo  kabla.  Kwa  kuwa  kamwe  hawawezi  kuwa 
na  uhakika  juu  ya  kutoangukia  kwenye  majivuno  na  mitihani,  jambo  hili 
linawafanya  waendelee  kuwa  na  hofu  wakati  wote. 


Mwisho  wa  kustaajabisha  wa  Balam  Ibn  Baura,  mtu  ambaye  Mwenyezi 
Mungu  alimfunulia  ism-i  azam,  unatupatia  mazingatio  mengi.  Waiz- 
rael  walimtambua  mtu  huyu  kama  mwanachuoni  na  mtakatifu.  Lakini 
kadiri  muda  ulivyosogea  aliangukia  kwenye  majivuno  na  kudanganywa 
na  mambo  ya  kidunia  na  hatimaye  akapoteza  hadhi  yake  ya  kuheshimiwa; 
na  hata  akafa  kafiri.  Suala  lake  linazungumziwa  ndani  ya  Qur’an  kama 
ifuatavyo: 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Na  wasomee  khabari  za  yule  ambaye  tulimpa  Ishara  zetu,  naye 
akajivua  nazo.  Na  Shet’ani  akamuandama,  akawa  miongoni  walio  potea. 
Na  tungelitaka  tungeli  mtukuza  kwa  hizo  Ishara,  lakini  yeye  aliushikilia 
ulimwengu  na  akafuata  pumbao  lake.  Basi  mfano  wake  ni  mfano  wa  mbwa. 
Ukimhujumu  hupumua  na  kutoa  ulimi  na  ukimwacha  pia  hupumua  na 
kutoa  ulimi.  Huo  ni  mfano  wa  kaumu  wanao  zikanusha  Ishara  zetu.  Basi 
simulia  hadithi,  huenda  wakatafakari.”  (al-Araf,  175- 176). 


Hivyo  kumpenda  kupita  kiasi  mtakatifu  ambaye  ana  mamlaka  juu 
ya  karamah  limekuwa  ni  jambo  la  hatari  mno.  Imekuwa  hatari  zaidi 
pale  mtakatifu  anapokuwa  hapendi  kuweka  wazi  karamah  yake.  Lakini 
vyovyote  iwavyo  karamah  sio  kiwango  cha  mwisho  cha  daraja  za  kiroho  na 
haidhihirishi  kwa  namna  yoyote  ile  kiwango  cha  juu  cha  imani  ya  mtakati- 
fu.  Wale  waja  wema  wanatambua  vyema  kwamba  hakuna  mtu  aliyepewa 
uhakika  wa  furaha  ya  kesho  akhera  isipokuwa  Mitume.  Watu  wengi  huin- 
gia  peponi  baada  ya  kuukaribia  Moto  kwa  inchi  moja;  na  wengine  wengi 
huzamishwa  kwenye  mashimo  ya  Moto  huku  wakiwa  wamebakisha  hatua 
moja  ili  waingie  peponi.  Hivyo  muumini  hana  budi  kushikamana  na 
mwenendo  bora  katika  maisha  yake  yote: 

“Na  muabudu  Mola  wako  Mlezi  mpaka  ikufikie  Yakini”  (al-Hijr,  99). 

Kama  ilivyo  kwa  mambo  mengine  yote,  kipimo  chetu  kikubwa  kulin- 
gana  na  baraka  takatifu  zinazotujia  kama  karamah  ni  Qur’an  na  Sunnah. 
Hivyo  ukweli  wa  karamah  unasimama  kama  kithibitisho  cha  kweli  kisi- 
chopingika. 

Baadhi  ya  ushahidi  kutoka  ndani  ya  Qur’an  kuhusiana  na  ukweli  wa 
karamah  ni  kama  ifuatavyo: 

Asaf  ambaye  alikuwa  mshauri  wa  Suleiman  -  amani  iwe  juu  yake  - 
alimhakikishia  kwamba  angeliweza  kukileta  kiti  cha  Balqis  ‘kwa  mpepeso 
wa  jicho”  (an-Naml,  40)  na  maneno  yake  yakawa  kweli. 


Zakariyya  -  amani  iwe  juu  yake  -  alipewa  jukumu  la  kumlea  Mariam 
-  amani  iwe  juu  yake,  Mariam  ambaye  alijitolea  kukaa  hekaluni  kwa  ajili 
ya  kuabudu.  Kila  alipokuwa  akiingia  ndani  ya  hekalu  alikuwa  akimkuta 
Mariam  amezungukwa  na  aina  mbalimbali  za  Vyakula.  Pindi  alipokuwa 
akimuuliza  juu  ya  mahali  vinapotoka  vyakula  vile  alikuwa  akipokea  jibu 
lifuatalo: 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


“Kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu...”  (Al-i  imran,  37).  Aya  za  24  na  25 
kutoka  katika  surat  Al-Imran  ambazo  zinadhihirisha  zaidi  namna  Mariam 
-  amani  iwe  juu  yake  -  alivyolishwa  moja  kwa  moja  na  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  zinathibitisha  zaidi  juu  ya  ukweli  wa  karamah. 

Ushahidi  kutoka  katika  Sunnah  ni  mwingi  zaidi:  “Kuna  watu  watatu 
walioongea  wakati  angali  wachanga”,  Mtume  aliyeathirika  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  amesema.  “Yesu  mwana  wa  Mariam,  mtoto  ali- 
yekuwa  amepewa  Jurayj  na  mtoto  mwingine.”  Kisha  aliendelea  kufafanua.^'^ 

Hadith  nyingine  inaelezea  juu  ya  wasafiri  watatu  waliokwama  kwenye 
pango  walilokuwa  wamepumzikia  ndani  yake  wakati  wa  usiku;  jiwe  kubwa 
liliporomoka  na  kuja  kuziba  sehemu  ya  kutokea.  Ili  kuweza  kutoka  kha 
mmoja  wao  aliomba  kwa  kutaja  jema  alhokuwa  amelifanya  kwa  ajili  ya 
kutafuta  radhi  za  Mola  pekee,  na  matokea  yake  lile  jiwe  likajisogeza  kidogo 
kidogo  mpaka  likatoa  njia  ya  kutokea.^® 

Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea: 

“Siku  moja  usiku  Usayd  ihn  Khudayr  na  Abbad  ibn  Bishr  walikuwa 
wakitembea  karibu  na  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Pindi 
walipoachana  naye  waliona  taa  za  aina  mbili  mbeleyao  zikiwamulikia  njia. 
Na  pindi  walipotengana,  taa  moja  ilimfuata  mmoja  wao  na  nyingine  kum- 
fuata  mwingine.”  (Bukhari,  Salat,  79;Masajid,  78,  Manaqib,  28,  Manaqibu’l- 
Ansar,  13). 


Tukio  jingine  lenye  kuthibitisha  karamah  ya  swahaba  ni  pale  Hubayb 
-  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  amekamatwa  na 
washirhdna  na  kufanya  mateka.  Katika  majira  ambayo  hakukuwepo  na 
matuna  Hubayb  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alionekana 
akila  zabibu  zihzoiva  vizuri.  (Bukhari,  Jihad,  170;  Maghazi,  10,28). 


Pia  imesimuliwa  kwamba  wakati  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  anahutubia  watu  juu  ya  mimbar  mara  alisema, 
“Kwenye  mlima,  Sariya,  kwenye  mlima!”  Wakati  alipokuwa  anayasema 
maneno  haya  ambayo  hayakuwa  na  uhusiano  na  kile  alichokuwa  anaki- 
zungumzia  Sariya  alikuwa  katikati  ya  vita  akiliongoza  jeshi  la  waislamu 
katika  sehemu  yenye  umbali  wa  mwezi  mmoja  kutoka  Madina.  Lakini 


24.  Rejea  Muslim,  Birr,  8. 

25.  Rejea  Bukhari,  Adab,  5;  Anbiya,  53;  Dhikr,  iOO. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  aliyafanya  maneno  haya  yasikike  kwake.  (Ibn 
Hajar,  al-Isabah,  II,  3). 


Maisha  ya  maswahaba  yalikuwa  kama  hivyo. 

Kinyume  na  karamah  tunaweza  kuona  matendo  mengine  magumu 
yenye  kustaajabisha  kutoka  kwenye  mikono  ya  watu  fulani  ambao  wanawe- 
za  kuwa  makafiri  au  ambao  wanajifanya  kuwa  watakatifu,  matendo  haya 
kimuonekano  huwa  sawa  na  karamah  halisi.  Matendo  haya  ya  kustaajabi- 
sha  na  ambayo  hayatokani  na  utakatifu  yanaitwa  istidraj. 

Matendo  haya  hutokana  na  mazoezi  fulani  ya  kiroho.  Kwa  maneno 
mengine  ni  kwamba  inawezekana  kukubaliana  na  uwepo  wa  nguvu  fulani 
zinazoihusisha  roho  kwa  kupitia  ushawishi  usio  wa  kidini.  Kwa  mfano 
Hindu  fakirs  wanafahamika  kwa  kuwa  kwao  na  nguvu  za  kiroho  hasa  kwa 
kupitia  kwenye  kujizuia.  Wakati  mwingine  nguvu  hizi  hutokana  na  maz- 
ingaumbwe  au  kukusanya  khuddam^^  kutoka  kwa  majini.  Kuyatofautisha 
matendo  haya  na  karamah  ya  kweli  ni  suala  linalohitaji  elimu.  Tunaweza 
kuona  kuwa  maisha  ya  watu  wenye  istidraj  hayaendani  na  viwango  vya 
taqwa  au  uchamungu.  Huwa  yanakosa  kushikamana  na  Sunnah  ya  Mtume 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Hili  ni  jambo  la  kwanza  la  kuzingatia 
katika  suala  hili.  Junayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
amesema: 


“Pindi  utakapomuona  mtu  anapaa  angani  na  huku  maisha  yake  hay- 
aendani  na  Qur’an  na  Sunnah  usidanganyike  kwani  hiyo  ni  istidraj” 

Hata  hivyo  mtu  aliyejaaliwa  na  Mola  kuwa  na  mamlaka  juu  ya  kara- 
mah  kamwe  asingelijaribu  kujionyesha.  Kwa  kuwa  watakatifu  wa  kweli 
hawana  kasoro  ya  kujionesha,  huidhihirisha  karamah  yao  pale  inapokuwa 
hakuna  budi.  Badala  yake  hujipamba  na  mwenendo  mwema  wa  kimaadili 
kiasi  kwamba  watu  wengine  wanaweza  kuwaiga.  Tunaweza  kulinganisha 
jambo  hili  na  ukweli  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiishi  kulingana  na  mazingira  ya  kawaida  ya 
kibinadamu  ili  kuwa  mfano  kwa  umma  wake  na  alidhihirisha  miujiza  kwa 
ruhusa  ya  Mwenyezi  Mungu  pale  tu  ilipobidi.  Waja  wema  wa  Mola  huwa 


26  Kwa  kupitia  visomo  fulani  unaweza  kumuweka  jini  chini  ya  amri  yako  na  kumtumia 
kama  mtumishi.  Jini  wa  aina  hiyo  anaitwa  khuddam,  mtumishi.  Khuddam  hutekeleza 
amri  za  yule  aliyeungana  naye  kwa  kadiri  ya  uwezo  wake. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


hawatoki  kwenye  mwenendo  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  hata  kwa  urefu  wa  sharuhu.  Haya  peke  yake  yanatosha  kutofautisha  kati 
ya  karamah  na  istidraj. 

Firauni  alikuwa  mmoja  wa  watu  waliokuwa  na  mamlaka  juu  ya  isti- 
draj.  Katika  kipindi  chake  chote  cha  miaka  mia  nne  (kulingana  na  baa- 
dhi  ya  mapokezi)  alichoishi  hapa  duniani  hakuwahi  kuugua  hata  kichwa. 
Meno  yake  yote  yalikuwa  kamili  wakati  wa  kifo  chake.  Pia  inasemekana 
kwamba  pindi  alipokuwa  akisafiri  na  farasi  wake  kuelekea  chini  ya  vilima 
miguu  ya  mbele  ya  farasi  wake  ilikuwa  ikiongezeka  urefu. 

Istidraj  humfanya  kafiri  ajivune  na  kujiona  na  mwisho  wake  huwa 
mbaya  sana.  Pindi  Firauni  alipoona  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  ameicha- 
pa  bahari  nyekundu  na  hivyo  bahari  kujigawa  na  kutengeneza  njia  kavu 
kwa  ruhusa  ya  Mola,  aliwageukia  askari  zake  na  kupiga  kelele: 

“Angalieni!  Bahari  imejitenga  kutokana  na  utukufu  wangu!”  Hakut- 
ambua  kwamba  kama  angelimruhusu  farasi  wake  kuelekea  kwenye  ile  njia 
bahari  nyekundu  ingelimmeza  yeye  na  watu  wake  ndani  ya  vina  vya  bahari. 

Pia  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ametu- 
fahamisha  kwamba  Dajjal  naye  atadhihirisha  namna  nyingi  za  istidraj  ili 
aweze  kuwadanganya  watu. 

Pia  kuna  wakati  matokeo  ya  istidraj  yanakuwa  tofauti  kabisa  na 
vile  mtu  alivyotarajia.  Hizi  zinaitwa  ikhanah,  usaliti  wenye  kudhalilisha. 
Muongo  mmoja  aitwaye  Musaylamah  ambaye  alidai  kuwa  mtume  siku 
moja  alitema  mate  kwenye  kisima  kwa  lengo  la  kuongeza  maji  yake.  Lakini 
kwa  mshangao  aliona  kisima  chote  kikikauka. 

Kama  ambavyo  iliwezekana  kwa  karamah  na  istidraj  kusambaa  katika 
kipindi  cha  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  maswahaba,  basi 
ubainifu  wake  katika  nyakati  zilizofuata  ni  jambo  lenye  kuwezekana  pia. 
Utambuzi  wa  kiroho  na  karamah  zinazobainishwa  na  baadhi  ya  watakatifu 
kwa  lengo  la  kuwaongoza  watu  wenye  kuwafuata  ni  jambo  lenye  kufanyika 
kwa  kupitia  baraka  za  Mtume  wanayemfuata;  hivyo  wakati  huo  huo 
zinakuwa  na  muendelezo  wa  miujiza  yake. 


Ni  ukweli  wa  kihistoria  usiopingika  kwamba  utambuzi  wa  kiroho 
na  karamah  z.ilizodhihirika  katika  kipindi  cha  maswahaba  na  nyakati 
zilizowafuatia  ziliwangoza  wengi  kuelekea  kwenye  uongofu.  Watu  wen- 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

gine  wengi  wa  pembeni  wamefikia  kukiria  kwamba,  ‘Kama  dini  hii  ina 
watakatifu  kama  hawa,  si  jambo  la  kuuliza  ni  vipi  atakuwaje  Mtume  wao’, 
kiasi  kwamba  wakafikia  kumthibitisha  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  kama  kitovu  cha  kila  karamah. 


Baadhi  ya  matukio  ya  utambuzi  na  karamah 

Ili  kumuabudu  Yeye  pekee  na  kujituma  hapa  duniani,  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  ambaye  ndiye  Muumba  na  mtawala  wa  ulimwengu  ame- 
wafanya  wanadamu  kuwa  wawakilishi  wake  (khalifah).  Jambo  hili  linat- 
hibitishwa  na  Qur’an  kama  ifuatavyo: 


^  liijj  3^  -ij  j 


“Na  pale  Mola  wako  Mlezi  alipo  waambia  Malaika:  Mimi  nitamweka 
katika  ardhi  Khalifa  (mfwatizi),  wakasema:  Utaweka  humo  atakaye  fanya 
uharibifu  humo  na  kumwaga  damu,  hali  sisi  tunakutakasa  kwa  sifa  zako 
na  tunakutaja  kwa  utakatifu  wako?  Akasema:  Hakika  Mimi  nayajua  msiyo 
yajua.”  (al-Baqara,  30). 

‘Uwakilishi’  wa  mwanadamu  unabeba  maana  zifuatazo: 


“Nitampatia  baadhi  ya  mamlaka  kutokana  na  nguvu  na  sifa  zangu; 
na  na  yeye  kama  muwakhishi  wangu  atakuwa  na  mamlaka  juu  ya  viumbe 
vyangu  katika  kuifanyia  kazi  sheria  yangu  kwa  niaba  yangu.  Lakini 
hatakuwa  mtendaji  mkuu;  hataifanyia  kazi  sheria  kwa  niaba  yake  na  kwa 
ajili  yake.  Yeye  atakuwa  wakala  na  kaimu  wangu  tu.  Atawajibika  kutekeleza 
matakwa  Yangu,  amri  Zangu  na  sheria  Zangu.  Na  wale  watakaokuja  baada 
yao  watalazimika  kuendelea  na  jukumu  hilo  hilo  kama  ilivyokuwa  kwa 
waliowatangulia,  jambo  ambalo  litadhihirisha  siri  ya  kwamba,  ‘Naye  ndiye 
aliyekufanyeni  makhalifa  wa  duniani...’  (al-Anam,  165)”  (Elmalili,  Hak 
Dini,  I,  299-300) 


Vyote  miujiza  waliyokuwanayo  Mitume  na  amri  na  karamah  zina- 
zoonekana  kwa  watakatifu  vinatoa  mwangaza  juu  ya  mwanadamu  kuwa 
kwake  muwakilishi  wa  Mola.  Miongoni  mwa  matukio  mengi  ya  ubainifu 
wake  baadhi  yake  ni  haya  yafuatayo: 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Mansur  ibn  AbduUah  anasimulia  yafuatayo  kumhusu  Abu  Abdullah 
Ibn  Jalla:  “Siku  moja  Ibn  Jalla  alinisimulia  jambo  moja  kuhusiana  na  yeye: 

‘Nilikuja  Madina  huku  nikiwa  sina  chochote  mfukoni.  Nikaenda  kwe- 
nye  kaburi  tukufu  la  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake.  Baada  ya 
kumtolea  salamu  nilisema,  Mimi  nipo  katika  umasikini  ewe  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu,  na  nimekuja  kama  mgeni  wako! 

Baada  ya  muda  mfupi  nilishikwa  na  usingizi  na  kulala.  Ndani  ya  ndoto 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake  -  alinipatia 
kipande  cha  mkate.  Nikala  nusu  yake.  Na  pindi  nilipoamka  nilikuta  ile  nusu 
nyingine  ipo  pembeni  yangu.’”^^ 

Tukio  jingine  la  kuzingatia  na  ambalo  lilitokea  baada  ya  kufariki  kwa 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  limesimuliwa  na 
al-  Utbi  kama  ifuatavyo: 

“Nilikuwa  nimekaa  karibu  tukufu  na  kaburi  la  Mtume  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake,  mara  bedui  mmoja  akaja  na  kusema  yafuatayo  kwa 
sauti  ambayo  niliweza  kuisikia: 

‘Rehema  na  amani  ziwe  juu  yako  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu! 
Nilimsikia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  akisema,  ‘...Na  laupale  walipo  jidhu- 
lumu  nafsi  zao  wangeli  kujia,  wakamwomba  Mwenyezi  Mungu  msamaha, 
na  Mtume  akawaombea  msamaha,  hapana  shaka  wangeli  mkuta  Mwenyezi 
Mungu  ni  Mwenye  kupokea  toba  na  Mwenye  kurehemu.’  (an-Nisa,  64). 
Hivyo  nimetubia  madhambi  yangu  na  kuomba  msamaha  na  nimekuja 
kukuomba  uniombee  kwa  Mola  wangu  badala  yangu.’ 

Kisha  akasoma  shairi  zuri  na  kuondoka.  Baada  ya  muda  mfupi  nilishi- 
kwa  na  usingizi.  Ndani  ya  ndoto  nilimuona  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  aliniambia  ‘mtafute  yule  bedui 
na  umpe  habari  njema  kwamba  Mwenyezi  Mungu  amemsamehe.’”  (Ibn 
Kathir,  Tafsir,  1,  532). 


V 

Pindi  vita  vilipopamba  moto  wakati  wa  vita  vya  Gallipoli  meja  wajeshi 


27  Rejea  Kalabazi,  Taarruf,  iliyotafsiriwa  na  S.  Uludag,  uk.  214 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Lutfi  Bey  alipiga  ukelele,  “Njoo  ewe  Muhammad!  Kitabu  chako  kimepotea!”^^, 
huku  akiomba  msaada  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  kwa  shauku  kubwa.  Pia  maombi  hayo  yamebainika  katika  tukio 
lifuatalo: 

Ulikuwa  mwaka  1928...ilikuwa  imepita  miaka  thelathini  kamili  tokea 
upatikane  ushindi  pale  Gallipoli. 

Cemal  Ogut  Effendi  wa  Alasonya  ambaye  alikuwa  mtu  mwenye  elimu 
na  hekima  alikuwa  katika  hijja  ndani  ya  Madina,  mahali  ambapo  alikuwa 
na  bahati  ya  kukutana  na  watu  wengi  muhimu.  Miongoni  mwa  watu  hao 
alikuwepo  msimamizi  wa  kaburi  tukufu  la  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake.  Wakati  huo  huo  mtu  huyo  alikuwa  ni  kipenzi 
cha  watu  wa  Uthmainiyya,  mapenzi  yake  alikuwa  akiyadhihirisha  katika 
kila  fursa  aliyokuwa  akiipata.  Baada  ya  mazungumzo  mafupi  Cemal  Ogut 
Effendi  alishindwa  kujizuia  na  hivyo  akamuuliza  juu  ya  sababu  iliyompele- 
kea  kuwapenda  watu  wa  dola  ya  Uthmainiyya. 

Mtu  mzima  yule  alimwambia  maneno  yafuatayo  bila  kusita  huku  uso 
wake  ukiwa  unang’aa: 

“Kumbukumbu  yangu  moja  tu  ambayo  nitakwambia  itatosha  kuwa 
kishawishi  cha  kupelekea  mimi  kuwapenda  watu  wa  dola  ya  Uthmainiyya 
kwa  ajili  ya  uislamu.  Itakuwa  ni  mwaka  1915  ambao  ndani  yake  mwana- 
chuoni  mmoja  kutoka  India  alikuja  kwa  ajili  ya  hijja.  Utajiri  wa  nafsi  ya 
mtu  yule  haukuhitaji  ushahidi  zaidi;  alikuwa  mtakatifu  katika  kila  nyanja. 
Nilimuona  kwa  mara  ya  kwanza  karibu  na  kaburi  la  Mtume  Mkuu  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake;  aliwasili  hapa  baada  ya  kumaliza  hijja 
yake.  Alionekana  ni  mwenye  huzuni  sana.  Nilidhania  machozi  yaliyokuwa 
yakitiririka  kutoka  kwenye  macho  yake  yasingelikuja  kuisha.  Ilibidi  nimuu- 
lize  juu  ya  sababu  ya  huzuni  yake.  Hivyo  nilimuuliza.  Alianza  kulia  zaidi 
na  kusema: 

Baada  ya  miaka  mingi  ndio  sasa  hivi  nimepata  fursa  ya  kumtembelea 
mtu  mtukufu  kuliko  wanadamu  wote  hapa  duniani  na  kesho  akhera.  Lakini 
nafsi  yangu  inaniambia  kuwa  atakuwa  hayupo  katika  sehemu  yake  ya 
kawaida.  /e  ni  kwamba  jicho  la  moyo  wangu  limepofuka?  Ni  kwa  nini  siwezi 
kuhisi  uwepo  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake?  Nimekuwa 

28  Rejea  Mehraed  Niyazi,  Qanakkale  Mahferi,  uk.  352-355. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


nikisumbuliwa  nafikra  hizi  tokea  sikuya  kwanza  kutia  mguu  wangu  ndani 
ya  Madina!’ 

Usiku  ule  ule  nilipata  bahati  ya  kumuona  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  ndaniya  ndoto.  Niliyakumbuka 
maneno  ya  yule  mwanachuoni  wa  kihindi.  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  hakuniacha  kwenye  wasi  wasi.  ‘Anachokihisi  ni  cha  kweli’,  alise- 
ma.  ‘Sasa  hivi  siko  Madina.  Moyo  wangu  usingeliweza  kuvumilia  kuwaacha 
watoto  wangu  kwenye  tabu  peke  yao  katika  uwanja  wa  mapambano.  Sasa 
hivi  ninawasaidia.’”^^ 

Kukiri  kwa  Generali  wa  kiingereza  aliyeitwa  lan  Hamilton  baada  ya 
kushindwa  pale  Gallipoli  ni  ushahidi  tosha  juu  ya  maneno  yaliyotangulia: 
“Hatukushindwa  na  nguvu  ya  kiwiliwili  ya  waturuki;  nguvu  yao  ya  kiroho 
ndiyo  iliyotushinda.  Hawakuwa  wamebakia  na  risasi  hata  kidogo  za  kuweza 
kutushambulia.  Lakini  tuliona  vikosi  vikiwasili  kutoka  angani  kwa  macho 
yetu.” 

Matukio  kama  haya  yanatokana  na  amri  ambazo  Mwenyezi  Mungu 
huwapa  Mitume  yake  baada  ya  kuiaga  dunia.  Mitume  huendelea  kuishi 
ndani  ya  makaburi  yao  kwa  namna  ambayo  haiwezi  kutambulika  kwa 
kutumia  viungo  vyetu  vya  fahamu.  Hadith  ifuatayo  inalithibitisha  hili  kwa 
uwazi  kabisa: 

Aws  Ibn  Aws  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  amesimulia 
kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ame- 
sema: 


“Siku  bora  kuliko  masiku  yote  ni  siku  ya  ijumaa.  Hivyo  fanyeni  hima 
kunitumia  salamu  nyingi  katika  siku  hiyo,  kwani  salamu  zenu  huletwa  moja 
kwa  moja  kwangu.”  Baada  ya  kuyasikia  haya  maswahaba  waliuliza: 

“Ni  vipi  salamu  zetu  zitaletwa  kwako  baada  ya  wewe  kufa  na  kuto- 
bakiza  chochote  katika  kiwiliwili  chako?” 

“Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amejaalia  miili  ya  Mitume  isioze  chini  ya 
ardhi.”  (Abu  Dawud,  Salat,  201;  See,  Nasai,  Juma,  5). 

Hali  hii  ya  kuwa  hai  pia  inawahusu  mashahidi  kama  ambavyo 
imeelezewa  ndani  ya  Qur’an: 

29.  Kutoka  kwenye  gazeti  la  Zaman  la  tarehe  18  machi  2001. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Wala  kabisa  usiwadhanie  walio  uliwa  katika  Njia  ya  Mwenyezi 
Mungu  kuwa  ni  maiti.  Bali  hao  ni  wahai,  wanaruzukiwa  kwa  Mola  wao 
Mlezi”  (Al-ilmran,  169). 


Kwa  mtazamo  huo  kuwa  kwake  Mtume  hai  ni  kuzito  zaidi  ya  masha- 

hidi. 


Ubainifu  wa  amri  na  karamah  za  watakatifu  ambao  ndio  warithi 
Mitume  umeendelea  mpaka  leo.  Ifuatayo  ni  mifano  michache  juu  ya  hili: 

Ubaydullah  Ahrar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alihama 
Asia  ya  kati  (tayy-i  makan)  kwa  ajili  ya  kushika  nafasi  yake  katika  kuit- 
waa  Istanbul.  Suala  hili  limesimuliwa  na  mjukuu  wake  aliyeitwa  Khawaja 
Muhammad  Qasim: 


“Ilikuwa  ni  Alhamisi  mchana  pindi  Ubaydullah  Ahrar  alipoagiza  aan- 
daliwefarasi  wake.  Alimpanda  farasi  wake  kisha  akatoka  njeya  Samarkand. 
Mawlana  Sheikh  ambaye  alikuwa  mwanafunzi  wake  maarufu  alimfuata 
baada  ya  muda  mfupi.  Baada  ya  muda  mfupi  alirejea  na  kuwaambia  wen- 
gine  kwamba  farasi  wa  Ubaydullah  Ahrar  alienda  kushoto  na  kisha  kulia 
na  kisha  akatoweka  kwenye  macho  yangu.  Baadae  alirejea  Samarkand  na 
kusalimiwa  na  wanafunzi  wake  ambao  walikuwa  na  shauku  ya  kufahamu 
sababu  ya  safari  yake  ya  ghafla. 

‘Mehmed  Khan  ambaye  ni  Sultan  wa  Waturuki  aliomba  msaada  wangu’ 
alielezea,  ‘Ndio  maana  nikaenda  kumsaidia.  Na  kwa  uwezo  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  tulipata  ushindi.’” 

Khawaja  Abdulhadi  ambaye  alikuwa  mjukuu  wa  Ubaydullah  Ahrar 
na  ambaye  miaka  michache  baadae  alikuja  Istanbul  kutokea  Samarkand 
anasimulia  yafuatayo: 

“Pindi  nilipoenda  Istanbul  nilimtembelea  Sultan  Bayazid  II  ambaye 
baada  ya  kunielezea  muonekano  wa  babu  yangu  alinielezea  yafuatayo: 


‘Siku  moja  baba  yangu  aliniambia  yafuatayo:  Katikati  ya  mapambano 
makali  ya  Istanbul  nilimuomba  Mola  anitumie  qutb  ya  muda  kwa  ajili  ya 
msaada.  Muda  si  mrefu  akajitokeza  katika  muonekano  huu  na  huu  akiwa 
juu  yafarasi  mweupe  na  kunihakikishia  kwamba  nisihofia  chochote  kwani 
ushindi  ni  wetu. 

‘Wana  askari  wengi  ambao  wanatufukuza’  nilimwambia.  Kisha  alifun- 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


gua  kaftani  yake  na  kuniambia  niangalie  ndani  yake.  Ndani  ya  mikono  ya 
kaftani  yake  niliona  jeshi  kubwa  likitiririka  kama  mafuriko  makubwa. 

jeshi  hili  limekuja  kunisaidia’,  alisema,  baada  ya  hapo  aliongezea,  ‘sasa 
panda  juu  ya  kile  kilima  na  kisha  upige  ngoma  mara  tatu  na  kisha  uliamr- 
ishejeshi  lako  lishambulie’. 

Nilifanya  kama  ahvyonielekeza.  Na  yeye  pia  alishiriki  kwenye  mapam- 
bano  yale  pamoja  najeshi  lake.  Hatmaya  Istanbul  ikapatikana..P° 

Hivyo  ni  ukweli  wa  kihistoria  kwamba  Sultan  Mehmed  alipata  msaada 
wa  kiroho  kwa  ukamilifu  wake.  Hasa  tukio  maarufu  ni  msaada  wa  kiroho 
na  kimwili  alioutoa  Aksemseddin  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake. 

Moja  ya  tukio  linaloashiria  amri  ya  kiroho  ya  Aziz  Mahmud  Hudayi  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ni  hili  lifuatalo:^' 

Ulikuwa  ni  mwaka  1975.  Muda  wa  swalaya  zuhr  ulikuwa  umekaribia 
pindi  kijana  mmoja  mnene  na  mweusi  na  aliyekuwa  na  muonekano  wa 
kirafiki  alipowasili  katika  kaburi  la  mtakatifu  mkubwa.  Kwa  bahati  mbaya 
akakutana  na  Muharrem  Effendi  ambaye  alikuwa  imam  wa  msikiti  wa  Aziz 
Mahmud,  mtu  ambaye  alimfikishia  shida  yake. 

“Tafadhali  bwana”,  alisema.  “Nimekuja  kumuona  Aziz  Mahmud 
Hudayi.  Je  inawezekana  nikamuona  sasa  hivi?  Je  sasa  hivi  yuko  hapa?” 

Huku  akistaajabishwa  kuulizwa  swali  kama  lile  Muharrem  Effendi 
alinyamaza  kidogo  na  kisha  akasema,  “Ndio  mwanangu.  Aziz  Mahmud 
Hudayi  yupo.” 

Huku  akionekana  amefurahishwa  na  kusikia  maneno  yale  alimuomba 
imam  ‘Tafadhah  niruhusu  nikamuone!” 

Alipoona  bado  kijana  yule  hajaelewa  imam  alirudia  maneno  yake  ya 
awali  akitumaini  kuwa  yule  kijana  angelitambua  kuwa  walikuwa  wamesi- 
mama  pembeni  ya  kaburi  alilotaka  kuliona. 


30  Nililisikia  tukio  hili  mimi  mwenyewe  kutoka  kwa  Muharrem  Kir  Effendi  ambaye 

alikuwa  mwanafunzi  mwenzangu  katika  (Shule  ya)  Imam  Hatip  Lise. 

31  Rejea  Mawlana  Sheikh,  Manaqib  Khawaja  Ubaydullah-i  Ahrar,  4b-5a;  Majdi 

Mehmed, 

Khadaiqu’s-Shaqaiq,  uk.  272-273;  Molla  Jami,  Nafakhatu’l-Uns,  uk.  764-765. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Kwa  hakika  Aziz  Mahmud  Hudayi  yupo  hapa”,  alisema.  Lakini  yule 
kijana  bado  alirudia  ombi  lake. 

“Kama  ni  hivyo  basi  niruhusu  nimuone.  Ninataka  kumuona.” 

Ili  kufikia  muafaka  Muharrem  Ejfendi  alimuuliza,  “Mwanangu,  je 
unamfahamu  kweli  Aziz  Mahmud  Hudayi  ?” 

Kutokana  na  kuchoshwa  kwake  na  maswali  haya  yaliyoonekana  hayana 
maana  pamoja  na  usumbufu  wa  imam  usioelezeka  katika  kumzuia  asimu- 
one  Sheikh,  kijana  yule  ambaye  usafi  wa  moyo  wake  ulikuwa  ukiendana  na 
muonekano  wake  alisema: 


“Ninamfahamu  Aziz  Mahmud  Hudayi  kwa  undani.  Yeye  mwenyewe 
alinialika  kuja  hapa.  Nilimuahidi  ningelikuja  nayeye  analifahamu  hilifika.” 

Mwishowe  Muharrem  alitambua  kwamba  suala  lile  lilikuwa  ni  muhimu 
na  lenye  kustaajabisha. 

“Ulimuahidi  vipi  kwamba  ungelikuja?”  alimuuliza  kwa  shauku.  Yule 
kijana  akaanza  kumuelezea: 

“Nilikuwa  miongoni  mwa  makanda  waliodondoshwa  kwenye  mapam- 
bano  kutoka  kwenye  ndege,  mapambano  hayo  yalikuwa  katika  kipindi  cha 
shughuli  za  amani  za  Cyprus  za  1974.  Katikati  ya  mapambano  makali  kati 
ya  vikosi  vyetu  vilivyokuwa  ufukweni  mwa  bahari  na  wagiriki  wa  Cyprus 
waliokuwa  wakijaribu  kutufukuzia  mbali  na  ngome  zao  katika  milima  ya 
Besparmak  tulishuka  chini  kwa  kutumia  maparachuti.  Lakini  upepo  mkali 
ulisababisha  kila  mtu  ashukie  sehemu  yake  mbali  kabisa  na  pale  walipota- 
rajia  kushukia.  Mimi  nilishukia  katikati  ya  maadui.  Nilijikuta  nipo  katikati 
ya  mapambano  makali  ya  kurushiana  risasi  kati  ya  pande  zote  mbili.  Pindi 
nilipokuwa  nimesimama  pale  huku  nimeduwaa  na  bila  kujua  la  kufanya 
alitokea  mtu  mmoja  mrefu  na  aliyekuwa  na  muonekano  wa  kubembeleza. 
Aliniangalia  kwa  tabasamu  zuri  na  kuniambia: 

‘Unafanya  nini  hapa  mwanangu?  Huu  ni  upande  wa  maadui.  Kwa  nini 
umekuja  hapa  peke  yako?’ 


‘Baba’,  nilisema,  ‘sikushuka  mwenyewe  hapa...nilidondoshwa  hapa  na 
upepo.’ 

Mtu  mzima  yule  aliyekuwa  na  sura  yenye  kung’aa  alitingisha  kichwa 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


kidogo  na  kusema,  ‘Na  mimi  pia  nimekuja  kupambana.  Nilitumwa  kuja 
hapa  muda  mrefu  kabla  yako.  Ninalifahamu  eneo  hili  kama  mgongo  wa 
kiganja  changu.  Umetoka  kwenye  platuni  ipi?  Njoo...ngoja  nikupeleke  kwe- 
nye  platuni  yako!’ 

Hivyo  nilimfuata  nyuma  huku  risasi  zikipita  juu  ya  vichwa  vyetu.  Laki- 
ni  mtu  yule  mkubwa  alikuwa  akitembea  kana  kwamba  anatembea  kwenye 
barabara  iliyo  na  utulivu.  Nilishangazwa  na  mwenendo  wake  kwa  ujumla. 
Njiani  aliniuliza  maswali  mengi  mno;  jina  langu,  nilikotoka  na  kadhalika. 
Niliyajibu  maswali  yote,  na  mimi  nikamuuliza  swali. 

‘Na  wewe  unaweza  kuwa  nani,  Baba?’ 

‘Wananiita  Aziz  Mahmud  Hudayi’,  alijibu. 

‘Baba’,niliongezea,  ‘umenifanyia  fadhila  kubwa.  Pindi  nitakaporejea 
nyumbani  kwa  amani  ningelipenda  nikutembelee  kutokana  na  kuthamini 
msaada  wako.  Je  unaweza  kuniachia  anuani  yako?’ 

‘Njoo  Uskudar  na  kisha  uniulizie’,  alisema.  ‘Mtu  yeyote  atakuonyesha 
nilipo!’  Hiyo  ndiyo  anuani  aliyonipa. 

Muda  si  mrefu  tulifikia  kwenye  platuni  yetu.  Nilibusu  vichwa  vya  watu 
wakubwa  kwa  upendo  na  heshima.  Kisha  nikaagana  nao  na  kuungana  na 
kamanda  wangu. 

Mara  baada  ya  kamanda  wangu  kuniona  sijadhuriwa  hata  kidogo  na 
wakati  aliona  isingeliwezekana  mtu  akaingia  katikati  ya  mapambano  yale 
makali  na  akatoka  bila  ya  kudhurika,  aliniuliza: 

‘Umewezaje  kuja  hapa?’ 

‘Baba  mmoja  mzuri  ndiye  aliyenileta  hapa’,  nilijibu. 

Baada  ya  mapambano  kusitishwa  nilirejea  nyumbani.  Lakini  nilishind- 
wa  kujizuia  kuifikiria  fadhila  kubwa  niliyoipata  kutoka  kwa  Aziz  Mahmud 
Hudayi;  hivyo  nimekuja  Uskudar  kwa  ajili  ya  kumtembelea  ili  kuonyesha 
shukurani.  Watu  niliowauliza  wamenielekeza  hapa  na  kuniambia  kuwayeye 
ni  mtu  mtukufu’”. 


Yule  kijana  akatulia  kidogo  na  kuvuta  pumzi,  kisha  akarudia  ombi  lake 
la  pale  awali: 

“Hivyo  ndivyo  tulivyokutana.  Sasa  tafadhali  niruhusu  nionane  naye. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Huku  akiwa  ametekwa  na  maneno  ya  kijana  yule  Muharrem  EJfendi 
hakuweza  kusema  chochote  kwa  kijana  yule  na  hivyo  kubakia  ameduwaa. 
Akajitahidi  kurudisha  hali  yake  ya  awali  na  kuweza  kutoa  maelezo  mafupi 
kama  ifuatavyo: 


“Mwanangu...Aziz  Mahmud  Hudayi  hayuko  hai  kimwili.  Yeye  ni 
mtakatifu  mkubwa  ambaye  aliishi  kati  ya  1543  na  1628.  Lazima  atakuwa 
amekuita  uje  hapa  kwa  ajili  ya  kumsomea  Fatha.  Kaburi  lake  lilepale...” 


Baada  ya  kijana  yule  mtiifu  na  mwaminifu  kusikia  habari  zile  alihu- 
zunika  sana.  Lilibakia  kaburi  la  mtakatifu  ambaye  alikuja  kumtembelea  na 
ambaye  alimuokoa  maisha  yake.  Pale  ndipo  alipoitambua  amri  ya  kiroho 
aliyokutana  nayo  katika  mapambano  yale  makali.  Alianza  kulia.  Alilia  kwa 
dakika  kadhaa  huku  akiwa  ameziba  uso  wake  kwa  mikono. 


Hakuwa  peke yake  katika  kulia.  Na  imampia  alikuwa  akilia... 

Moja  ya  kumbukumbu  za  mtakatifu  Mahmud  Sami  Ramazanoglu 
ambazo  tulizisikia  moja  kwa  moja  katika  moja  ya  sohbah  zake  ni  hii  ifua- 
tayo: 

Dada  wa  Mahmud  Sami  ambaye  alikuwa  nyuma  kwa  miaka  miwili 
alikuwa  kilema  wa  miguu  yote  miwili.  Karibu  na  walipokuwa  wakiishi 
lilikuwepo  kaburi  la  mtakatifu  aliyefahamika  kwa  jina  la  Kaplanci  Baba, 
kaburi  lake  lilikuwa  likitembelewa  na  watu  mara  kwa  mara.  Siku  moja  na 
yeye  alienda  kulitembelea  kaburi  lake  huku  akiwa  ameongozana  na  mama 
yake  na  dada  yake  mdogo,  walikesha  pale  kaburini.  Pindi  walipokuwa  kati- 
kati  ya  usingizi  waliamshwa  na  makelele  ya  yule  dada  yake  ambaye  kilema. 
Mama  yake  alimkimbilia  ili  kumuuliza  tatizo  lilikuwa  ni  nini.  Huku  akiwa 
na  wasiwasi  yule  msichana  alielezea  kwamba  mzee  mmoja  alinyanyuka 
kutoka  kaburini  na  kuminya  miguu  yake  miwili.  Sami  Effendi  ambaye  ndiye 
aliyesimulia  hii  kumbukumbu  alisema  kwamba  kuanzia  siku  ile  mpaka 
mauti  yalipomfika  dada  yake  aliweza  kutembea  bila  ya  kuhisi  maumivu 
hata  kidogo  kwenye  miguu  yake. 


Matukio  yaliyoelezewa  na  mengine  kama  hayo  ni  baraka  takatifu  za 
mamlaka  ya  amri  za  kiroho  ambazo  Mwenyezi  Mungu  amewajaalia  baadhi 
ya  waja  wake.  Lakini  isisahaulike  kwamba  mtendaji  kabisa  ni  Mwenyezi 
Mungu  mwenyewe.  Msaada  aliowapa  waja  wake  kwa  kupitia  malaika  na 
watakatifu  umekuwa  ukiendelea  mpaka  leo. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Ndoto  ya  kweli  aiotayo  muumini  ni  moja  ya  aroba- 
ini  na  sita  ya  utume.  (Bukhari,  Tabir,  26;  Muslim, 
Ruya,  6). 


4.  NDOTO  ZA  KWELI 

Ndoto  za  kweli  ni  miongoni  mwa  zawadi  takatifu,  zinachukuliwa  ni 
moja  ya  njia  za  kutambua  uhalisia  wa  mambo  yasiyoonekana.  Pindi  mtu 
anapokuwa  amelala  muunganiko  wake  na  dunia  hupungua  sana  na  hisia 
za  kiroho  zilizo  ndani  yake  huimarishwa.  Mawingu  ya  nafsi  ambayo  huziba 
utukufu  husambaa  na  kuruhusu  muonekano  mzuri.  Kutazama  ndani  ya 
ulimwengu  usioonekana  kwa  namna  hii  kumefanywa  kuwezekane  kwa 
baadhi  ya  watu  wema.  Uthibitisho  wa  kile  kilichoonekana  ndani  ya  ndoto 
hizi  huja  baadae  baada  ya  kuamka. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

“Bishara  njema  {Mubashshirat)  peke  yake  ndizo  zinazoachwa  baada  ya 
utume”,  baada  ya  kuyasema  hayo  maswahaba  waliokuwepo  pale  walimuu- 
liza  juu  ya  maana  hasa  ya  hizo  bishara  njema. 

“Ndoto  ya  kweli”,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alijibu.  (Bukhari,  Tabir,  5;  Muslim,  Salat,  207-208). 

Mubashshirat  huonekana  pindi  nyoyo  za  waumini  zinapokuwa  na 
uwezo  wa  kupokea  ufunuo  wa  kiroho  na  bishara  njema  wakati  wa  ndoto. 

Katika  kufafanua  maana  ya  maneno  ‘bishara  njema  ndani  ya  maisha 
ya  duniani’  kama  ilivyokuja  katika  aya  “Wao  wana  bishara  njema  katika 
maisha  ya  dunia  na  katika  Akhera...”  (Yunus,  64),  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

“Hizo  ni  ndoto  za  kweli  ambazo  muislamu  huziona  au  hufanya  azi- 
one.”  (Tirmidhi,  Ruya,  3). 


Kuna  aina  tatu  za  ndoto: 

1.  Ndoto  za  kishetani:  Hizi  ni  ndoto  zinazosababishwa  na  shetani  ili  I 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kumuingizia  mtu  hofu,  mahangaiko  na  huzuni;  kama  ndoto  ambazo  ndani 
yake  mtu  hujiona  akidondoka  kutoka  kwenye  mlima  au  huona  majanga  na 
shida  ambazo  humpelekea  kukata  tamaa.  Ndoto  hizi  hazina  maana.  Pindi 
mtu  atakapoona  ndoto  kama  hizo  yenye  kuchanganya  na  ambazo  hawezi 
kuzikumbuka  vizuri  asimuhadhithie  mtu  yeyote  na  badala  yake  atafute 
ulinzi  wa  Mwenyezi  Mungu  ili  amlinde  dhidi  ya  ushawishi  wa  shetani. 


Abu  Said  al-Khudri  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ali- 
simulia  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alisema:  “Pindi  mmoja  wenu  atakapoota  ndoto  ambayo  ataifurahia  basi 
na  afahamu  kwamba  ndoto  hiyo  inatoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 
Hivyo  hana  budi  kumshukuru  Mwenyezi  Mungu  na  kuisimulia  kwa  wen- 
gine.” 


Kutokana  na  masimulizi  mengine  ni  kwamba: 

“Aliyeiota  hana  budi  kuwasimulia  wale  anaowapenda.  Pindi  atakapoo- 
ta  ndoto  ambayo  itamchukiza,  basi  hiyo  inatoka  kwa  shetani.  Hivyo  hana 
budi  kuomba  ulinzi  wa  Mwenyezi  Mungu  dhidi  ya  ubaya  wake  na  asim- 
simulie  yeyote.  Kwa  njia  hiyo  ndoto  hiyo  haitaweza  kumdhuru.”  (Bukhari, 
Tabir,  3,46;  Muslim,  Ruya,  3). 

Pia  imesimuliwa  zaidi  katika  hadithi  nyingine  kama  ifuatavyo: 

“Pindi  mtu  atakapoota  ndoto  mbaya  basi  ateme  mate  upande  wake 
kushoto  mara  tatu  na  kisha  ajikinge  kwa  Mwenyezi  Mungu  dhidi  ya  ubaya 
wa  shetani  mara  tatu  na  abadilishe  mlalo  kutoka  upande  mmoja  na  kulalia 
mwingine.”  (Muslim,  Ruya,  5). 


2.  Ndoto  zinazosababishwa  na  mazingira  yanayokuzunguka:  Hizi 
ni  ndoto  zinazohusiana  na  hisia  na  matukio  ya  mtu  ya  kila  siku;  kama  vile 
kuota  kuwa  unakunywa  maji  mengi  baada  ya  kula  chakula  chenye  chumvi 
nyingi  kabla  ya  kulala  au  kuota  tatizo  ambalo  lilikuwa  likikushughulisha 
mno  ndani  ya  siku  ile.  Ndoto  hizi  hazina  ufafanuzi.  Hazina  maana. 


3.  Ndoto  za  kweli:  Ndoto  hizi  hukumbukwa  vizuri  kabisa.  Hizi  huwa 
ni  ufunuo  kutoka  kwa  Mola  na  huwa  kama  bishara  njema  au  tahadhari. 
Malaika  maalum  hupokea  taswira  hizo  kutoka  kwenye  ubao  uliohifadhiwa 
{lawh-i  mahfuz)  na  kuziingiza  kwenye  roho  ya  mtu  wakati  amelala  kwa 
amri  na  ruhusa  ya  Mola. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


Ndoto  za  kweli  ni  mwangaza  utokao  kwenye  ubao  uliohifadhiwa 
ambao  unarusha  mwanga  kwenye  mambo  yajayo.  Hatua  za  mwanzo  za 
utume  wa  Mjumbe  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  zilibeba 
ndoto  za  kweli  ambazo  zilibakia  kwa  takriban  miezi  sita. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Kadiri  muda  unavyosogea^^  ndoto  za  muumini  hukaribia  kuwa  za 
uhakika  zaidi  (hutokea  kama  zilivyoonekana).  Ndoto  ya  kweli  anayoiota 
muumini  ni  moja  ya  arobaini  na  sita  ya  utume...na  ile  itokayo  kwa  Mtume 
kamwe  haiwi  ya  uongo.”^^ 

“Ndoto  zipo  katika  aina  tatu:  Aina  ya  kwanza  ni  ndoto  za  kweli,  yani 
bishara  njema.  Aina  ya  pili  ni  hofu  na  huzuni  inayosababishwa  na  shetani. 
Na  aina  ya  tatu  ni  vitu  vinavyotokana  na  mtu  mwenyewe.  Yeyote  atakayeo- 
na  kitu  kibaya  katika  ndoto  basi  asiwahadithie  wengine...hana  budi  kusi- 
mama  upesi  na  kuswali.”  (Bukhari,  Tabir,  26;  Muslim,  Ruya,  6). 

“Ndoto  za  kweli  zaidi  ni  za  wale  wenye  kusema  ukweli  zaidi.”  (Muslim, 
Ruya,  6) 

“Ndoto  za  kweli  zaidi  kuliko  zote  ni  zhe  zinazootwa  karibia  na  asu- 
buhi.”  (Tirmidhi,  Ruya,  3/2274) 

Ndoto  za  kweli  zinahitaji  kutafsiriwa  na  wajuzi;  alama  zake  zinahita- 
jika  kutafsiriwa.  Kutafsiri  ndoto  ni  kama  kipaji  kutoka  kwa  Mungu.  Kuna 
nyakati  baada  ya  swala  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alikuwa  akisikhiza  na  kutafsiri  ndoto  za  baadhi  ya  maswahaba  zake 
na  kuwafahamisha  mambo  yajayo  yaliyoashiriwa  na  ndoto  zao. 

Bila  shaka  kutafsiri  ndoto  ni  sayansi  maalum  inayosimamia  kwenye 
kanuni  maalum.  Wale  wenye  utambuzi  wa  sayansi  hii  wanaitwa  muabbir, 
yani  mfasiri.  Vitabu  vingi  vimeandikwa  kuhusiana  na  tafsiri  za  ndoto  kwa 


32. 

33. 


Kulingana  na  wanachuoni  wa  hadith,  maneno  ‘kadiri  muda  unavyosogea’  yanaweza 
kuashiria  ikwinoksi  au  kufungwa  kwa  muda  ama  wakati  kikikaribia  kiama  au  wakati 
wa  alfajiri  karibia  na  kuchomoza  kwa  Jua. 

Kuhusiana  na  suala  kwamba  ndoto  za  kweli  ni  moja  ya  arobaini  na  sita  ya  utume, 
inasemekana  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
aliota  ndoto  za  kweli  wakati  wa  miezi  sita  ya  miaka  yake  ishirini  na  tatu  ya  utume; 
na  kipindi  cha  miezi  sita  ni  rehema  na  amani  ziwe  juu  yakea  na  moja  ya  arobaini  na 
sita  ya  miaka  ishirini  na  tatu. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

faida  ya  watu  wote.  Miongoni  mwa  vitabu  maarufu  ni  kazi  za  Ibn  Sirin  na 
Muhyiddin  Arabi  -  Mwenyezi  Mungu  azitakase  siri  zao.  Vitabu  vyao  vime- 
kuwa  vikinukuliwa  katika  vitabu  vingine  vingi  vinavyohusiana  na  kutafsiri 
ndoto  mpaka  leo  hii.  Vyovyote  iwavyo  lakini  kutafsiri  ndoto  kwa  kuchukua 
taarifa  kutoka  kwenye  kazi  hizo  si  njia  nzuri  sana;  kwani  ari  ya  kutafsiri 
ndoto  inatokana  na  utambuzi  wa  kiroho  (kashf).  Hivyo  mfasiri  hana  budi 
kuwa  na  amri  ya  kiroho.  Kinyume  na  hivyo  mtu  ataweza  kuingia  kwenye 
hatari  ya  kutoa  tafsiri  za  uongo  kama  alivyosema  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 


“Ndoto  huwa  ya  kweli  kama  ilivyosemwa  na  mfasiri  wa  mwanzo.”  (ibn 
Majah,  Tabir,  7).  Hivyo  hatutakiwi  kuwasimulia  ndoto  zetu  wale  wasio  na 
ujuzi.  Na  wajuzi  katika  sayansi  hii  wamesema  kwamba  ‘tafsiri  ya  kwanza 
ndio  sahihi  na  hufutilia  mbali  tafsiri  zijazo’. 


Kulingana  na  kile  kilichoelezewa  ndani  ya  waraka  wa  Mizanun  -Nufus,^''^ 
sayansi  ya  kutafsiri  ndoto  imegawanyika  katika  sehemu  mbhi:  he  ya  dha- 
hania  (anfusi)  na  he  isiyo  ya  dhahania  {afaqi).  Mtu  yeyote  wa  kawaida 
anaweza  kuwa  na  uwezo  wa  anfusi  katika  kutafsiri  ndoto;  yani  mtu  yeyote 
anaweza  kupata  ujuzi  huu  kwa  kukusanya  tafsiri  mbalimbali  zilizoandal- 
iwa  hapo  mwanzoni  na  wataalamu  wa  kiroho  kutoka  kwenye  vitabu  vyao 
au  kwa  kusikia  kutoka  kwao.  Kwa  njia  hii  ndoto  nyingine  zinazoendana  na 
hizo  huweza  kutafsiriwa  kwa  msaada  wa  tafsiri  zihzotanguha. 


Kila  kitu  kinachoonekana  ndani  ya  ndoto  ni  kama  neno  katika  lugha. 
Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  kila  moja  ni  kama  lugha  inayohusiana 
na  ndoto  husika.  Maana  ihyohusishwa  na  lugha  ya  ndoto  na  kile  kilichoo- 
nekana  ndani  yake  inategemeana  na  uhusiano  wa  mbali.  Tunaweza  kusema 
kwamba  uhusiano  huu  una  msingi  wake.  Kwa  mfano  nyoka  huchukuliwa 
kuashiria  adui;  na  maana  hii  chanzo  chake  ni  masimulizi  ya  Adam  -  amani 
iwe  juu  yake.  Hivyo  kha  tabia  anayoionyesha  nyoka  huchukuliwa  kuashiria 
aina  fulani  ya  uadui.  Kwa  mfano  kama  nyoka  ataonekana  kuwa  amekufa  au 
ametulia  hii  itatafsiriwa  kama  njia. 


Kwa  upande  mwingine  kuna  mambo  mengi  ya  kuzingatia  katika 
kutafsiri  ndoto;  kama  vile  siku  husika,  usiku  wake  au  majira  ya  mwaka 
ambayo  ndani  yake  ndoto  iliotwa.  Kwa  mfano  wakati  kudhihirika  kwa 

34.  Ulioandikwa  na  Hafiz  Hulusi  Effendi,  ambaye  ni  mudarris  mkuu  wa  msikiti  wa 
Bayezid,  waraka  huo  ulitolewa  mwaka  1305  (AH)  ndani  ya  Istanbul. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


ndoto  iliyootwa  wakati  wa  kipupwe  kunachelewa  lakini  ndoto  iliyootwa 
karibia  na  kupambazuka  hujidhihirisha  haraka  sana.  Lakini  mara  nyingi 
tafsiri  kama  hizo  huwa  na  mapungufu  kwa  kuwa  huwa  hazizingatii  mazin- 
gira  tofauti  tofauti  ya  muotaji. 

Sayansi  ya  kutafsiri  ndoto  isiyo  ya  dhahania  huwa  haiendani  na  tabaka 
la  wenye  uwezo  {khawass)  na  wakati  wote  inahitaji  msaada  wa  utambuzi 
wa  kiroho  (kashf),  kama  ambavyo  kutenganisha  ndoto  tukufu  (rahmani) 
dhidi  ya  zile  za  kishetani  (shaytani)  kunavyohitaji  msukumo  wa  kiroho. 
Kwa  kuongezea  ni  kwamba,  kwa  kuwa  wanadamu  wanatofautiana  wao  kwa 
wao  kitabia  basi  hata  ndoto  moja  iliyootwa  na  watu  wawili  tofauti  inaweza 
kubeba  maana  mbili  tofauti.  Ili  kulitambua  hili  unahitaji  amri  ya  kiroho. 

Hili  linatukumbusha  namna  siku  moja  watu  wawili  walivyomjia  Ibn 
Sirin  na  kumwambia  kuwa  wote  waliota  kwamba  wanatoa  hotuba  juu  ya 
mimbar.  Ibn  Sirin  alimwambia  mmoja  wao  kwamba  angelikuja  kutekeleza 
ibada  ya  hijja  na  mwingine  kwamba  angelikuja  kunyongwa.  Baada  ya 
muda  mfupi  tafsiri  zote  zikaja  kuwa  za  kweli. 

Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea: 

“Siku  moja  niliota  miezi  mitatu  ikidondokea  chumba  changu.  Nikam- 
simulia  ndoto  hiyo  baba  yangu  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake.  Alinyamaza  kimya  bila  kunipa  jibu.  Pindi  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipofariki  na  kuzikwa  ndani 
ya  chumba  changu  ndipo  aliposema,  hiyo  ndiyo  ile  miezi  mitatu  uliyoita!” 
(Muwatta,  Janaiz,  30). 


Pindi  Muhajirun  walipowasili  Madina  wengi  wao  waliambiwa  wawa- 
chague  ndugu  zao  katika  Ansar.  Othman  ibn  Mazun  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  aliangukia  kwenye  familia  ya  Ummu’l-Ala  al- 
Ansariyya  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Walimchukua  mara 
moja  na  kuishi  naye  katika  nyumba  yao.  Muda  mfupi  baadae  alishikwa  na 
maradhi.  Familia  ile  ilisimamia  matibabu  yake  lakini  hayakusaidia  kitu, 
kwani  aliaga  dunia  baada  ya  muda  mfupi.  Baada  ya  hapo  Ummu’l-Ala 
alimuona  Othman  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ndani  ya 
ndoto  akiwa  na  bomba  lililokuwa  likitiririsha  maji.  Upesi  aliisimulia  ndoto 
yake  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  Mtume 
alisema: 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Hayo  ni  matendo  yake  ambayo  yanatiririka  kwa  ajili  yake.”  (Bukhari, 
Tabir,  13,  Janaiz,  3,  Shahadat,  30,  Manaqibu’l-Ansar,  46) 


Mwanamke  mwingine  alikuwa  amekuja  kwa  Mtume  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  ili  amtafsirie  ndoto  yake  aliyoota  kwamba  nguzo  ya 
katikati  ya  nyumba  yake  ameanguka  mbele  yake.  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  alimuuliza  ikiwa  alikuwa  ameolewa  ama 
la,  na  kama  alikuwa  ameolewe  basi  mume  wake  alikuwa  wapi.  Yule  mwa- 
namke  alimwambia  kwamba  mumewe  alikuwa  amesafiri  lakini  alikuwa 
bado  hajarejea.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
alimwambia  kwamba  mume  wake  angelirejea  salama  kabisa  na  wangelikuja 
kulifurahia  sana  jambo  hilo.  Ile  ndoto  ilikuja  kujidhihirisha  vile  vile  kama 
ilivyotafsiriwa. 

Yule  mwanamke  aliota  ndoto  kama  ile  katika  kipindi  cha  ukhalifa  wa 
Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  wakati  mume  wake 
yuko  safarini.  Wakati  huu  alienda  kwa  khalifa  ili  atafsiriwe  ndoto  yake. 
Kama  ilivyokuwa  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  na  Siddiq  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  naye  alim- 
uuliza  yule  mwanamke  baadhi  ya  maswali.  Kisha  akamwambia  kwamba 
mumewe  alikuwa  amekufa  njiani. 

Huku  akiwa  amechanganyikiwa  yule  mwanamke  alisema,  “Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliitafsiri  ndoto  hiyo 
hiyo  kwamba  mume  wangu  angelirudi  salama!” 

“Kweli”,  alimjibu.  “Huo  ni  ufunuo  aliokuwa  amepewa  na  huu  ndio 
niliopewa  mimi.”  Muda  si  mrefu  habari  za  kifo  cha  mumewe  zilifika  Madina. 

Hivyo  kuzitafsiri  ndoto  kwa  usahihi  ni  jambo  gumu  mno  na  kuna 
wakati  haliwezekani  bila  ya  kuwa  na  amri  ya  kiroho,  kwani  ulimwengu  wa 
ndoto  unadhihirisha  vitu  ambavyo  viko  nje  ya  upeo  wa  mwanadamu,  vitu 
vyenye  kustaajabisha  na  visivyoingia  akilini. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ametufahamisha  ndani  ya  Qur’an  namna 
alivyomjaalia  Yusuf  -  amani  iwe  juu  yake  -  kipaji  juu  ya  sayansi  hii.^® 
Pindi  Yusuf  -  amani  iwe  juu  yake  -  alipokuwa  gerezani  alisikiliza  ndoto 
za  aliyekuwa  mwoka  mikate  na  msambazaji  wa  vinywaji  katika  kasri.  Yule 


35  Rejea  al- Yusuf,  6-111. 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


mwoka  mikate  alimsimulia  kwamba  aliota  akiwa  amebeba  sinia  la  mikate 
na  kuona  kundi  la  ndege  limetua  juu  yake  na  kuanza  kula  ile  mikate  yote. 
Yusuf  -  amani  iwe  juu  yake  -  alimtaarifu  kwamba  angelikuja  kunyongwa 
na  kundi  la  ndege  lingekuja  kudonoa  juu  ya  kichwa  chake.  Kwa  upande 
mwingine  yule  msambazaji  wa  vinywaji  alimwamba  Yusuf  -  amani  iwe  juu 
yake  -  kwamba  aliota  akimhudumia  mfalme  kama  msambazaji  wa  vinyw- 
aji  kama  hapo  kabla,  ndoto  Mtume  alimtafsiria  kuwa  ilikuwa  inaashiria 
‘kurejea  kwake  ndani  ya  kasri  na  kuwa  msambazaji  wa  vinywaji.”  Funuo 
hizi  zilikuja  kudhihirika  muda  si  mrefu  kama  zilivyotafsiriwa. 

Kama  tulivyoona  kwenye  maneno  yaliyotangulia,  sayansi  ya  kutafsiri 
ndoto  imeegemea  hasa  kwenye  utambuzi  wa  kiroho  (kashf).  Kwa  sababu  hii 
mfasiri  wa  ndoto  hana  budi  kuwa  na  daraja  la  kiroho.  Ilisemekana  kwamba 
Celaleddin  Okten  ambaye  alikuwa  na  hazina  kubwa  ya  elimu  katika  miaka 
aliyokuwa  Istanbul  katika  Shule  ya  elimu  ya  juu  ya  Imam  Hatip  Lise  ali- 
kuwa  akionyesha  ujuzi  mkubwa  katika  kutafsiri  ndoto.  Alikuwa  akisema 
kwamba  ndoto  zingeliweza  kutafsiriwa  na  watu  waliokuwa  na  nyoyo  safi 
na  kwamba  usahihi  wa  tafsiri  ulitegemea  uchamungu  wa  mfasiri. 

Wakati  wa  ujana  wake  Celaleddin  Okten  -  Mwenyezi  Mungu  amre- 
hemu  -  alikuwa  akifundisha  masomo  ya  dini  katika  shule  za  elimu  ya 
juu;  huku  akiishi  maisha  ya  kitakatifu  kwa  moyo  safi.  Ndipo  kwa  miaka 
ile  akawa  maarufu  kwa  kutafsiri  ndoto  kwa  usahihi.  Pindi  alipokuwa 
akimaliza  kutoa  baadhi  ya  mifano  ya  uzoefu  wake  katika  kutafsiri  ndoto 
alikuwa  akiongezea: 

“Ndipo  ukafika  wakati  ambao  mapazia  yakashushwa...kwani  masomo 
ya  dini  yaliondolewa  na  serikali  na  mimi  nikateuliwa  kuwa  mwalimu  wa 
falsafa.  Na  pindi  nilipoanza  kuogelea  ndani  ya  bahari  pana  ya  falsafa  chem- 
chem  zote  za  moyo  wangu  zilikauka.” 

Ndoto  nyingine  ya  kweli  inayofahamika  kwa  watu  wengi  ni  hii  ifua- 
tayo: 

Siku  moja  Imam  Busiri  amhaye  ni  mshairi  maarufu  wa  Qasidah-i 
Burda  alipokuwa  njiani  kuelekea  nyumbani  kwake  alikutana  na  mzee 
mmoja  aliyekuwa  amejaaliwa  imani  ya  hali  ya  juu. 


“Busiri!” yule  mzee  aliniita.  “Je  ulimuona  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndotoni  usiku  wa  kuamkia  leo?” 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Hapana,  sikumuona”,  Busiri  alijibu.  Yule  mzee  aliondoka  bila  ya 
kusema  chochote.  Lakini  swali  hili  liliwasha  moto  wa  mapenzi  aliyokuwa 
nayo  moyoni  mwake  juu  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake. 

Usiku  wake  Imam  alimuona  ndotoni  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake.  Pindi  alipoamka  alihisi  moyo  wake  ukiwa  na  furaha 
na  amani  isiyoelezeka.  Baada  ya  pale  aliandika  mashairi  mengi  yaliyokuwa 
yanaelezea  utukufu  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  ili  watu  watakaoyasoma  waweze  kuzama  kwenye  bahari  ya  mapenzi 
juu  ya  Mtume. 

Lakini  muda  mfupi  baadae  alipooza  upande  mmoja  wa  mwili  wake. 
Alishindwa  kutembea,  na  alipata  ugumu  katika  kusogeza  hata  kidole  chake. 
Baada  ya  pale  ndipo  alipoandika  Qasidah-i  Burda  ambayo  ndani  yake 
alitafuta  ponyo  kutoka  kwa  Mola.  Usiku  wa  ile  siku  aliyomaliza  kuandika 
qasidah  aliota  ndoto  ambayo  ndani  yake  alikuwa  akimsomea  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kile  alichokiandika;  na 
kutokana  nafuraha  aliyokuwa  nayo  Mtume  baadaya  kusikia  mashairi  yale 
aligonga  ule  upande  wa  mwili  uliokuwa  umepooza.  Itakuwa  ni  kutokana  na 
mapenzi  ndio  maana  alipoamka  alijiona  amepona  kabisa,  baada  ya  hapo 
alimshukuru  sana  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

Wakati  alipokuwa  njiani  kuelekea  msikitini  kwa  ajili  ya  swala  ya  alfajiri 
asubuhi  yake  alikutana  na  Sheikh  Abur-Raja  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase 
siri  yake  -  ambaye  alimuomba  amsomee  qasidah  ambayo  ndani  yake  anam- 
sifu  Mbora  wa  viumbe  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake. 

“Nina  mashairi  mengiya  namna  hiyo.  Ni  lipi  unalolitaka?”  Imam  Busiri 
alimuuliza. 

“Lile  ulilolisoma  mbele  ya  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu”,  Sheikh 
Abu’r-Raja  alisema.  “Nimegundua  kuwa  alifurahi  sana  baadaya  kulisikia.” 

Imam  Busiri  alistaajabishwa  na  maneno  yale  kwani  alikuwa  akifahamu 
kuwa  hakuna  yeyote  aliyekuwa  ameisikia  qasidah  ileP^ 

Kuna  matukio  mengi  ndani  ya  ulimwengu  wa  kiislamu  ambayo  ndani 
yake  siri  nyingi  zinazohusu  mambo  yasiyoonekana  (ghayb)  zinawekwa 

36  Rejea  Ilhan  Armutcuoglu,  Kaside-  Burde  Manzum  Tercumesi,  uk.  7-10. 
_ 


Marifatullah  na  Malipo  Matakatifu 


wazi  kwa  watu  wema  kwa  kupitia  utambuzi  wa  kiroho,  kuona  mbali,  ufun- 
uo  au  ndoto  za  kweli.  Lakini  tamko  lifuatalo  linabakia  kutawala: 

“Sema:  Hapana  katika  mbingu  na  ardhi  ajuaye  ya  ghaibu  isipo  kuwa 
Mwenyezi  Mungu”  (an-Naml,  65).  Hivyo  aya  hii  inahitaji  maneno  zaidi  ya 
ufafanuzi. 


Ukweli  ni  kwamba  kiini  cha  ufafanuzi  huu  kiko  ndani  ya  hadith  al- 
qudsi,  “...na  pindi  ninapompenda  ninakuwa  kama  ulimi  wake  anaoongelea, 
moyo  wake  anaotambulia  mambo,  masikio  yake  anayosikilizia,  macho 
yake  anayotazamia,  mikono  yenye  kushikia  na  miguu  yenye  kutembe- 
lea...”  (Bukhari,  Riqaq,  38).  Kitovu  cha  utambuzi  wa  kiroho  na  ufunuo 
ni  roho  ambayo  Mola  amempulizia  mwanadamu.  Macho  yaliyowekwa 
kwenye  kichwa  yanaweza  kuonekana  na  njia  ya  kuonea  mambo  ya  nje 
peke  yake;  lakini  ukiingalia  ‘nuru  takatifu’  iliyowekwa  kwenye  macho 
hayo  inaweza  kuwezesha  kuona  yale  yaliyo  nyuma  ya  pazia  kwa  kadiri 
atakavyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Kwa  namna  hiyo  tunaweza  kuona 
kwamba  Mwenyezi  Mungu  ndiye  anayeweka  wazi  mambo  yasiyoonekana; 
kinyume  chake  ni  kwamba  mwanadamu  hana  uwezo  wa  kuona,  kusikia 
wala  kuyafahamu  yale  yaliyobakia  nyuma  ya  pazia.  Ni  kwa  kupitia  rehema 
za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ndipo  mwanadamu  anapokuja  kuyafahamu 
yale  yaliyokuwa  yamefichwa. 

Kwa  hakika  Mwenyezi  Mungu  ametufahamisha  ndani  ya  Qur’an 
kwamba  Yeye  hutufunulia  baadhi  ya  taarifa  juu  ya  vile  visivyoonekana: 
“Hizi  ni  khabari  za  ghaibu  tunazo  kufunuha...”(Al-i  Imran,  44) 

Baada  ya  kuyasema  hayo  ni  kwamba  mambo  yasiyoonekana  yapo 
katika  namna  mbili;  yale  yasiyoonekana  kabisa  na  yale  yasiyoonekana  kwa 
kiwango  fulani. 

Yale  mambo  yasiyoonekana  isipokuwa  kwa  Mola  peke  yake  yanaitwa 
mambo  yasiyoonekana  kabisa.  Haya  yanahusiana  na  kuona  kitu  ambacho 
hakiko  ndani  ya  uwezo  wa  kibinadamu.  Kinachoweza  kuonekana  ndani 
yake  ni  kile  khichowekwa  wazi  na  Mola.  Hivyo  kuweza  kuona  kitu  amba- 
cho  hakionekani  kabisa  ni  kulingana  na  vile  Mola  alivyoridhia. 


Kwa  upande  mwingine  vile  vitu  ambavyo  vinaonekana  kwa  kiwango 
fulani  pekee  ni  vitu  ambavyo  baadhi  ya  watu  wanavifahamu  na  wengine 
hawavifahamu.  Kwa  mfano  mtu  mwenyewe  ndiyo  mwenye  kuweza  kufa- 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

hamu  fika  kwamba  ni  kiasi  gani  cha  fedha  anacho  mfukoni  mwake  na  si 
mtu  mwingine.  Baadhi  ya  mambo  ambayo  yanaweza  yakawa  hayaonekani 
na  hivyo  kutofahamika  kwa  baadhi  ya  watu  yanaweza  kuwa  ni  jambo  rahisi 
kwa  wengine. 


Kwa  upande  wa  waja  watakatifu  wa  Mola  yale  yasiyoonekana  kabisa 
yapo  upande  wa  yale  yanayofahamika  kwa  Mola  pekee.  Na  katika  hayo 
Mola  humruhusu  mja  kuyafahamu  kwa  kadiri  atakavyo. 


Hata  kama  watakatifu  watakuwa  na  uhakika  kiasi  gani  juu  ya  mambo 
waliyoyaona  au  waliyotabiri  kuwa  yatatokea  lakini  kamwe  hawajitangazii 
kwa  watu  kwamba  wao  wana  amri  juu  ya  utambuzi  wa  kiroho  na  uoni 
wa  mbele.  Kuna  wale  watu  ambao  ukiwaangalia  usoni  upesi  mno  utam- 
kumbuka  Mola.  Ndimi  zao  hutoa  lulu  za  hekima.  Huwa  hawaongei  wao 
wenyewe  bali  hufanywa  waongee.  Lakini  bado  huwa  wanyenyekevu  mbele 
ya  baraka  za  Mola  na  hutambua  fika  kwamba  mwanadamu  ni  dhaifu  na 
anaweza  kudondokea  kwenye  kujiona  na  kuvuka  mipaka  kwa  urahisi.  Bila 
shaka  hisia  za  kujiona  peke  yake  hatari  mno.  Pindi  hatari  hii  inapokuja 
kuwa  tishio  Mwenyezi  Mungu  huweza  kumuacha  mtu  bila  ya  msaada 
wowote  ili  kumuonya. 


Utambuzi  wa  kiroho,  kuona  mbele  na  ndoto  za  kweli  si  chochote  bali 
ni  rehema  za  Mola  alizowajaalia  waja  wake  wema  kwa  kuwafunulia  yale 
mambo  yasiyoonekana. 


SURA  YA  NNE 


Baadhi  ya  Maswali 
Kuhusiana  na  Usufi 


A-  KUOMBEA  (TAWASSUL) 

B-  KUTAFUTA  BARAKA  (TABARRUK) 
C-  KUTEMBELEA  MAKABURI 


‘...Hakika  kwa  kumkumbuka Mwenyezi Mungu  ndio  nyoyo  hutua.”  (ar-Rad,  28) 


Baadhi  ya  maswali  kuhusiana  na  usufi 


nyi  mlio  aminil  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  tafu- 
teni  njia  ya  kumfikilia!  (al-Maidah,  35) 


A.  KUOMBEA  (TAWASSUL) 

Kila  njia  na  chombo  ambacho  kinampeleka  mja  kwenye  lengo  lake  la 
kuumbwa  kinachukubwa  kuwa  ni  sababu  (wasilah).  Kuombea  au  kutafuta 
tawassul  ni  kitendo  cha  kutumia  sababu  hizi  ili  kupata  ukaribu  wa  Mola. 
Kwa  ufasaha  zaidi,  hii  inahusiana  na  kuomba  kitu  kwa  Mola  kwa  kupitia 
Majina  yake  mazuri,  Qur’an,  matendo  mema,  Mitume  na  watakatifu,  kwa 
matumaini  ya  kuongeza  uwezekano  wa  kukubabwa  kile  kibchoombwa, 
kujikinga  kwake  na  kutafuta  msaada  wa  kupata  kitu  unachokitaka  au  kuki- 
fukuza  kitu  ambacho  hukitaki. 

Aya  ya  35  ya  surat  al-maidah  inasema  : 


\^\ 


aUI 


1^-1 


1 


“Enyi  mbo  amini!  Mcheni  Mwenyezi  Mungu,  na  tafuteni  njia  ya  kum- 
fikiba!” 


Neno  wasilah  limetajwa  kama  bbvyo;  inamaanisha  bila  mipaka  yoy- 
ote.  Hivyo  njia  ambazo  mtu  anatakiwa  kuzitumia  ili  kupata  ukaribu  na 
Mola  ni  matendo  mema  kama  vile  swala,  swaumu  na  kupambana  katika 
njia  yake  (jihad).  Baadhi  ya  wajuzi  wameongezea  kwamba  kuwa  chini  ya 
mafunzo  ya  murshid  kwa  lengo  la  kujipamba  na  mwenendo  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  moja  wapo  ya  sababu. 


Namna  ambayo  watakatifu  na  wanachuoni  wanaitumia  kuwaelekeza 
watu  katika  njia  ya  Mola  si  ya  kichungaji.  Njia  inayotumika  ni  ile  ya 
kufahamisha  na  kutadharisha.  Wao  ni  kama  viongozi  wenye  kuwaongoza 
wasafiri  katika  njia  ibyoharibika.  Kinyume  chake  ni  kwamba  ukatoliki  una 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

achungaji  ambao  ndani  yake  mchungaji  anakuwa  ni  njia  ya  lazima  kati  ya 
mwanadamu  na  Mungu.  Uislamu  unalikata  hili;  yani  kati  ya  mola  na  mwa- 
nadamu  hatakiwi  wa  watatu.  Mtu  anaweza  kumgeukia  mola  wake  yeye 
mwenyewe  wakati  wowote  ule  na  kumuabudu  haraka  iwezekavyo. 


Vyovyote  iwavyo  lakini  kuna  maneno  tofauti  yaliyosikika  kuhusiana 
na  jukumu  la  murshid,  amechukuliwa  kama  mchungaji  kwamba  yupo  kati 
ya  Mola  na  mwanafunzi  aliye  katika  njia  ya  kiroho.  Lakini  hatuna  budi 
kukumbuka  kwamba  katika  uchungaji  mtu  hawezi  kutekeleza  majukumu 
yake  ya  utumishi  bila  ya  kuingiliwa  na  mchungaji.  Huu  ni  mkanganyiko 
uliotokana  na  uharibifu  wa  ukiristo.  Hivyo  kamwe  majukumu  ya  wanachu- 
oni  na  watakatifu  hayawezi  kulinganishwa  na  yale  ya  wachungaji. 


Kwa  hiyo  upingaji  unaoendana  na  jambo  hilo  si  sahihi  na  hauna 
mashiko,  na  unatokana  na  kuileta  mbele  maana  halisi  ya  neno  tawassul. 
Hili  linavuka  hali  halisi  ya  kuombea.  Kwa  namna  yoyote  ile  upingaji  wa 
namna  hiyo  unaletwa  na  wale  walio  nje  ya  mwenendo  wa  kisufi,  watu 
wasioweza  kuelewa  msimamo  wa  murshid-i  kamil  wa  kweli.  Mara  nyingine 
kuhukumu  huku  kunasababishwa  na  tabia  mbaya  ya  baadhi  ya  wafuasi  wa 
matawi  ya  kisufi  ambao  wanashindwa  kuziingiza  nyoyoni  mwao  kanuni  za 
kisufi.  Lakini  bado  hii  haiwezi  kuwa  dharura.  Kama  ambavyo  haingii  akili- 
ni  kuzipinga  harakati  zote  kutokana  na  makosa  na  wakati  mwingine  nia 
mbaya  za  baadhi  ya  wafuasi  wake,  ndivyo  ilivyo  makosa  kuingiza  makosa 
binafsi  kwenye  harakati  nzima.  Hivyo  ni  jambo  lisiloingia  akilini  kuyaz- 
ingatia  makosa  ya  wachache  juu  ya  jambo  tukufu  wanalodai  kuwakilisha. 
Kwa  mfano  hakuna  mtu  mwenye  utambuzi  mzuri  ambaye  ataweza  kuuona 
uislamu  unawajibika  kwa  makosa  ya  waislamu. 


Kama  ilivyoashiriwa  hapo  kabla,  murshid  wa  kweli  huwangoza  watu 
katika  njia  ya  kiroho  sawa  na  jukumu  linalotekelezwa  na  wanachuoni  kati- 
ka  sayansi  za  mambo  ya  dhahiri.  Hii  haimaanishi  yeye  kuwa  kati  ya  Mola 
na  mja  wake.  Bali  inahusiana  na  Murshid  kutumia  uzoefu  na  utaalamu 
wake  katika  kumtahadharisha  mfuasi  wake  kuhusiana  na  njia  ya  kuelekea 
kwa  Mola  wake  na  kuimulika  njia  ili  kuhakikisha  anavipita  vikwazo  kwa 
usalama  bila  ya  kupatwa  na  hatari  yoyote.  Kama  ambavyo  chombo  tuna- 
chokichukua  kwa  ajili  ya  safari  haiwi  ndio  tumemaliza  bali  ni  sababu  tu,  na 
kiongozi  wa  kiroho  ni  mwalimu  ambaye  anaufunza  moyo  wa  mwanafunzi 
wake  na  kuupamba  kwa  maadili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  Mjumbe 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


wake.  Inaweza  ikafikia  wakati  mwanafunzi  akawa  na  maendeleo  makubwa 
kiroho  hata  akaflkia  kumpita  mwalimu  wake  ambaye  ndiye  aliyemfungulia 
upeo  mpya  hapo  mwanzoni;  hili  ni  sawa  na  lile  lililotokea  kati  ya  Shams 
Tabrizi  na  Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  pindi 
ukilinganisha  kwa  nje.^ 

Hivyo  licha  ya  umuhimu  na  thamani  yake  lakini  murshid  kamwe  si 
mwisho  ya  safari,  bali  ni  njia  tu. 

Kwa  msingi  huo  kutafuta  uongofu  ni  kushikamana  vilivyo  na  murshid- 
i  kamil,  ambaye  si  mwingine  bali  muumini  aliyekomaa  na  mwenye  uzoefu 
mkubwa  na  kumfanya  kuwa  kiongozi  na  hivyo  kutafuta  msaada  wake  kati- 
ka  kupita  kwenye  njia  nyembamba  ambayo  kinyume  chake  mtu  anaweza 
kuharibikiwa  na  hivyo  kupotea  kabisa.  Kwa  maana  nyingine,  kutafuta 
usaidizi  ni  kuweka  wazi  mapenzi  yako  kwa  Mola  na  kuomba  kukubaliwa 
naye  kwa  kupitia  wale  ambao  Mola  anawapenda;  hivyo  yote  hii  ni  jitihada 
ya  kuhakikisha  maombi  yanakubaliwa.  Kinyume  chake  si  kuunasibisha 
utukufu  kwa  waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 

“Mshirikisheni  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  katika  dua  zenu”,  Imam  Malik  -  rehema  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  amesema. 

Vivyo  hivyo  ndivyo  yasemavyo  maneno  ya  Imam  Jazari  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake:  “Washirikisheni  Mitume  na  watu  wema  kama 
njia  ya  kufanya  dua  zenu  zijibiwe.” 

Imam  Subki  ameandika  yafuatayo  katika  Shifaus-Saqam  yake: 

“Kuomba  kwa  kupitia  kwa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  kumeruhusiwa  katika  hali  zote.  Kumtumia  Mtume  kama  njia  ya  kupi- 
tishia  maombi  kuliwezekana  hata  kabla  ya  kuumbwa  kwake  na  baada  ya 
kuumbwa  kwake.  Vivyo  hivyo  inawezekana  baada  ya  kufariki  kwake  na 
kuelekea  kwenye  Barzakh,  kama  itakavyokuwa  pindi  atakavyofufuliwa 
kwenye  uwanja  wa  hesabu  na  peponi.” 


1.  Shams  Tabrizi  ambaye  alivumbua  bahari  ya  kiroho  iliyokuwa  imejificha  kwa  Rumi, 
alikuwa  kama  muale  wa  moto  unaosubiri  kuwasha  bahari  ya  petrol.  Hilo  ndilo 
lililokuwa  Jukumu  na  mamlaka  yake.  Pindi  alipowasha  hiyo  bahari  alikutana  na 
mlipuko  mkubwa  wa  kiroho  kiasi  kwamba  yeye  mwenyewe  akajikuta  yupo  katikati 
ya  moto  wenye  kunguruma. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Kulikuwa  na  vita  kati  ya  wayahudi  wa  Khaybar  ba  kabila  la  Ghatafan, 
ndani  ya  vita  hivyo  wakati  wote  wayahudi  walikuwa  wakishindwa.  Mwis- 
honi  waliomba,  ‘Ewe  Mola...tunakuomba  ushindi  kwa  jina  la  Mtume  uli- 
yeahidi  atakuja  karibu  na  saa  za  mwisho’.  Baada  ya  dua  hiyo  wakawashinda 
Ghatafan  vibaya  sana.  Lakini  pindi  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  alipomleta 
Mjumbe  wake  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  walimtumia 
kama  njia  ya  maombi  yao  wayahudi  hao  walikataa  utume  wake  na  kitabu 
alichokuwa  amefunuliwa.  Baada  ya  hapo  Mwenyezi  Mungu  mtukufu  akas- 
ema: 


\yj^  iji>  u 


‘Na  kilipo  wajia  Kitabu  kitokacho  kwa  Mwenyezi  Mungu  kinacho 
thibitisha  waliyo  nayo  -  na  wao  walikuwa  wakitafutia  ushindi  kuwashinda 
makafiri  -  yalipo  wajia  yale  waliyo  kuwa  wakiyajua  waliyakanusha.  Basi 
laana  ya  Mwenyezi  Mungu  juu  ya  wakanushao!’”  (al-Baqara,  89)  (Qurtubi,  ll, 
27;  Wahidi,  Asbabu’n-Nuzul,  uk.  31). 

Baada  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
kuiaga  dunia  Madina  ilikubwa  na  njaa  kali.  Wakazi  wa  pale  waliufikiria 
ushauri  wa  Aisha  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwamba  watoboe 
tundu  kwenye  dari  lililopo  juu  ya  kaburi  la  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hi  kusiwe  na  kizuizi  kati  yake  na  anga. 

Waliamua  kufanya  kama  walivyokuwa  wameshauriwa.  Muda  si  mrefu 
wakapata  mvua  kubwa.  Madina  ikawa  imejawa  na  majani  yenye  kijani 
kibichi  na  ngamia  wakawa  na  nyama  nzuri  kabla  ya  hapo  mwanzo.  Mwaka 
ule  ulijulikana  kama  Amul-Fatk,  yani  mwaka  wa  wingi.  (Danmi,  Muqad- 
dimah,  15). 


Kulikuwa  na  mtu  ambaye  alikuwa  akienda  kwa  Othman  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  kwa  ajili  ya  kumuomba  amkidhie  haja 
zake;  lakini  Othman  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa 
akimpuuzia.  Baadae  yule  mtu  akakutana  na  Ibn  Hunayf  -  radhi  za  Mwe- 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


nyezi  Mungu  ziwejuu  yake 
biwa: 


na  kumlalamikia  juu  ya  hali  ile,  lakini  aliam- 


“Chukua  udhu  na  uswali  rakaa  mbili  ndani  ya  msikiti  na  kisha  usome 
dua  ifuatayo: 

‘Ewe  Mwenyezi  Mungu...Ninakuomba  na  kukugeukia  Wewe  kwajina  la 
Mtume  Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake,  Mtume  wa  rehema. 
Ewe  Muhammad!  Ninamgeukia  Mola  wako  kwa  kupitia  jina  lako...yashu- 
ghulikie  mahitaji  yangul’  na  kisha  taja  lile  unalolihitaji.” 

Yule  mtu  akafanya  kama  alivyoelekezwa  na  kisha  akaenda  kwenye 
mlango  wa  Othman  ibn  Ajfan  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake. 
Mlinzi  wake  akamshika  mkono  na  kumpeleka  kwa  Othman,  Othman  akam- 
karibisha  akae  kwenye  kochi  karibu  yake. 

“Unahitaji  nini?”  kisha  alimuuliza.  Yule  mtu  akamwambia  alichokuwa 
akihitaji.  Shida  yake  ikatatuliwa  mara  moja.  Alipokuwa  anaondoka  Oth- 
man  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  alisema: 

“Kwa  nini  hukutuambia  muda  wote  huo  kama  ulikuwa  unahitaji  kitu? 
Rudi  kwetu  kama  utahitaji  chochote  hapo  baadae!” 

Yule  mtu  akaamua  kwenda  kwa  Ibn  Hunayf  kwa  ajili  ya  kumshukuru. 
Pindi  nilipomuona  alisema,  “Mwenyezi  Mungu  akupe  kila  lililo  la  kheri! 
Alilitambua  nililoliendea  kabla  ya  kuongea  naye!” 

“Ninakuhakikishia  kwamba  nilichokushauri  hakikutokana  na  mawazo 
yangu  binafsi.  Kimetokana  na  kile  nilichokishuhudia  hapo  kabla.  Siku  moja 
kipofu  mmoja  alimuendea  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  na  kumuomba,  ‘Muombe  Mwenyezi  Mungu  anion- 
doshee  huu  upofu  katika  macho  yangu.  Kwani  maisha  ni  magumu  kwa 
kipofu!’ 

‘Kuwa  na  subira  kama  unataka...hiyo  itakuwa  bora  kwako’,  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  alimshauri. 

‘Ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu,  sina  mtu  wa  kunishika  mkono 
na  kunipeleka  ninapotaka  kwenda’,  alijibu.  ‘Jambo  hili  linaniweka  kwenye 
shida  kubwa.  Tafadhali...Niombee  niponywe!’  Kisha  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akamwambia: 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

‘Nenda  na  uchukue  udhu  na  kuswali  rakaa  mbili.  Kisha  uombe:  Ewe 
Mwenyezi  Mungu...Ninakuomba  na  kukugeukia  Wewe  kwa  jina  la  Mtume 
Muhammad  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  Mtume  wa  rehema.  Ewe 
Muhammad!  Ninamgeukia  Mola  wako  kwa  kupitia  jina  lako...Ewe  Mwe- 
nyezi  Mungu!  Nijaalie  aniombee!’”  (Tirmidhi,  Daawat,  118;  Ahmed  ibn 
Hanbal,  Musnad,  IV,  138). 


Kulingana  na  mapokezi  ya  Hakim,  pindi  yule  mtu  alipomaliza  maombi 
yake  akawa  si  kipofu  tena.(Hakim,  Mustadrak,  1707-708) 

Utbah  ibn  Ghazwan  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ana- 
simulia  maneno  yafuatayo  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake: 

“Pindi  mmoja  wenu  atakapopoteza  kitu  katika  sehemu  ambayo  haku- 
na  mtu  au  akawa  hana  jingine  la  kufanya  zaidi  ya  kuomba  msaada  basi  na 
aite  ‘Waja  wa  Mwenyezi  Mungu...nisaidieni!’,  kwani  Mwenyezi  Mungu  ana 
waja  ambao  hamuwezi  kuwaona”.  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  X,  132; 
Imam  Nawawi,  al-Adhkar,  201) 


Imam  Nawawi  ambaye  ndiye  aliyesimulia  maneno  hayo  ameongezea 
uzoefu  wake  binafsi  kama  ifuatavyo: 

“Mtu  ambaye  niliipokea  hii  hadith  kutoka  kwake  aliniambia  kwamba 
na  yeye  aliwahi  kupatwa  na  shida  kama  he  na  akathibitisha  kwamba  kuto- 
kana  na  kufanya  kama  alivyoshauri  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  alifanikiwa  katika  jambo  lake.  Nilistaajabu  kwa  kiasi 
fulani.  Baadae  ngamia  aliyekuwa  akimilikiwa  na  huyu  mtu  aliye  karibu 
yangu  alikimbia.  Ingawa  alikuwa  anaweza  kupatikana  lakini  kila  alipokuwa 
anasogelewa  alikuwa  akikimbia.  Hivyo  nikamsimulia  hii  hadith.  Na  baada 
ya  kuifanyia  kazi  yule  ngamia  alirejea  na  kusimama  kwa  utulivu  na  kumu- 
wezesha  mmiliki  wake  kushika  kamba  zake  bila  ya  shida  yoyote” 


Katika  mapokezi  ya  Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake,  Mjumbe  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 


“Zaidi  ya  malaika  walinzi,  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ana  malaika 
kadhaa  hapa  ardhini  ambao  wanaandika  kila  kitu  kwa  kiasi  cha  kudondoka 
kwa  kila  jani.  -t- 

Kama  mmoja  wenu  atapatwa  na  shida  jangwani  au  mahali  popote  pale 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


basi  na  aite  (  'Jji  stp  )  ‘Waja  wa  Mwenyezi  Mungu...nisaidieni!”’  (Hay- 
thami,  Majmau’z-Zawaid,  X,  132) 

Pia  imepokewa  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  mwenyewe  katika  dua  zake  alikuwa  akisema:  “Kwa  fad- 
hila  za  Mtume  wako  na  mitume  waliotangulia...”  (Haythami,  Majmau’z- 
Zawaid,  X,  132) 

Katika  hadith  nyingine  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  anaelezea  yafuatayo: 

“‘Ewe  Mola...Ninaomba  msamaha  wako  kwa  kupitia  kwa  Muhammad!’ 
Aliomba  Adam  -  amani  iwe  juu  yake  -  baada  ya  kutambua  kosa  lake  lili- 
lompelekea  kufukuzwa  peponi. 

Kisha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  akamuuliza: 

‘Umemfahamu  vipi  Muhammad  wakati  bado  sijamuumba?’^ 

Adam  -  amani  iwe  juu  yake  -  akasema,  ‘Pindi  uliponiumba  na 
kunipulizia  roho  itokanayo  na  Wewe  nilitazama  juu  na  kuona  maneno  La 
ilaha  ill’Mwenyezi  Mungu  Muhammadun  Rasulullah  yameandikwa  kwenye 
nguzo  za  kiti  cha  enzi.  Kuanzia  pale  nikatambua  kwamba  usingelitaja  jina 
lile  baada  ya  jina  lako  kama  asingelikuwa  kipenzi  chako  kikubwa  ukilin- 
ganisha  na  viumbe  vyako  vyote.’  Baada  ya  hapo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
akasema: 

‘Umesema  kweli  Adam!  Kwa  hakika  yeye  ndiye  kipenzi  changu  kikubwa 
kati  ya  viumbe  vyote!  Hivyo  niombe  kwa  kupitia  yeye;  na  kwa  kuwa  ume- 
fanya  hivyo  ninakusamehe.  Kama  si  Muhammad  wewe  usingeliumbwa!’ 
(Hakim,  Mustadrak,  II,  672). 


2.  Kutokana  na  kuwa  peke  yake  Mola  aliumba  masiwa;  yani  kitu  chochote  tofauti  na 
Yeye,  kwani  alitaka  kufahamika  na  watu  na  majini  kwa  kadiri  ya  uwezo  wao.  Cha 
kwanza  kuumbwa  kilikuwa  ni  nuru  ya  Muhammad.  Ndio  maana  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  Juu  yake  -  anasema,  “Nilikuwa  Mtume  hata  wakati  Adam 
yupo  kati  ya  roho  na  mwili.”  (Tirmidhi,  Manaqib,  1).  Ukiachana  na  suala  kwamba 
nuru  ya  Muhammad,  yani  dhati  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake,  ilikuwa  ndiyo  ya  kwanza  kuumbwa,  lakini  kujitokeza  kwake  hapa  duniani 
ilikuwa  ishara  ya  mwisho  wa  mnyororo  wa  utume.  ‘Muhammad  ambaye  alikuwa 
bado  hajaumbwa’  kama  ilivyo  hapo  juu  ni  ‘nafsi’  ya  Mtume  na  siyo  dhati  yake,  yani 
nuru  ya  Muhammad. 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Katika  maneno  mengine  kulingana  na  taratibu  za  dua  zilizoshauriwa 
katika  uislamu,  dua  zote  hazina  budi  kuanza  na  kuishia  na  kumshukuru 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kisha  kumswalia  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kumswalia  (salawat)  Mtume  -  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  kumuombea  kwa  Mwenyezi  Mungu 
badala  yake.  Kuna  msingi  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kamwe 
hakatai  salawat’us-sharifah  ambaye  kimsingi  ni  dua  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu;  ndio  maana  tunazipamba  dua  zetu  kwayo,  mwanzoni  na  mwis- 
honi.  Tunaweza  kusema  kwamba  kuziminya  dua  zetu  katikati  ya  salamu 
hizo  mbili  ambazo  matarajio  ya  kukubalika  kwake  ni  makubwa  mno,  ni 
kuhakikisha  kuwa  dua  hizo  nazo  zinajibiwa. 


Kwa  hakika  siku  moja  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alimuona  mtu  mmoja  ambaye  baada  ya  swala  ya  faradhi  alikuwa 
anaomba  dua  bila  kumshukuru  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  kumswalia 
Mjumbe  wake. 

“Mtu  yule  amefanya  haraka”,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alisema  kabla  ya  kumuita  na  kumpa  ushauri: 

“Pindi  mtu  anapotaka  kuomba  dua,  kwanza  amshukuru  na  kumtu- 
kuza  Mwenyezi  Mungu  na  kumswalia  Mtume  wake...na  kisha  baada  ya 
hapo  aombe  anachokitaka.”  (Tirmidhi,  Da’awat,  64/3477). 


Kuomba  dua  ikubaliwe  kwa  kupitia  utukufu  wa  Mitume,  watakatifu 
na  waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu  ni  jambo  jema  mbele  ya  Mwenyezi 
Mungu,  na  ni  moja  ya  njia  bora  katika  kuvuta  rehema  za  Mwenyezi  Mungu 
na  kuhakikisha  dua  inajibiwa.  Lakini  dua  inaelekezwa  kwa  Mwenyezi 
Mungu  peke  yake.  Kuwataja  waja  vipenzi  kwa  Mola  katika  dua  ni  njia  tu 
ya  kufanya  dua  hiyo  ijibiwe. 

Hivyo  kuomba  kwa  kupitia  watu  wema  si  chochote  kingine  isipokuwa 
ni  kuyafanya  matendo  yao  na  tabia  zao  njema  ziwe  sababu  ya  kujibiwa  dua 
zako.  Hata  hivyo  matendo  hayo  ndiyo  yaliyowafanya  wawe  wema  mbele 
ya  Mola. 

Hivyo  hata  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  mwenyewe  alikuwa  akiomba  msaada  au  ushindi^  kwa  kupitia  masikini 

3  Rejea  Bukhari,  Jihad,  76;  Tabarani,  MujamuT-Kabir,  1,292. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


miongoni  mwa  Muhajirun,  na  alikuwa  akisema,  “Waleteni  wadhaifu  wenu 
kwangu;  kwani  kwa  sababu  ya  wadhaifu  wenu  ndio  maana  mnakuzwa  na 
kusaidiwa.”  (Abu  Dawud,  Jihad,  70;  Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  V,  198). 

Ni  hakika  kwamba  kuwafanya  kama  njia  watu  hawa  wabovunjika 
nyoyo  lakini  wema,  ambao  wanaridhika  na  utajiri  wa  nyoyo  zao  bcha  ya 
kutokuwa  na  nguvu  ya  kifedha  ambayo  ingeliwafanya  wame  na  nafasi  kati- 
ka  jamii,  ni  jambo  ambalo  bngebpelekea  maombi  kukubabwa  kwa  haraka. 

Kuhusiana  na  kuwatafuta  watu  waliovunjika  nyoyo  na  wabo  na  huzuni 
kama  njia  ya  kukuwezesha  kupata  radhi  za  Mola  hatuna  budi  kuzingatia 
kifuatacho  cha  Malik  Ibn  Dinar: 


“Pindi  Musa  -  amani  iwejuuyake  -  alipokuwa  anamuomba  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  aliuliza,  ‘Nikutafute  wapi  ewe  Mola?’ 

‘Nitafute  karibu  na  watu  waliovunjia  nyoyo’  Alijibu.  (Abu  Nuaym, 
Hilyah,  II,  364). 

Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  kwamba 
wakati  wa  ukame  mkali  ubotokea  katika  kipindi  cha  ukhabfa  wa  Omar  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake,  yeye  Omar  abmchukua  mjomba 
wa  Mtume  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  na  kumu- 
weka  pembeni  yake  na  kumfanya  kuwa  njia  pindi  alipokuwa  anamuomba 
Mola  kwa  ajili  ya  mvua,  aliomba: 

“Mola  wangu...Tulikuwa  tukimtumia  Mtume  wetu  kama  njia  na  Wewe 
ulikuwa  ukitupa  mvua!  Sasa  hivi  tumemfanya  mjomba  wa  Mtume  wetu 
kuwa  njia.  Tunaomba  utushushie  mvua!”  Muda  si  mrefu  mvua  ikanyesha 
na  wakazi  wakapata  maji  ya  kutosha.  (Bukhari,  Istisqa,  3). 

Masimubzi  mengine  yanamuonyesha  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  akilia  huku  akiomba  kwa  unyenyekevu  na  kwa 
hisia  kama  ifuatavyo: 


“Mola  wangu...Vyote  mawingu  na  maji  viko  upande  wako.  Yatume 
mawingu  na  utushushie  mvua!”  Muda  mfupi  baada  ya  dua  mawingu 
mazito  yenye  rehema  yalijikusanya  juu  na  kushusha  mvua  kubwa.  Kuto- 
kana  na  baraka  hii  tukufu  Omar-  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  aliwakusanya  watu  na  kuwaambia  maneno  yafuatayo: 

“Enyi  watu!  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

juu  yake  -  alikuwa  akimheshimu  na  kumpenda  mjomba  wake  Abbas 
kama  baba  na  alikuwa  akikichukiba  kiapo  kibchotolewa  na  mjomba  wake 
kama  kiapo  abchokitoa  yeye  mwenyewe.  Hivyo  watu!  Shikamaneni  na 
heshima  ambayo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alikuwa  nayo  juu  ya  mjomba  wake...Mtumieni  kama  njia  katika 
kumuomba  Mwenyezi  Mungu  kwa  ajili  ya  kuondoa  matatizo  mbalimbab 
yatakayokusibuni.”  (Hakim,  Mustadrak,  III,  377). 


Kuna  masimulizi  zaidi  kutoka  kwa  Ibn  Abdilbarr  ambayo  yanamulika 
zaidi  katika  suala  hili: 


“Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alitoka  nje  huku 
Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  akiwa  pembeni  yake  na 
kuomba,  ‘Ewe  Mwenyezi  Mungu...Tunatafuta  ukaribu  na  Wewe  (taqarrub) 
kwa  kupitia  mjomba  wa  Mtume  wetu  na  tunahitaji  atuombee  (istishfa). 
Muangalia  yeye  kwa  ajili  ya  Mjumbe  wako  kama  ulivyowaangalia  may- 
atima  wawili  kwa  ajili  ya  wema  wa  wazazi  wao.*  Tumekuja  kwako  kwa 
ajili  ya  kutubia  na  kuomba  uombezU’  kisha  huku  akiwa  amewageukia  watu 
waliokuwepo  pale  alisoma  yafuatayo  kutoka  kwenye  Qur’an: 

“Nikasema:  Ombeni  msamaha  kwa  Mola  wenu  Mlezi;  hakika  Yeye  ni 
Mwingi  wa  kusamehe.  Atakuleteeni  mvua  inyeshe  mfululizo.  Na  atakupeni 
mali  na  wana,  na  atakupeni  mabustani  na  atakufanyieni  mito”  (Nuh,  10-12). 

Kisha  na  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  naye 
akasimama  na  kuomba.  Machozi  yalikuwa  yakitiririka  mfulululizo  kutoka 
kwenye  macho  yake  kama  chemchem  yenye  kutiririsha  maji  yake.  Mara 
mvua  iliyokuwa  ikisubiriwa  kwa  muda  mrefu  ikanyesha,  watu  wakaanza 
kumpongeza  kwa  kumwambia,  ‘Hongera  mbeba  birika  (saqi)  wa  Nyumba 
tukufu!’  (ibn  Abdilbarr,  Istiab,  II,  814-815). 

Kisa  kilichotanguba  ni  ushahidi  tosha  wa  swahaba  kuomba  kwa 


4.  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaitaja  aya  ya  Qur’an  ambayo 
khidhir  anamuelezea  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  sababu  iliyompelekea  kukarabati 
ukuta  uliokuwa  unakaribia  kuanguka:  “Na  ama  ukuta,  huo  ulikuwa  ni  wa  vijana 
wawili  mayatima  kule  mjini.  Na  chini  yake  ilikuwako  khazina  yao;  na  baba  yao 
alikuwa  ni  mtu  mwema.  Basi  Mola  wako  Mlezi  alitaka  wafikie  utu  uzima  na  wajitolee 
khazina  yao  wenyewe,  kuwa  ni  rehema  itokayo  kwa  Mola  wako  Mlezi.  Wala  mimi 
sikutenda  hayo  kwa  amri  yangu.  Hiyo  ndiyo  tafsiri  ya  hayo  ambayo  wewe  hukuweza 
kuyasubiria”  (al-Kahf,  82). 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


kupitia  swahaba  mwingine.  Lakini  hili  limepelekea  baadhi  ya  watu  kudai 
kwamba  kuomba  kwa  kupitia  mtu  mwema  kunawezekana  endapo  mtu 
huyo  bado  yupo  hai  lakini  kuomba  kwa  kupitia  yeye  pindi  anapokuwa 
amefariki  ni  jambo  lisiloruhusiwa.  Lakini  kufanya  maombezi  hayo  yawe  ni 
kwa  kipindi  ambacho  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alikuwa  hai  pekee  ni  wazo  lisiloelezea  ukweli  wa  mambo.  Maneno 
ya  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambayo  yanaelezea 
namna  walivyokuwa  wakiomba  kwa  kupitia  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  yanahusisha  kipindi  alichokuwa  hai  na  baada  ya  kufa 
kwake.  Vyovyote  iwavyo  lakini  sababu  pekee  iliyowafanya  wamchague 
Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  kuwa  njia  ya  kupitishia 
maombi  yao  si  nyingine  bali  kwa  kuwa  yeye  alikuwa  ni  mjomba  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Kwa  kuwa  Abbas  alikuwa 
na  udugu  na  Mtume  ndio  maana  wabmchagua,  kwa  hiyo  njia  ya  waliyoita- 
futa  ni  ile  ile  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
mwenyewe.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  baadhi  ya  watakatifu  wakubwa; 
kuwatumia  kama  njia  hata  baada  ya  kufa  kwao  ni  jambo  linalowezekana 
na  wakati  mwingine  linapendekezwa  zaidi.® 

Moja  ya  mifano  mizuri  juu  ya  hili  ni  huu  ufuatao: 

Ilikuwa  ni  kawaida  kwa  wanachuoni  na  watu  wengine  kutembelea 
kaburi  la  Imam  mkubwa  Abu  Hanifah  na  kumtumia  kama  njia  ya  kupi- 
tishia  maombi  yao,  suala  lililoonekana  ni  lenye  manufaa.  Mmoja  wao  ni 
Imam  Shafii  ambaye  baadae  alisema: 

“Pindi  nibpohisi  kuhitaji  kitu  nilikuwa  nikiswali  rakaa  mbili.  Kisha 
nilikuwa  nikilitembelea  kaburi  la  Abu  Hanifah  mahala  ambapo  nilikuwa 
nikiomba  kwa  Mwenyezi  Mungu.  Na  kutokana  na  utukufu  wake  shida 
yangu  ilikuwa  ikishughulikiwa.”® 

Pia  kwa  upande  mwingine  matendo  mema  yanaweza  kuwa  njia  ya 
kupitishia  maombi.  Katika  hadith  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  anasimulia  kisa  cha  wasafiri  watatu: 

“Marafiki  watatu  ambao  walifikiwa  na  mvua  wakati  wakiwa  safarini 


5.  Kwa  maelezo  zaidi  juu  ya  mada  hii  rejea  Zekeriya  Guler,  “Vesile  ve  Tevessul 
Hadislerinin  Kaynak  Degeri”,  Jarida  la  taaluma  la  ILAM,  toleo  la  II,  n.  1,  uk.  83-132. 
6  .  al-Haytami,  al-KhayratuT-Hisan,  uk.  94. 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

waliingia  pangoni  kwa  ajili  ya  kupumzika  kwa  usiku  mzima.  Lakini  baada 
ya  pale  jiwe  kubwa  likaporomoka  kutoka  mlimani  na  kuziba  sehemu  ya 
kutokea.  Mmoja  wao  akashauri,  ‘Hatuna  njia  nyingine  zaidi  ya  kumuomba 
Mwenyezi  Mungu  kwa  kupitia  amali  zetu  njema;  hakuna  mwingine  kinyume 
na  Mwenyezi  Mungu  ambaye  anaweza  kutunusuru  na  hili! 


Wa  kwamba  alitumia  namna  alivyowahudumia  wazazi  wake  kama 
njia.  Lile  jiwe  likasogea  kidogo,  lakini  halikutoa  njia  ya  kuwezesha  kutoka. 
Wa  pili  alitumia  hofu,  usafi  wake  wa  moyo  na  wema  wake  kama  njia.  Lile 
jiwe  likasogea  kidogo  tena  ingawa  halikutoa  uwazi  wa  kuwawezesha  kutoka. 
Kisha  wa  tatu  akatumia  uchungaji  wake  wa  haki  za  wengine  kama  njia. 
Kisha  lilejiwe  likasogea  lote  na  kuwawezesha  kutoka  nje  ya  pango.”^ 


Jambo  lingine  la  msingi  la  kuwezesha  maombi  kupokelewa  na  kujibi- 
wa  ni  majina  mazuri  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Hivyo  ni  jambo  la 
kawaida  kumuomba  Mola  kwa  kurudia  rudia  Majina  yake  matukufu. 


Qur’an  inasema: 


“Na  Mwenyezi  Mungu  ana  majina  mazuri  kabisa,  basi  muombeni  kwa 
hayo...”  (al-Araf,  180). 

Katika  suala  hili  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake 
-  anasimulia  kwamba  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alikuwa  akiomba  kwa  kutumia  maneno  yafuatayo:  “Mola  wangu... 
Ninakuomba  kwa  kupitia  jina  Lako  ambalo  ni  tukufu,  bora,  lililotakasika 
na  ambalo  unalipenda  zaidi  kuliko  mengine!  Hilo  ni  jina  ambalo  unajibu 
dua  pindi  itakapoombwa  kwa  kupitia  jina  hilo,  hutoa  pindi  kinapohitajika 
kitu,  hutoa  rehema  zako  pindi  zinapohitajika  na  huonyesha  njia  pindi 
unapoombwa  msaada  kwa  kupitia  Jina  hilo.” 

Baada  ya  hapo  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alimuuliza 
Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake: 

“Je  unafahamu  ewe  Aisha  kuwa  Mwenyezi  Mungu  amenifundisha  Jina 
lake  ambalo  pindi  anapoombwa  kwa  kupitia  jina  hilo  hujibu  maombi?” 

“Wazazi  wangu  watolewe  fidia  kwa  ajili  yako  ewe  Mjumbe  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu!  Tafadhali  nifundishe  hilo  jina”,  alisisitiza,  kiasi  kwamba 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  akasema: 

7.  Rejea  Bukhari,  Adab  5,  Anbiya  53,  Dhikr,  100. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


“Hupaswi  kufundishwa  jina  hilo!”  Kisha  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  akasogea  pembeni  na  kukaa  peke  yake  kwa  muda. 
Baada  ya  muda  mfupi  akarejea  na  baada  kumbusu  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kichwani  akarudia: 

“Tafadhali  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu...Nifundishe  hilojina!” 

“Sipaswi  kukufundisha  hilo  jina  ewe  Aisha  kwani  haitakuwa  sawa 
kwa  wewe  kuomba  kitu  cha  kidunia  kwa  kupitia  jina  hilo!”  Aisha  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea  kilichofuata  baada  ya  pale 
kama  ifuatavyo: 

“Kisha  nikanyanyuka  na  kuchukua  udhu  na  baada  ya  hapo  nikaswali 
rakaa  mbili.  Baada  ya  hapo  nikamuomba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kama 
ifuatavyo:  ‘Ewe  Mola  wangu...Ninakutaja  na  kukuomba  Wewe  kama  Mwe- 
nyezi  Mungu...kama  Mwingi  wa  rehema  (ar-Rahman),  Mwenye  kurehemu 
(ar-Rahim),  Mwema  (al-Barr).  Ninakuita  kwa  majinayote  ninayoyafahamu 
na  nisiyoyafahamu.  Ninakuomba  unisamehe  na  kunirehemu.”  Pindi  nili- 
pomaliza  maombi  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alitabasamu  na  kusema: 

“Kwa  hakika  umelitaja  lilejina  katika  maombi  yako!”  (ibn  Majah,  Dua,  9) 

Anas  ibn  Malik  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimu- 
lia  kifuatacho: 


“Siku  moja  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake  -  alimsikia  mtu  akiomba,  ‘Ewe  Mola  wangu...Utukufu  ni  wako  pekee! 
Hakuna  Mungu  isipokuwa  Wewe!  Wewe  uko  peke  yako  bila  ya  mshirika 
yeyote!  Wewe  ndiye  mpaji  (al-Mannan).  Wewe  ndiye  Muumba  wa  mbingu 
na  ardhi  (al-Badij.  Utukufu  na  heshima  ni  vyako...Kisha  mtu  yule  akataja 
shida  yake.  Baada  ya  pale  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  akasema: 


‘Naapa  kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu,  Mtu  huyu  ameomba  kwa  kutu- 
mia  jina  la  Mwenyezi  Mungu  tukufu  kuliko  yote.  Hilo  ndilo  jina  la  Mwe- 
nyezi  Mungu  ambalo  kwa  kupitia  jina  hilo  mtu  hupata  chochote  atakacho 
na  hujibiwa  dua  atakayoiomba  kwa  kupitia  jina  hilo.”  (Ibn  Majah,  Dua,  9; 
Nasai,  Sahw,  58) 

Kwa  hiyo  ni  wazi  kwamba  kuomba  kwa  kupitia  majina  mazuri  ya  Mola 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ni  sehemu  ya  sunnah  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Baadhi  ya  wanachuoni  wamesema  kwamha  hakuna  tofauti  kimaana 
kati  ya  maneno  ya  kisufi  ya  tawassul,  istianah,  istighathah,  istishfa,  tasha- 
jfu,  tawajjuh  na  tabarruk,  maneno  amhayo  yanaashiria  kutafuta  msaa- 
da.®  Yanaashiria  shauku  ya  kupata  msaada  wa  kiroho  (himmah)  kutoka 
kwa  watakatifu  amhao  wana  amri  ya  kiroho  wakiwepo  na  wasipowepo. 
Kuomha  himmah  kutoka  kwa  waja  wema  wa  Mola  wanaoaminika  kuwa  na 
amri  ya  kiroho  ni  kumuomha  kuwa  kama  sahahu  (wasilah)  katika  njia  ya 
kuelekea  kwenye  lengo  kuu.  Na  mafanikio  yake  hupatikana  kutokana  na 
dua  na  msimamo  wa  kiimani. 

Neno  himmah  lenye  kumaanisha  msaada  wa  kiroho  mara  nyingi 
linatumika  sambamha  na  msaada  unaotolewa  na  waja  wema  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Kinyume  chake  maneno  yanayotumika  kuashiria 
msaada  wa  Mola  ni  nusrah  na  tawfiq,  maneno  yenye  kumaanisha  msaada 
na  usaidizi  mtakatifu. 

Kimsingi  ni  kwamba  Mwenyezi  Mungu  peke  yake  ndiye  anayeweza 
kusaidia.  Hivyo  ingelikuwa  si  jambo  la  kawaida  kuchukulia  kwamba  kuta- 
futa  sababu  katika  dua  ni  sawa  na  kuomba  msaada  kwa  mwingine.  Mola 
pekee  ndiye  anayeombwa  msaada  wakati  wote. 

Qur’an  iko  wazi  juu  ya  suala  hili: 

“...Na  haupatikani  ushindi  ila  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu”  (al- 
Anfal,  10) 

“Akikunusuruni  Mwenyezi  Mungu  hapana  wa  kukushindeni,  na  aki- 
kutupeni  ni  nani,  basi,  baada  yake  Yeye  ataye  kunusuruni?  Na  Waumini 
wamtegemee  Mwenyezi  Mungu  tu”  (Al-i  imran,  160) 

Abdullah  ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
anakumbuka  ushauri  ufuatao  aliopewa  siku  moja  na  Mtume  aliyebarikiwa 
akiwa  nyuma  ya  farasi  wake: 

“Ngoja  nikufundishe  maneno  machache  kipenzi  change.  Chunga 

8.  Rejea  ubki,  Shifau’s-Saqamfi  Ziyarati  Khayri’l-Anam,  uk.  133-134. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


maamrisho  na  makatazo  ya  Mwenyezi  Mungu  ili  na  Yeye  aweze  kukuan- 
galia  na  kukulinda  wewe.  Yafanye  matamanio  yako  yote  yawe  kwa  ajili  ya 
Mwenyezi  Mungu  kwanza  katika  mambo  yako  yote  ili  Mwenyezi  Mungu 
awe  mbele  yako.  Kama  unataka  kuomba  kitu  muombe  Mwenyezi  Mungu. 
Kuna  unatafuta  usaidizi  utafute  kwake.  Na  tambua  kwamba  hata  kama 
ulimwengu  mzima  ungelikusanyika  kwa  ajili  ya  kukunufaisha  wewe  basi 
wasingeliweza  kuzidisha  katika  kile  alichokukadiria  Mwenyezi  Mungu.  Na 
kama  ulimwengu  mzima  ungelikusanyika  kwa  ajili  ya  kukudhuru  wewe  basi 
wasingeliweza  kufanikisha  hilo  zaidi  ya  kiwango  alichokikadiria  Mwenyezi 
Mungu”  (Tirmidhi,  Qiyamah,  59). 

Kwa  kuwa  waislamu  wote  wanauthamini  ukweli  huo,  wanaendelea 
kurudia  maneno  hayo  ndani  ya  al-Fatiha  pindi  wanapoisoma  katika  kila 
rakaa  ndani  ya  kila  swala: 


“Wewe  tu  tunakuahudu,  na  Wewe  tu  tunakuomha  msaada” 


Kwa  hakika  kuhusiana  na  msaada  mtakatifu  alioupata  Mtume  aliye- 
harikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  katika  vita  vya  hadr,  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu  anasema,  “...Na  wewe  hukutupa,  walakini  Mwenyezi 
Mungu  ndiye  aliye  tupa”  (al-Anfal,  17);  hii  inamaanisha  kwamha  mfanyaji 
wa  kweli  na  mtoaji  wa  msaada  wa  kiroho  na  rehema  ni  Mola  pekee. 

Dua  zilizoomhwa  kwa  moyo  safi  na  shauku  ya  kupata  ukarihu  wa 
Mola  hila  ya  kuwa  na  nia  yoyote  ya  shirk  ya  kufr,  na  dua  amhayo  ime- 
amhatanishwa  na  watu  wema  hila  shaka  kuna  matumaini  makuhwa  ya 
kupata  rehema  za  Mola.  Hii  husaidia  kuleta  mandhari  ya  kiroho  amhayo 
yataongeza  msukumo.  Kila  kitu  hutokea  kwa  ruhusa  ya  Mola  pekee.  Mtu 
uliyempitishia  maomhi  yako  si  mtendaji  na  Mwenyezi  Mungu  pekee  ndiye 
mwenye  kutoa  msaada  unaotafutwa. 


Kuwaomha  moja  kwa  moja  watu  wema  ama  wakiwa  hai  au  wakati 
wa  kutemhelea  makahuri  yao  na  kuwaita  kwa  kusema,  “Fulani!  Niponye! 
Nikidhie  haja  yangu”,  maneno  amhayo  watu  wengi  wanayatumia  ni  kosa 
kubwa  mno  na  ni  jambo  ambalo  linaweza  kufungua  milango  ya  shirk. 
Ingawa  tafsiri  nyingi  zinaweza  kutolewa  kwa  ajili  ya  kuondokana  na  mane- 
no  hayo,  hivyo  mtu  hana  budi  kujizuia  na  maneno  hayo  kabisa  ili  kue- 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

puka  kudhuru  kiini  cha  imani  ya  upweke  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 
Maneno  kama  hayo  ambayo  humhusu  Mola  pekee  yakitumiwa  kinyume 
yataweza  kuleta  tabu  katika  ulimwengu  huu.® 


9.  Wale  waliosema  kwamba  maneno  hayo  yanaweza  kutumika  wamependekeza 
kwamba  kila  neno  miongoni  mwa  maneno  hayo  halina  budi  kuchukuliwa  kama 
tashbihi  ya  kimantiki  (majaz-i  aqli),  aina  ya  maneno  katika  sayansi  ya  balagha. 
Tashbihi  ya  kimantiki  ni  pale  kitendo  kinaponasibishwa  na  mtu  ambaye  siye 
mtendaji  halisi  lakini  badala  yake  kinanasibishwa  na  sababu  yake  inavyoonekana 
na  kubainika  katika  nyakati  na  nafasi.  Mfano  mzuri  wa  matumizi  ya  tashbihi 
ya  kimantiki  ndani  ya  Qur’an  ni  katika  aya  isemayo,  “Na  itakapo  toa  ardhi 
mizigo  yake”  (az-Ziizai,  2),  hapa  kitendo  cha  ‘kutoa  mizigo’  kimenasibishwa 
na  ardhi  ambayo  ndipo  mahaii  ambapo  kitendo  hicho  kitatokea,  wakati  mfanyaji 
wake  haiisi  ni  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  kwani  Yeye  atakayetoa  hiyo  mizigo 
ndani  ya  ardhi.  Hivyo  bado  mtendaji  hapa  ni  Mwenyezi  Mungu  iicha  ya  Yeye 
kutotajwa  moja  kwa  moja. 

Kwa  hiyo  sufi  wanashikiiia  na  kuamini  kwamba  mtu  ambaye  wanaomba  kwa 
kumpitia  yeye  kiuhaiisia  si  mtendaji,  kwani  mtendaji  wa  kweii  ni  Moia;  na 
Moia  pekee  ndiye  wanayemuomba  msaada.  Wanakubaiiana  kwamba  mawazo 
mengine  yaiiyo  kinyume  na  haya  yanaweza  kupeiekea  kwenye  shirki. 
Kuhusiana  na  hiii  Muhammad  Abu  Zahra  anasema: 

“Maneno  ya  waisiamu  wa  kawaida  na  wasio  na  hekima  hayana  budi  kutafsiriwa 
kuiingana  na  maana  zake  za  karibu  zaidi.  Badaia  ya  kuwakataza  kabisa 
wasitembeiee  kaburi  ia  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  vyema 
uwape  maeiekezo  yanayofaa.  Kuwaeiezea  na  kuwataarifu  ni  bora  kuiiko 
kuwahukumu  kwa  shirk.  Hakuna  shaka  kuwa  Mwenyezi  Mungu  anaweza 
akaiihifadhi  tawhid  yao  mpaka  siku  ya  mwisho.  Katika  siku  zake  za  mwisho 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aiiwapa  waumini  bishara  njema 
kwamba  shetani  amepoteza  matumaini  kabisa  ya  kuja  kuabudiwa  tena  katika 
ardhi  hizi.  Hivyo  Ibn  Taymiyya  apumzike  sehemu  nzuri  kutokana  na  jitihada 
yake  ya  kuhuisha  tawhid”  (Abu  Zahra,  Ibnu  Taymiyya,  uk.  326). 

‘Meded  ya  Rasulallah  ’  (tusaidie  ewe  Mtume),  neno  ambaio  iinakaririwa  mara  kwa 
mara  katika  fasihi  ya  kiisiamu,  ni  ombi  anaiopeiekewa  Mtume  aiiyebai'ikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  matumaini  ya  kupata  maombizi  yake  siku  ya 
kiama.  Kuiichukuiia  jambo  hiii  kama  shirk  si  rehema  na  amani  ziwe  juu  yakea  kwani 
kiia  muumini  anaamini  kwamba  hata  hayo  maombezi  ya  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  yatafanyika  kwa  ruhusa  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


Heshima  inayooneshwa  kwenye  kumbukumbu 
yenye  kuvutia  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  inatokana  na  uwepo 
wa  mapenzi  yanayohisiwa  juu  yake. 


B.  KUTAFUTA  BARAKA  (TABARRUK) 

Tabarruk  ni  kuomba  Baraka  kutoka  kwa  mwingine.  Ni  kupata  manu- 
faa  na  msukumo  wa  kiroho  kwa  kupitia  kitu  kingine. 

Kutafuta  baraka  kutoka  kwenye  chakula  kilichobaki 

Kutumia  chakula  kilichobakizwa  na  watakatifu  kumekuwa  ni  njia 
iliyotumiwa  kwa  ajili  ya  kupata  baraka.  Kinyume  na  watu  wengi  wana- 
vyofikiria  hili  si  jambo  lisilo  sahihi  (bidah).  Fasihi  ya  hadith  na  historia  ya 
waislamu  inathibitisha  mengi  katika  suala  hili  wakati  wa  uhai  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Katika  nyakati  na  sehemu  mbalimbali  na  wakati  wa  harakati  za 
Hudaybiyah,  maswahaba  walitafuta  manufaa  ya  kiroho  kutoka  kwa  mabaki 
yaliyobarikiwa  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 

Jabir  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Watu  walikuwa  wamechoka  kutokana  na  kiu  katika  siku  ya  Huday- 
biyah,  hivyo  wakaenda  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  wakati  ule  mbele  yake  kulikuwa  na  chombo 
cha  maji  kilichotengenezwa  kwa  ngozi.  Watu  walipomsogelea  ndio  alikuwa 
ametoka  kuchukua  udhu. 


Mna  shida  gani?’  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  aliuliza. 

‘Hakuna  maji  yaliyobaki  kwa  ajili  ya  kunywa  wala  kuchukulia  udhu 
isipokuwa  haya  machache  yaliyo  mbele  yetu’,  walielezea. 


Kisha  Mtume  wa  Mwenyezi  Mungu  akaingiza  mkono  wake  ndani  ya 
kile  chombo.  Mara  maji  yakaanza  kutiririka  kutoka  kwenye  vidole  vyake; 
vilikuwa  ni  kama  chemchem  yenye  kurusha  maji  yake.  Wote  tukanywa  na 
kuchukua  udhu  kwa  kutumia  maji  yale.” 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Siku  ile  mlikuwa  wangapi?”  Jabir  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake  -  aliulizwa. 

“Kama  tungelikuwa  laki  moja  yale  maji  yangelitutosha;  lakini  kwa 
wakati  ule  tulikuwa  elfu  moja  na  mia  tano  kwa  ujumla.”  (Bukhari,  Manaqib,  25). 

Bila  shaka  maji  yaliyotiririka  kutoka  kwenye  vidole  vya  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ni  bora  zaidi  na 
yanatibu  zaidi  kuliko  yale  ya  zamzam,  kwani  maji  haya  yanatiririka  moja 
kwa  moja  kutoka  kwenye  mikono  mitakatifu  ya  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake. 

Kutokana  na  hadith  nyingi  tumefahamishwa  kwamba  pindi  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  akimaliza 
kunywa  maziwa  kwenye  chombo  kilichojaa  maziwa  alikuwa  akiwapatia 
maswahaba  zake  waliokuwa  karibu  yake  yale  yaliyobakia  ili  aweze  kuhami- 
sha  msukumo  wa  kiroho,  manufaa  ambayo  yangelikuwa  yameingia  kwenye 
maziwa  yale  moja  kwa  moja  bila  ya  kupungua  chochote. 

Sahl  Ibn  Sad  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anathibiti- 
sha  kama  ifuatavyo: 

“Wakati  fulani  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alipewa  kikombe  cha  kinywaji.  Akanywa  sehemu  ya  kinywaji  kile. 
Upande  wake  wa  kulia  kulikuwa  na  mototo  na  ule  wa  kushoto  walikuwepo 
maswahaba  zake  wakubwa.  Kisha  akamgeukia  yule  mtoto  kwa  upole  na 
adabu  na  kumuuliza: 


je  unaweza  kuniruhusu  kuwapa  hiki  kinywaji  wakubwa  zako  kwanza?’ 

Lakini  mtoto  yule  mwerevu  alitoa  jibu  lenye  kustaajabisha.  ‘Ewe 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu’,  alisema,  ‘Kamwe  siwezi  kufikiria  kumpa 
mwingine  mgao  ulionipatia!’ 

Kisha  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake 
-  akampa  mtoto  yule  kile  kikombe.”  (Bukhari,  Ashribah,  19) 

Asma  bint  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
anaelezea: 


“Wakati  nilipokuwa  na  ujauzito  wa  Abdullah  ibn  Zubayr  nilihama 
pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


yake.  Pindi  tulipofika  Madina  nilisimama  sehemu  karibu  na  Quba  mahali 
ambapo  ndipo  nilipojifungulia.  Kisha  nikamsogelea  Mjumbe  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  pamoja  na  mwanangu. 
Akamchukua  yule  mtoto  mikononi  mwake  na  kuagiza  kipande  cha  tende. 
Baada  ya  kukitafuna  kidogo  akakiweka  kwenye  mdomo  wa  AbduUah.  Hiki 
kilikuwa  ndicho  cha  kwanza  kukitumia  Abdullah.  Kisha  Mtume  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  akamuombea  yule  mtoto  baraka  tele.”^° 

Pindi  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  alipokuwa  mgeni  wao,  Abu  Ayyub  al-Ansari  na  familia  yake  walikuwa 
wakimpa  chakula  walichokiandaa.  Pindi  mabaki  yalipokuwa  yakirejeshwa 
Abu  Ayyub  alikuwa  akitafuta  ile  sehemu  ya  chakula  iliyoguswa  na  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kula  kwa  ajili 
ya  tabarruk.  (Muslim,  Ashribah,  170-171) 

Jabir  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  nyakati 
za  ugumu  walizozipitia  kabla  ya  vita  vya  Handak  wakati  walipokuwa 
wanachimba  mahandaki: 


“Tulipokuwa  tukichimba  mahandaki  katika  masiku  kabla  ya  vita  vya 
Handak  tulifikia  kwenye  muamba  mgumu  sana.  Baadhi  ya  maswahaba 
walienda  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  na  kumwambia  kwamba 
wamekutana  na  muamba  mgumu  ambao  hawawezi  kuuvunja. 

‘Nitashuka  chini  mwenyewe’  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwejuu  yake  -  aliwaambia.  Kisha  akanyanyuka.  Akafunga  jiwe 
kwenye  tumbo  lake  kutokana  na  njaa.  Ilikuwa  ni  siku  ya  tatu  tokea  wapate 
chochote.  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  akakamata  sururu  na  kuugonga  ule  mwamba,  pale  pale  ukapasuka  na 
kugeuka  na  kuwa  kama  mchanga. 

Naomba  niende  nyumbani  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu’,  baada 
ya  pale  nikaomba.  Baada  ya  kuruhusiwa  nilienda  nyumbani  na  kutokana 
na  hali  niliyomuona  nayo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  nilimwambia  mke 
wangu,  je  kuna  chochote  kwa  ajili  ya  kula?’ 

‘Kuna  shayiri  kidogo  na  mwana  mbuzi’,  mkewe  alisema. 


Hivyo  nikamchinja  yule  mwana  mbuzi  na  kuandaa  shayiri.  Tukaweka 


10  Rejea  Bukhari,  Aqiqah,  1. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

nyama  ndani  ya  chungu.  Mkate  ulipokuwa  unakaribia  kuiva  na  chungu 
kilipokaribia  kuchemka  nikamkimbilia  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  na 
kusema: 


‘Nina  chakula  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu.  Tafadhali  twende 
wewe  na  baadhiya  maswahaba...’ 

‘Huko  kuna  kiasigani  cha  chakula?’  akauliza.  Nikamwambia  kiasi  tuli- 
chokuwa  nacho.  Kisha  akasema,  ‘Ni  kizuri  na  kingi...Mwambie  mkeo  asiepue 
chungu  kutoka  kwenye  moto  na  auache  mkate  kwenye  tanuru  mpaka  tufike!’ 

Kisha  akawageukia  maswahaba  zake  na  kuita  kwa  sauti  ya  juu,  ‘Enyi 
watu  wa  mahandaki;  njooni...Jabir  ametuandalia  chakulal’  Kila  mtu  ali- 
yekuwepo  pale  akaenda. 

Huku  akiwa  amejawa  na  wasiwasi  alikimbilia  kwa  mke  wake  na 
kusema,  ‘Angalia  kilichotokea  sasa...Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  anakuja 
pamoja  na  kundi  lote  la  Ansar,  Muhajirun  na  wengine  kama  haol’ 

‘Je  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  aliuliza  kuna  kiasi  gani  cha  chakula?’ 
mkewe  aliuliza. 


‘Ndio’  nilijibu. 

‘Basi  usiwe  na  wasiwasi’,  alimtuliza,  ‘kwani  yeye  anajua  zaidi  yakol’ 

Baada  ya  muda  mfupi  wakawasili.  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akawaambia  waingie  bila  ya  kusukuma- 
na.  Maswahaba  wakaingia  kumi  kumi.  Kisha  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akaanza  kuigawa  nyama  na  kuweka 
kipande  cha  nyama  juu  yake  na  kumpa  kila  swahaba  aliyekuwa  anasubiria; 
na  kila  wakati  alipomaliza  kugawa  alikuwa  akifunika  chungu  na  tanuru. 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake  -  akarudia 
zoezi  lile  mpaka  kila  swahaba  aliyekuwepo  pale  akala  na  kutosheka.  Mwis- 
honi  mwa  zoezi  lile  kukawa  na  chakula  kimebaki.Kisha  akamgeukia  mke 
wangu  na  kumwambia  ‘kula  hiki  na  kingine  uwapatie  majirani  zako;  kwani 
kwa  hakika  njaa  imemshika  kila  mtul’  (Bukhari,  Maghazi,  29;  Muslim, 
Ashribah,  141) 

Yafuatayo  ni  masimulizi  mengine: 

Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alipore- 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


jea  kutoka  kwenye  harakati  za  Taifalifika  Jiranah,  sehemu  iliyokuwa  kwenye 
njia  ya  kutoka  Makka  mpaka  Madina.  Pale  akawapatia  Abu  Musa  al-Ashari 
na  Bilal  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yao  -  chombo  kilichokuwa  na 
maji  ambayo  baadhi  yake  aliyatumia  na  kuwaambia: 

“Kunyweni  haya  maji  na  mengine  mjipige  nayo  kwenye  nyuso  zenu  na 
vifua.  Kuna  bishara  njema  kama  mtafanya  hivyo”.  Waliyachukua  maji  yale 
kufanya  kama  walivyoshauriwa.  Nyuma  ya  pazia  Ummu  Salamah  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alikuwa  ni  mke  wa  Mtume 
akaita: 

“Mpeni  sehemu  ya  maji  hayo  mama  yenu  naye”.  Kisha  maswahaba 
wawili  wakampelekea  Ummu  Salamah  baadhi  ya  yale  maji.  (Bukhari, 
Maghazi,  56) 


Kutafuta  Baraka  kutoka  kwenye  mali 

Ni  jambo  lisilopingika  kwamba  kitu  ambacho  kinaamsha  kum- 
bukumbu  ya  kipenzi  cha  mtu  huwa  kinazidisha  mapenzi  juu  yake  pale 
kinapomletea  hisia  za  kumkumbuka.  Hii  ni  sifa  ya  mwanadamu.  Pia  ime- 
thibitika  katika  historia  kwamba  kuzama  sana  katika  hisia  hizo  kunaweza 
kumpelekea  mtu  kuingia  katika  shirk."  Na  wakati  huo  huo  ni  jambo  la 
kawaida  kujawa  na  mapenzi  ya  kukipenda  kitu  analichonacho  kipenzi 
chako.  Cha  msingi  ni  kujitahidi  kutovuka  mipaka. 

Mfano  wa  dhahiri  uliotajwa  ndani  ya  Qur’an  katika  kuonyesha  mvuto 
wa  kiroho  unaotokana  na  mali  ya  mtu  ni  shati  la  Yusuf  -  amani  iwe  juu 
yake.  Pindi  lihpochukuhwa  kutoka  misri  kwa  ajili  ya  kupelekwa  kwa  Yaqub 
-  amani  iwe  juu  yake  -  licha  ya  kuwa  Canaan  lakini  Yaqub  -  amani  iwe 


11  Ukweli  ni  kwamba  katika  historia  ya  dini  kuabudia  miungu  ya  masanamu  ni  jambo 
lililotokea  baada  ya  watu  kuvipa  utukufu  vitu  vilivyokuwa  vimeachwa  na  mashujaa 
waliokufa,  huu  ni  upotoshaji  wa  kihistoria  ambao  ulitokana  na  kukithirisha  ada  hii  ya 
kawaida.  Kwa  kuwa  ni  vigumu  kuelewa  mambo  yaliyojifisha  watu  wengi  walifikia 
kumnasibisha  muumba  na  vitu  vinashikika,  na  hivyo  kufikia  kuabudia  masanamu.  Ni 
kweli  kwamba  ubainifu  wa  kiroho  unaweza  ukafanywa  kwenye  vitu  vinavyoshikika. 
Lililo  la  rehema  na  amani  ziwe  juu  yakea  ni  kuvitumia  vitu  hivi  kwa  namna  ambayo 
itakupa  msukumo  wa  kumfikia  muweza.  Hivyo  ndivyo  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
anapokuja  kufahamika  pamoja  na  uwezo  wake.  Hili  linaenea  kwenye  uhalisia  wote 
wa  dhahania. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


juu  yake  -  aliweza  kuhisi  harufu  yake;  na  pindi  shati  lile  lilipopanguswa 
kwenye  macho  yake  yasiyoona  aliweza  kuona  tenad^ 

Kwa  hiyo  msukumo  huu  wa  kiroho  uliotokana  na  kitu  cha  mtu  hum- 
fanya  murshid  aweze  kumuivisha  mwanafunzi  wake  kiimani.  Pia  hili  ni 
jambo  lenye  kuongeza  mshikamano  wa  kiroho.  Wakati  huo  huo  hili  jambo 
lililoshauriwa  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
juu  ya  kupeana  zawadi. 

Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ali- 
pokuwa  na  maswahaba  zake  katika  makao  makuu  ya  Banu  Saidah  alim- 
uomba  Sahl  Ibn  Sad  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ampatie 
kikombe  cha  maji.  Kutokana  na  maneno  yafuatayo  ya  Abu  Hazim  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  lazima  Sahl  atakuwa  amekienzi 
kikombe  kile  katika  maisha  yake  yote: 

“Sahl  alichukua  kikombe  na  kutoka  nacho  nje;  na  sisi  tukakitumia 
kwa  kukinywea  maji.  Baadae  Omar  ibn  Abdulaziz  akamsisitiza  ampatie 
kile  kikombe  kama  zawadi.  Naye  akafanya  hivyo”  (Bukhari,  Ashribah,  30). 

Sahl  ibn  Saad  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Siku  moja  mwanamke  mmoja  alimletea  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  joho  na  kumwambia  kuwa  ameamua 
kumpa  kama  zawadi.  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake  -  akaikubali 
ile  zawadi  na  kulivaa  lilejoho.  Lakini  baada  ya  hapo  swahaba  akasema: 

‘Uzuri  ulioje  wajoho  hilo,  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu,  unaweza 
kunipatia  mimi?’ 

‘Bila  shaka’,  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alijibu  na  huku  akimpa  yule  swahaba  joho.  Baada  ya  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kuondoka  mas- 
wahaba  wengine  wakamsema  yule  swahaba. 

‘Ulichokifanya  si  sawa’,  walisema.  ‘Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  alili- 
pokea  lilejoho  kwa  kuwa  alikuwa  analihitaji.  Na  kisha  baadaya  hapo  uka- 
muomba  huku  ukifahamu  fika  kuwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  huwa 
hakatai  kutoa  chochote  anachoombwa’ 


12  Rejea  Yusuf,  93-96. 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


‘Nilichohitaji  ni  kuvuna  baraka  zake  za  kiroho  (tabarruk)  kwa  kuwa 
Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  alikuwa 
amelivaa’,  yule  swahaba  alielezea.  ‘Na  ninatarajia  kuwa  nikifa  hii  ndiyo  ita- 
kayokuwa  sanda  yangu’”  (Bukhari,  Adab,  39) 

Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Kulikuwa  hakuna  kitu  kinachowapendezea  maquraish  kama  kulala 
juu  ya  sarir.  Pindi  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alipowasili  Madina  na  kukaa  kwa  muda  kwenye  nyumba  ya  Abu 
Ayyub  alimuuliza  ikiwa  walikuwa  nayo.  Lakini  ikawa  hanayo. 

Baada  ya  Asad  ibn  Zurarah  kutoka  Ansar  kusikia  kuhusu  suala  lile 
alimtumia  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake 
-  sarir  iliyozungukwa  na  majani  makavu  na  iliyotengezezwa  kwa  mwaloni 
na  kufumwa  kwa  kitani. 

Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
akaitumia  sarir  ile  kwa  kipindi  chote  alichokuwa  ndani  ya  nyumba  ya  Abu 
Ayyub  na  baada  kuhamia  kwenye  chumba  chake  kilichokuwa  pembezoni 
mwa  msikiti.  Baada  ya  kufa  kwake  alioshwa  na  kufunikwa  sarir  hii  pindi 
alipolazwa  kwa  ajili  ya  kuswaliwa. 

Baada  ya  pale  watu  wakawa  wanaomba  waazimwe  ile  sarir  kwa  ajili ya 
kubebea  miili  ya  maiti  zao  ili  ipate  baraka  zake  za  kiroho.  Maiti  za  Abu  Bakr 
na  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yao  -  nazo  zilibebewa  kwe- 
nye  sarir  hiyo  hiyo  mpaka  makaburini.  (Balazuri,  Ansabul-Ashraf,  I,  525) 

Tukio  kama  hilo  ni  hili  lifuatalo: 

Abu  Hurayrah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye 
ndiye  swahaba  aliyesimulia  idadi  kubwa  ya  hadith  kupita  wenzake,  alikuwa 
bega  kwa  bega  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  huku  akifuatilia  kila  kitendo  na  mwenendo  wake.  Siku  moja 
alilalamika  kwa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwamba 
anashindwa  kukumbuka  mengi  miongoni  mwa  yale  anayoyasema  licha  ya 
kuyahifadhi  kichwani  mwake  pindi  ayasikiapo. 

“Tandika  joho  lako  chini”,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alisema  kabla  ya  kumuombea  na  kufanya  kana  kwamba 
anakusanya  vitu  kwa  mikono  yake  na  kutupia  kwenye  lile  joho  lililotan- 
dikwa. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kisha  akasema,  “Nyanyua  joho  lako”.  Baada  ya  pale  Abu  Hurayrah  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  akajaaliwa  kumbukumbu  imara 
ambayo  ilimfanya  asisahau  chochote  alichokisikia  kuanzia  pale.  (Tirmidhi, 
Manaqib,  46) 


Swahaba  mwingine  aliyekuwa  akifahamika  kwajina  la  Firas  naye  alita- 
ka  kumiliki  kitu  kutoka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Siku  moja  alimuona  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwejuu  yake  -  akila  kwenye  sahani  mbele  yake;  hivyo  akaamua  kumuomba 
ile  sahani  kama  zawadi  kwake.  Kwa  kuwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  kamwe  hakatai  ombi  la  yeyote  aliamua  kumpa 
Firas  ile  sahani. 


Mara  kwa  mara  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  ali- 
kuwa  akienda  nyumbani  kwa  Firas  na  kumuomba  alete  ‘...ile  sahani  takati- 
fu’.  Kisha  alikuwa  akiijaza  maji  ya  zamzam  ile  sahani  iliyowahi  kuguswa  na 
mikono  mitakatifu  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  na  kisha 
alikuwa  akinywa  yale  maji  na  yaliyobaki  kujipiga  nayo  usoni  mwake.  (Ibn 
Hajar,  al-Isabah,  III,  202) 

Abu  Juhafah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  naye  ames- 
imulia  yafuatayo: 

Katika  joto  kali  la  mchana  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  alitoka  na  kwenda  kwa  Bathah,  mahali  ambapo 
alichukua  udhu  na  kuswali  swala  za  Dhuhur  na  al-asir  kwa  rakaa  mbili 
mbili.  Mbele  yake  kulikuwa  na  mkuki  mfupi.  Mara  watu  waliokuwa  pale 
wakanyanyuka  na  kuanza  kushrka  mrkono  ya  Mtume  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  na  kuifutia  kwenye  nyuso  zao.  Na  mimi  pia  nikaushika 
mkono  wake  na  kuuweka  usoni  mwangu;  kwa  hakika  mkono  wake  uli- 
kuwa  wa  baridi  kulrko  theluji  na  ulikuwa  ukinukia  vizuri  kulrko  maski. 
(Bukhari,  Manaqib,  23) 


Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  namna 
maswahaba  walivyokuwa  wakishindana  katika  kupata  vipande  vya  nywele 
za  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  matumaini  ya  kupata 
baraka  ndani  yake: 


“Baada  ya  kumpiga  mawe  shetani,  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alichinja  mnyama  wake  na  kunyoa 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


nywele  zake.  Kinyozi  akashika  kishungi  cha  nywele  za  upande  wake  wa  kulia 
na  kukikata.  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  akamuita  Abu  Talha  na  kumpa  kile  kishungi.  Kisha  kinyozi  akashika 
nywele  za  upande  wake  wa  kushoto.  ‘Zikate’,  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akamwambia;  na  yeye  akafanya  vile. 
Pia  akampa  Abu  Talha  kile  kishungi  chapili  na  kumwambia  ‘zigawanye  kwa 
watu!’”  (Muslim,  Hajj,  323-326) 

Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anathibitisha 
namna  maswahaba  walivyokuwa  wakijikusanya  kumzunguka  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  pindi  alipokuwa  ananyoa 
ile  kuhakikisha  hakuna  hata  unywele  mmoja  unaodondoka  chini  bila  ya 
kuokotwa  na  mtu.  (Muslim,  Fadail,  75) 

Kwa  hakika  maswahaba  hawakutafuta  baraka  kwenye  nywele  za 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  peke  yake  lakini 
pia  walitafuta  baraka  hizo  kwenye  vitu  vyake  binafsi.  Walikuwa  wakiende- 
lea  na  mwenendo  huu  mpaka  katikati  ya  mapambano  makali  ya  vita.  Moja 
ya  mfano  mzuri  wa  suala  hili  unasimuliwa  na  Khalid  ibn  Walid  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alihifadhi  kwenye  imamah  yake 
vinywele  vichache  vya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kama 
kumbukumbu. 

Imesimuliwa  kwamba  pindi  nywele  za  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  zilipokuwa  zinakatwa  Khalid  ibn  Walid  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwejuu  yake  -  aling’ang’ania  awe  mkingaji  wa  nywele  zile.  “Tafad- 
hali  nipatie  mimi  hizo  nywele  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu”,  aliomba. 
“Usimchague  yeyote  juu  yangu  katika  hili...wazazi  wangu  watolewe  fidia 
kwa  ajili  yakol’’^^ 

Baada  ya  kupata  zile  nywele  za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  alizokuwa  akizitamani  mno,  alizipangusia  kwenye 
macho  yake  na  kuziweka  mbele  ya  kofia  yake  ndani  ya  imamah.  Kuanzia 
pale  kamwe  hakuwahi  kukutana  na  maadui  akashindwa.  Khalid  -  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alisema,  “kila  nilipokuwa  nikizielekezea 


13.  Wakati  huo  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa 
anayalinganisha  makosa  ya  Khalid  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
wakati  wa  Uhud,  Handak  na  Hudaybiyah  na  alivyo  sasa.  (Ibn  Saad,  II,  174). 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

hatimaye  sehemu  hiyo  ilikuwa  ikichukuliwa!”^‘‘  (Waqidi,  III,  1108;  Ibn  Athir, 
Usd’ul-Ghabah,  II,  111) 

Wakati  fulani  katikati  ya  mapambano  makali  katika  vita  vya  Yama- 
mah  Khalid  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuu  yake  -  alipoteza  imamah 
yake.  Kisha  akawaagiza  askari  zake  waitafute.  Licha  ya  kuitafuta  lakini 
hawakufanikiwa  kuiona  popote.  Hivyo  Khalid  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  akaawagiza  tena  waitafute.  Baada  ya  kuitafuta  kwa  kina 
waliipata  na  kuikuta  ni  kuukuu  na  imechakaa,  walishangazwa  na  jambo 
lile.  Haikuwaingia  akilini  ni  kwa  nini  kamanda  wao  asisitize  kukitafuta  kitu 
kama  kile  kisicho  na  thamani  yoyote.  Ili  kuwafanya  waelewe  Khalid  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  aliwaelezea  kama  ifuatavyo: 

“Nywele  za  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake  -  zilikuwa  zinakatwa  na  huku  maswahaba  wanazigombania.  Na  mimi 
pia  nikafanikiwa  kupata  vinywele  vichache  na  kuviweka  kwenye  imamah 

14.  Hikmet  Atan  anathibitisha  tukio  la  karibuni  linalohusiana  na  baraka  zilizotokana 
na  nywele  na  ndevu  za  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 
“Mwaka  1983  nilimsikiaAli  YucelEfendiakisimuliatukio  lifuatalo:  ‘ilikuwani  wakati 
nilipokuwa  imam  katika  msikiti  mkuu  wa  Suluova  pindi  imam  mwingine  kutoka 
katika  kijiji  cha  jirani  alipokuja  kwangu  na  kusema,  ‘Kuna  kitu  kimetokea  lakini 
hakiniingii  akilini’,  alisema  hivyo  kabla  ya  kuanza  kunielezea  yafuatayo. 

“Hivi  karibuni  watu  kutoka  katika  kijiji  cha  jirani  walinijia  na  idadi  kubwa 
ya  vitabu.  ‘Baba  yetu  amefariki  muda  si  mrefu  na  ametuachia  hivi  vitabu’, 
walisema,  ‘lakini  hatuwezi  kuvisoma.  Wewe  ni  mwanachuoni,  hivyo  wewe 
unaweza  kunufaika  navyo.  Hivyo  tumefikiria  tukuletee  kama  zawadi’.  Hivyo 
nikavichukua  vile  vitabu  na  kwenda  nyumbani.  Kisha  nikakaa  mbele  ya  jiko 
lililokuwa  likiwaka  kwa  nguvu  kisha  nikaanza  kuvichunguza  vile  vitabu.  Ndani 
yake  kulikuwa  na  barua  na  bahasha  za  imam  aliyekuwa  amefariki.  Nilifikiria 
kwamba  zilikuwa  ni  zake  binafsi  hivyo  nikaamua  kuzirushia  ndani  ya  lile  jiko 
na  kuanza  kuungua  vibaya  mbele  yangu.  Lakini  mara  tu  baada  ya  kufanya  vile 
jiko  lilifanya  ‘tissss’  na  kuzimika.  Kutokana  na  kuogopeshwa  na  kitendo  kile 
nilikimbilia  nje.  Baadae  ndipo  nilipopata  ujasiri  wa  kuingia  tena  ndani.” 

“Hivyo  nikamwambia  hodja  kwamba  ndani  ya  bahasha  moja  miongoni  mwa  zile 
bahasha  kulikuwa  na  unywele  wa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake”,  Ali  Efendi  aliendelea.  Baada  ya  muda  si  mrefu  nilimuona  tena  hodja  ambaye 
aliniuliza  pale  pale,  “Ulijuaje  kuwa  kulikuwa  na  unywele  wa  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndani  ya  moja  ya  bahasha  zile?”  Watu  waliokuwa 
wamenipatia  vile  vitabu  walikuja  tena  baadae  na  kusema,  ‘Tulikuwa  hatufahamu 
kwa  wakati  ule  lakini  tumegundua  kwamba  kulikuwa  na  unywele  wa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ndani  ya  bahasha  zile.  Je  unaweza 
kuturudishia?’ . 

_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


hii.  Nywele  hizo  ziliniletea  baraka  kiasi  kwamba  hakuna  vita  nilivyopigana 
huku  nimevaa  imamah  hii  isipokuwa  nilishinda.  Siri  ya  ushindi  wangu  si 
kingine  zaidi  ya  kumpenda  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake.”  (Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  IX,  349) 

Matukio  hayo  yaliyojidhihirisha  mbele  ya  macho  ya  maswahaba  ni 
ushahidi  zaidi  kwamba  maada  inaweza  kuwa  chanzo  cha  baraka.  Ufunguo 
wake  ni  kuwa  na  moyo  ulioamka  ambao  unaweza  kupokea  utukufu  utokao 
kwenye  kitu  husika  kwa  sharti  kwamba  mtu  havuki  mipaka. 

Watu  wema  waliotangulia  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yao 

-  waliendeleza  mwenendo  wa  maswahaba  wa  kutafuta  baraka.  Ifuatayo  ni 
mifano  michache: 

Ibn  Sirin  anasema: 

“Pindi  nilipomfahamisha  Ubaydah  kwamba  ninao  unywele  wa  Mtume 

-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  niliourithi  kutoka  kwa  mama  au  familia 
ya  Anas,  kutokana  na  furaha  kubwa  iliyompata  alisema:  ‘Naapa  kwa  jina  la 
Mwenyezi  Mungu  kwamba  kuwa  na  unywele  wake  mmoja  tu  kunanipen- 
dezea  kuliko  dunia  nzima  na  vilivyomo.”  (Bukhari,  Wudu,  33) 

Abdullah  ambaye  ni  mtoto  wa  Ahmed  ibn  Hanbal  anasimulia  yafua- 

tayo: 

“Mama  yangu  alikuwa  akishikilia  unywele  wa  Mtume  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  na  kuuweka  mdomoni  mwake  na  kuubusu.  Wakati 
mwingine  alikuwa  akiuweka  juu  ya  kope  za  macho  yake.  Kuna  wakati 
mwingine  alikuwa  akiudumbukiza  kwenye  kikombe  cha  maji  na  kunywa 
maji  yake;  na  kisha  alikuwa  akimuomba  Mwenyezi  Mungu  kwa  kupitia 
Baraka  za  unywele  ule  amponywe  maradhi  yaliyokuwa  yanamsumbua.  Pia 
ninakumbuka  wakati  ambao  alichukua  kikombe  alichokitumia  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kukiosha 
ndani  ya  ndoo  na  kunywea  maji  ndani  yake.  Pia  alikuwa  akinywa  maji  ya 
zamzam  na  kupitisha  maji  kwenye  mikono  na  uso  wake.”  (Dhahabi,  Siyari 
Alami’n-Nubalam  Beirut,  1986-1988,  XI,  212) 

Abdullah  huyo  huyo  siku  moja  alimuuliza  baba  yake  ambaye  ni 
Ibn  Hambal  ikiwa  ilikuwa  inaruhusiwa  kugusa  kinundu  cha  mimbari  ya 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  (ambayo  alikuwa  akiiegemea 
pindi  alipokuwa  anatoa  hotuba)  na  chumba  cha  Mtume  kwa  lengo  la 
kupata  baraka. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Sioni  tatizo  katika  hilo”,  lilikuwa  ndilo  jibu  lake.  (Dhahabi,  Siyar,  XI,  212) 

Qadi  lyad  anathibitisha  kwamba  “Ibn  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  alionekana  akisugua  uso  wake  kwenye  sehemu  ya 
mimbari  ambayo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  abkuwa  akiitumia  kukalia.”^^ 

Tukio  lifuatalo  lililoripotiwa  kuwa  lilitokea  kati  ya  Imam 

Ahmed  ibn  Hanbal  na  Imam  Shafii  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yao  -  ni  moja  ya  mifano  mizuri  katika  suala  hili.  Anayesimuba  ni  mwa- 
nafunzi  wa  Imam  Shafii  anayeitwa  Rabi  ibn  Sulayman: 

“Siku  moja  Imam  Shafii  alinipatia  Barua  na  kuniagiza  niipeleke  kwa 
Ahmad  Ibn  Hambal  na  kurudisha  majibu.  Hivyo  nikaichukua  ile  barua  na 
kuelekea  Baghdad.  Nilikutana  na  Imam  wakati  wa  swala  ya  alfajir  na  kus- 
wali  nyuma  yake.  Baada  ya  pale  pindi  Imam  alipotoka  pale  mihrab  nilim- 
patia  ile  barua  na  kusema: 

‘Hii  ni  barua  iliyotumwa  kutoka  Misri  kutoka  kwa  ndugu  yako  Imam 
Shafii’ 

‘je  unafahamu  kilichoandikwa?’  aliuliza. 

‘Hapana’,  nilijibu.  Kisha  Imam  akaifungua  ile  barua  na  kuisoma.  Mara 
akawa  anabubujikwa  na  machozi. 

‘Barua  inasemaje?’  nilimuuliza  kwa  shauku. 

Akaanza  kuelezea,  ‘Anasema  kwamba  katika  ndoto  alimuona  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  ambaye  alimua- 
giza  amuandikie  barua  Ahmad  Ibn  Hambal  na  kumtumia  salamu  zake;  na 
amuambie  kwamba  atakabiliwa  na  mtihani  mkubwa,  mtihani  ambao  atat- 
akiwa  adai  kwamba  Qur’an  imeumbwa.  Mwambia  kwamba  asije  akakubali 
kwa  namna  yoyote  ile,  kwani  Mwenyezi  Mungu  atalitukuza  jina  lake  na 
kulifanya  libakie  mpaka  siku  ya  mwisho” 

‘Uzuri  ulioje  wa  habari  hizo’,  nilisema.  Kutokana  nafuraha  Imam  aka- 
vua  shati  lake  na  kunipatia;  na  baadaya  kupokea  lile  shati  kama  majibuya 
barua  ile  nilirejea  Misri.  Pindi  nilipompatia  Imam  Shafii  lile  shati  alisema: 

15  Qadi  lyad,  Shifa,  II,  47,71;  Ibn  Taymiyyah,  MajmuuT-Fatawa,  1,  230. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


‘Sitaki  kukuudhi  kwa  kulichukia  hilo  shati.  Lakini  labda  unaweza  kuli- 
dumbukiza  ndani  ya  maji  na  kunipatia  hayo  maji  ili  wote  tuweze  kupata 
baraka  (barakah)’”^^ 

Vipande  vya  ndevu  za  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
vimekuwa  vikitunzwa  na  kulindwa  kwenye  mimbari  za  misikiti  mbalim- 
bali  duniani  kote,  na  imekuwa  kama  rehema  kwa  waislamu  wote,  na  upepo 
mwanana  unaovuma  kutokea  wakati  wake  mpaka  wakati  wetu.  Kuheshimu 
kumbukumbu  nzuri  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ni  jambo  lenye  kuimarisha  mapenzi  na  utii  juu  yake  ndani  ya 
moyo.  Watu  wengi  waliokuwa  wakimtii  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  walipata  Baraka  nyingi  za  kiroho  zilizotokana  na 
hizi  kumbukumbu. 

Uzuri  wa  dola  ya  Uthmainiyya  ambao  ulibakia  kwa  takriban  karne 
sita  na  ambao  haufananishwi  na  dola  nyingine  za  kiislamu,  ulifikia  kwe- 
nye  hatua  hiyo  kutokana  na  heshima  yake  kubwa  juu  ya  vitu  vya  kiroho. 
Katika  kutambua  uzuri  wa  dola  ya  Uthmainiyya  mtu  anaweza  kukumbuka 
tukio  maarufu  ambalo  Othman  Gazi  alibakia  macho  usiku  kucha  kuto- 
kana  na  kuona  kwamba  haitakuwa  heshima  kuweka  mguu  wake  juu  ya 
sakafu  ya  chumba  ambacho  ndani  yake  kulikuwa  na  nakala  ya  Qur’an,  na 
pia  tunaweza  kukumbuka  wakati  ambao  Sultan  Salim  kutokana  na  ucha- 
mungu  wake  alipeleka  Istanbul  amana  takatifu  za  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kujenga  ngome  ya  hujfaz  kwa  ajili  ya 
kusoma  Qur’an  pembeni  yake  usiku  na  mchana,  utaratibu  huu  haukukoma 
mpaka  pale  dola  ilipoanguka. 

Suala  kwamba  amana  takatifu  likiwemo  joho  la  Mtume  aliyebarikiwa 
vipo  mpaka  leo  na  muislamu  yeyote  anaweza  kuviona,  kunaleta  njia  kwa 
ulimwengu  mzima  wa  kiislamu  kuweza  kupata  Baraka. 


16  Rejea  Ibnul-Jawzi,  Manaqibu’l-Imam  Ahmed  ibn  Hanbal,  uk.  609-610. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Niliwakataza  kutembelea  makaburi.  Lakini  sasa 
hivi  mnaweza  kuyatembelea,  kwani  kuyatembe- 
lea  makaburi  kutawakumbusha  juu  ya  akhera. 
(Tirmidhi,  fanaiz,  60;  Muslim,  fanaiz,  106) 


Makaburini  ni  shule  za  hekima  na  kutembelea  makaburi 
kunatoa  mafunzo  bora  kuhusiana  na  kuyatafakari  mauti. 


C.  KUTEMBELEA  MAKABURI 


Katika  safari  yake  ya  maisha  mwanadamu  hutetemeka  kati  ya  pande 
mbili  zenye  kuvutana;  furaha  ya  kuishi  na  hofu  ya  kufa.  Bila  ya  kufahamu 
fika  hali  halisi  ya  uhai  na  kifo  kutakuwa  hakuna  uelewa  wa  hali  halisi  ya 
mwanadamu  na  siri  ya  kustaajabisha  ya  kuumbwa  kwake. 

Uelewa  wa  mwanadamu  ambao  umekwama  kati  ya  mafumbo  mawili 
‘la  kuja  hapa  duniani  na  kuondoka  hapa  duniani’  hauna  budi  kujipandisha 
ili  kufikia  kwenye  uelewa  wa  sawa  na  wa  kweli  kuhusiana  na  dunia  na 
hivyo  kuweza  kufanya  mambo  yake  kulingana  na  uelewa  huo.  Baada  ya 
hapo  ndipo  atakapoweza  kujinasua  kutoka  kwenye  kivuli  cha  udanganyifu 
cha  maisha  ya  dunia  na  kuingia  kwenye  safari  ya  kiroho  ya  kuelekea  kwe- 
nye  ulimwengu  wa  kweli. 

Kwa  muumini  kifo  ni  njia  ya  kukutana  na  Mola  wake  na  ni  mapito 
ya  furaha  na  ya  kuvutia  ambayo  yanatoka  kwenye  hali  moja  na  kuelekea 
kwenye  nyingine.  Kwa  kafiri  na  muovu  kifo  ni  maumivu  na  udhalili  ambao 
unamletea  dhoruba  ya  adhabu  itokayo  kwenye  mashimo  ya  Moto. 

Kibarua  kigumu  kwa  mwanadamu  ni  pale  anapoanza  kutatua  fumbo 
gumu  lililopo  chini  ya  ardhi.  Mazingira  ya  ardhi  ya  waliokufa  huwa  haitoi 
siri  zake  mpaka  mtu  mwenyewe  afanye  jitihada  kubwa,  atafute,  awe  na 
moyo  safi  na  awe  na  utambuzi  wa  kiroho  katika  uhalisia  wa  kifo  usiop- 
ingika. 


Bila  shaka  mwanadamu  ana  washauri  muhimu  wawili  katika  maisha 
yake.  Mmoja  anaongea,  wakati  mwingine  amekaa  kimya.  Mshauri  mwe- 
nye  kuongea  ni  Qur’an.  Na  yule  mwenye  kutoa  ushauri  kutokana  na  uki- 
mya  wake  ni  kifo.  Ndio  maana  katika  historia  yote  waislamu  wamekuwa 
wakiweka  makaburi  katikati  ya  miji,  pembezoni  mwa  barabara  na  katika 
viwanja  vya  misikiti  ili  wawape  wale  wanaoishi  fursa  ya  kutosha  ya  kunu- 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


faika  na  ushauri  wa  kimya  wa  kifo.  Majani  yaliyopendekezwa  yalikuwa 
ni  yale  ya  kijani  kama  ya  mvinje  wenye  kudumu  ili  kuwa  kama  alama  ya 
akhera,  alama  ya  maisha  yasiyo  na  mwisho. 

Kifo  hakina  lugha;  lakini  kuna  maana  kubwa  iliyofichikana  ndani 
ya  kimya  chake  kikubwa!  Kwa  sasa  makaburi  ni  makazi  ya  mama,  baba, 
watoto,  wapenzi,  marafiki  na  wema  ambao  walipata  ukazi  huo  baada  ya 
kumaliza  muda  wao  juu  ya  ardhi. 

Kuhusiana  na  mazingira  ya  kaburini  ambayo  yataendana  na  namna 
mtu  alivyoishi  hapa  duniani  kulingana  na  maamrisho  ya  Mola,  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Kaburi  ni  ama  bustani  la  peponi  au  shimo  la  Moto”  (Tirmidhi,  Qiya- 
mat,  26).  Hii  inaashiria  uhusiano  wa  karibu  kati  ya  matendo  katika  maisha 
ya  hapa  duniani  na  maisha  ya  kesho  akhera. 

Othman  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  anapo- 
simama  karibu  na  kaburi  analia  mpaka  ndevu  zake  zinaloa  machozi.  Siku 
moja  mtu  mmoja  alimuuliza,  “Hulii  pindi  unapokumbuka  akhera  na  Moto; 
lakini  unamwaga  machozi  pindi  unapojiwa  nafikraya  kaburi!” 

“Ninalia  kwa  kuwa  nilimsikia  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehe- 
ma  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akisema,  ‘Kaburi  ni  kituo  cha  kwanza  cha 
akhera.  Kama  mtu  ataweza  kukipita  vizuri  basi  yaliyobaki  yatakuwa  mepe- 
si.  Kinyume  chake  yaliyobaki  yatakuwa  magumu  na  mazito  zaidi.  Hakuna 
kitu  ninachokiona  kinatisha  na  kuhuzunisha  kama  kaburi!”  (Tirmidhi, 
Zuhd,  512308;  Ahmed,  I,  63-64) 


Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia  kwamba 
siku  moja  mwanamke  mmoja  wa  kiyahudi  alimjia  na  baada  ya  kuongelea 
habari  za  adhabu  za  kaburi  akamwambia,  “Namuomba  Mwenyezi  Mungu 
akulinda  dhidi  ya  adhabu  yake!” 

Baada  ya  pale  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alim- 
uuliza  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kuhusiana 
na  adhabu  ya  kaburi. 


“Ndio”,  alisema.  “Adhabu  ya  kaburi  ni  kweli” 

“Kuanzia  siku  ile  sikumuona  tena  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akiswali  bila  ya  kujilinda  dhidi  ya  adhabu 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ya  kaburi”,  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alisema. 
(Bukhari,  Janaiz,  87;  Muslim,  Masajid,  123). 

Bara  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Tulikuwa  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  katika  mazishi.  Huku  akiwa  karibu  na  kaburi  alilia  mpaka 
machozi  yake  yakalowesha  udongo  uliokuwa  chini  yake.  Kisha  akasema, 
‘Ndugu...jiandaeni  vjema  na  kile  kitakachotufika  (kifo)  sisi  sote!’”  (ibn 
Majah,  Zuhd,  19) 

Hatuna  budi  kutambua  kuwa  maeneo  ya  makaburi  ni  shule  za  hekima 
na  mafunzo  na  kuyatembelea  makaburi  kunatoa  mafunzo  mazuri  juu 
ya  tafakuri  ya  mauti.  Katika  kuonyesha  heshima  mara  kwa  mara  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiyatembelea 
makaburi  ya  maswahaba  zake  waliotangulia  na  kuwaombea  kheri. 

Pindi  alipokuwa  akiyatembelea  makaburi  ya  mashahidi  wa  Uhud 
alikuwa  akisema,  “Amani  iwe  juu  yenu  kutokana  na  yale  mliyoyafanyia 
subira!  Uzuri  ulioje  kwenu  juu  ya  ardhi  ya  akhera!”  (Tabari,  Jamiul-Bayan, 
xm,  186;  Ibn  Kathir,  Tafsir,  II,  529) 


Vile  vile  alikuwa  akiyatembelea  makaburi  ya  Baqi  mara  kwa  mara; 
baada  ya  kuwatolea  salamu  waliokufa  alikuwa  akisema:  “Amani  iwe  juu 
yenu  enyi  wakazi  wa  ardhi  ya  waumini!  Mwenyezi  Mungu  akipenda  na  sisi 
tutakuja  kuungana  na  nyinyi.  Ninamuomba  Mwenyezi  Mungu  atujaalie 
ustawi  na  amani  sisi  na  nyinyi”  (Muslim,  janaiz,  104) 


Siku  moja  pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alipokuwa  amelala  katika  chumba  cha  Aisha  katikati  ya  usiku 
aliletewa  maagizo  matakatifu  na  Jibril  -  amani  iwe  juu  yake:  Mwenyezi 
Mungu  alikuwa  akimuagiza  ayatembelee  makaburi  ya  Baqi  na  kuwaom- 
bea  dua  wale  waliozikwa  pale.  Hivyo  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  akanyanyuka  taratibu  bila  ya  kutoa  sauti  ili  asije  akamuamsha 
Aisha.  Lakini  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alikuwa 
bado  hajalala;  na  kutokana  na  shauku  ya  kutaka  kujua  alipokuwa  anaelekea 
Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliamua  kumfuata  kwa  siri. 
Baada  ya  kumuona  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  anaingia  makaburini  na  huku  anatokwa  na  machozi  kwa  ajili  ya  ustawi 
wa  wale  waliozikwa  pale,  mara  hisia  zake  za  mwanzo  za  udadisi  zikageuka 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


na  kuwa  aibu.  Alisimama  pale  kwa  muda  huku  akimuangalia  Mtume  aliye- 
barikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  mbali  namna  alivyokuwa 
akiomba.  Kisha  akarejea  upesi  kwenye  chumba  chake  na  kujifunika  na 
kujifanya  kana  kwamba  muda  wote  alikuwa  amelala.  Lakini  kutokana 
na  namna  alivyokuwa  akivuta  pumzi  kwa  haraka  kutokana  na  kukimbia 
kwake,  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alielewa 
kilichotokea,  hivyo  akasikitika: 

“Je  ulikuwa  unahofia  kwamba  Mwenyezi  Mungu  na  Mjumbe  wake 
wangeliweza  kukukosea?”  (Muslim,  janaiz,  103).  Kwa  kusema  vile  pia  ali- 
kuwa  anaashiria  kuwa  mwenendo  wake  ulikuwa  wakati  wote  unaangaliwa 
na  Mola. 

Simulizi  lifuatalo  limetolewa  na  Muadh  ibn  Jabal  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake: 

“Pindi  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuuyake 
-  aliponiagiza  kwenda  Yemen  kuwa  gavana  alinisindikiza  mpaka  kwenye 
viunga  vya  mji  wa  Madina  kwa  ajili  ya  kuniaga.  Nilikuwa  pembezoni  mwa 
kipando  changu  na  yeye  alikuwa  pembeni  yangu.  Baada  ya  kunipa  ushauri 
alisema: 

“Huwezi  jua  eweMuadh,  unaweza  usinione  tena  baadaya  mwaka  huu. 
Lakini  labda  utatembelea  msikiti  wangu  na  kaburi  langu...’ 

Niliyaposikia  maneno  hayo  ya  utengano  na  yenye  kuhuzunisha  niligu- 
bikwa  na  machozi. 


‘Usilie’,  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  alinibembeleza.  Kisha  alisema  yafuatayo  huku  akiwa  ameyaelekezea 
macho  yake  Madina: 

‘Walio  karibu  mno  na  mimi  miongoni  mwa  watu  ni  wale  ambao 
popote  walipo  wanashikamana  na  uchamungu  wao  kwa  Mwenyezi  Mungu’” 
(Ahmad,  V,  235;  Haythami,  IX,  22) 

Dawud  ibn  Abi  Salih  anaelezea  yafuatayo: 

“Siku  moja  Marwan  alimuona  mtu  mmoja  akiwa  ameuweka  uso  wake 
kwenye  jiwe  la  kaburi  la  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake.  Akashika 
ya  shingoni  ya  yule  mtu  na  kusema  kwa  hasira,  ‘Unafikiri  unafanya 

niniV 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Yule  mtu  akageuka  nyuma;  na  hakuwa  mwingine  bali  alikuwa  ni 
Abu  Ayyub  al-Ansari  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Huku 
akimuangalia  Marwan,  swahaba  yule  aliyekuwa  akiheshimika  sana  alisema: 


“Ninalifahamu  fika  ninalolifanya.  Nimekuja  kumtembelea  Mjumbe 
wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  -  na  sio  jiwe.  Siku 
moja  nilimsikia  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu 
yake  -  akisema,  Msihofie  juu  ya  majaliwa  ya  dinipindi  mtu  mweledi  anapo- 
tekeleza  majukumu  yake.  Lakini  pindi  Mtu  asiye  mweledi  atakapoanza 
kushughulikia  mambo  ya  dini  hakuna  hofu  atakayohisi  mtu  wala  machozi 
atakayotoa  mtu  ambayo  yatatosha!”  (Ahmed  ibn  Hanbal,  V,  422). 


Tukio  lililopita  ni  la  swahaba  ambaye  anapangusia  uso  wake  kwenye 
jiwe  la  kaburi  la  Mtume  abyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
pindi  abpomtembelea. 


Si  kwamba  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  abkuwa 
akitembelea  makaburini  mara  kwa  mara  lakini  pia  abwaasa  maswahaba 
zake  na  waislamu  wote  wafanye  kama  yeye: 

“Nibwakataza  kutembelea  makaburi.  Lakini  sasahivi  mnaweza  kufan- 
ya  hivyo,  kwani  kuyatembelea  makaburi  kutawakumbusha  juu  ya  akhera” 
(Tirmidhi,  Janaiz,  60;  Musbm,  Janaiz,  106).'^ 


Kuyatembelea  makaburi  hutoa  mafunzo  kwa  watembeleaji  na  ni 
sababu  abyekufa  kupata  rehema;  kwani  maiti  iliyozikwa  hulilia  kusaidiwa 
kama  mtu  aliyezama  kwenye  mchanga. 

Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Siku  moja  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  abpopita  karibu  na  makaburi  mawili  alisema  yafuatayo  kuhusi- 
ana  na  makaburi  yale,  ‘Wote  wanaadhibiwa  lakini  si  kutokana  na  dhambi 
ya  aina  moja.  Mmoja  anaadhibiwa  kwa  sababu  ya  kugombanisha  watu  na 
mwingine  kwa  sababu  ya  kutochunga  mkojo  wake  wakati  wa  kukojoa.’ 


17.  Wakati  wa  kipindi  cha  ujinga  watu  walikuwa  wakijivuna  na  maiti  wao  wakiona 
kwamba  maiti  hawa  wana  daraja  tukufu,  na  walikuwa  wakitembelea  makaburi  yao 
kwa  msingi  huu.  Ili  kuundoa  ushirikina  huu  mara  ya  kwanza  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alikataza  watu  kuyatembelea  makaburi.  Lakini 
baada  ya  mabaki  ya  ushirikina  huu  kuisha  kabisa  aliamua  kuondoa  katazo  lile  na 
kuwashauri  watu  wafanye  hivyo  kwa  lengo  la  kukumbuka  kifo  na  si  vinginevyo. 
_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


Hivyo  akaomba  aletewe  tawi  la  kijani  la  mtende.  Kisha  akaligawa  mara 
mbili  na  kuviweka  vipande  vyake  katika  makaburi  yale  kila  moja,  kisha 
akasema,  ‘Inatarajiwa  kwamba  watapunguziwa  adhabu  kwa  muda  ambao 
matawi  haya  yatakuwa  bado  hayajakauka’  “  (Muslim,  Taharat,  111). 

Qurtubi  ameifasiri  hadith  hiyo  kama  ifuatavyo: 

“Maneno  ‘muda  ambao  matawi  haya  yatakuwa  bado  hayajakauka’ 
yanaendana  na  ukweli  kwamba  huwa  matawi  yanamtukuza  Mola  kwa 
muda  ambao  bado  ni  ya  kijani.  Hivyo  wanachuoni  wamesema  kwamba 
kupanda  miti  makaburini  na  kusoma  Qur’an  makaburini  huleta  faida  kwa 
waliozikwa  pale.  Ikiwa  kama  hata  kupanda  mti  tu  kunapunguza  adhabu 
ya  maiti,  nani  ajuaye  ni  kwa  kiasi  gani  atafaidika  kutokana  na  kisomo  cha 
Qur’an”  (Qurtubi,  Tafsir,  X,  267). 

Hasa  kuisoma  Surat  Yasin  ni  njia  inayotumika  sana  na  kutekelezwa 
na  watu  wengi  ili  kumuwezesha  maiti  aweze  kunufaika  na  rehema  takatifu 
itokanayo  na  kuisoma  Qur’an.  Hadith  inasema: 

“Yasin  ni  moyo  wa  Qur’an.  Kama  mtu  ataisoma  kwa  ajili  ya  kutafuta 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  peke  yake  na  kwa  tamaa  ya  akhera,  kwa  hakika 
atasamehewa  madhambi  yake.  Wasomeeni  maiti  zenu  Yasin”  (Ahmed  ibn 
Hanbal,  Musnad,  v,  26). 

“Pindi  mmoja  wenu  anapofariki  msimcheleweshe  kumzika.  Na  pindi 
mnapokuwa  mmemzika  mmoja  wenu  amsomee  al-Fatiha  upande  wa 
kichwa  chake  na  sehemu  ya  mwisho  (aya  mbili  za  mwisho)  ya  al-Baqara 
upande  wa  miguu  yake”  (Tabarani,  al-Mucamu’l-Kabir,  XII,  340;  Daylami, 
Musnad,  1,284;  Haythami,  Majmau’z-Zawaid,  III,  44). 

Ala  ibn  al-Lajlaj  ameripoti  kwamba  kabla  ya  baba  yake  ambaye  ni 
swahaba  kufariki  aliacha  wosia  ufuatao: 


“Pindi  mtakaponiweka  ndani  ya  kaburi  semeni  BismiUah  wa  ala  sun- 
nati  Rasu-lillah‘^  na  kisha  mnifunike  kwa  udongo.  Upande  wa  kichwa 
changu  nisomeeni  al-Fatiha  na  sehemu  ya  mwisho  ya  aTBaqara.  Mimi 
mwenyewe  nilishuhudia  hili  likifanywa  na  AbduTlah  ibn  Omar.”  (Bayhaki, 
as-Sunanu’TKubra,  IV,  56) 


18.  Kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  na  Juu  ya  sunnah  za  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Hatuna  budi  kuzingatia  wosia  wa  mwisho  wa  swahaba  Amr  ibn  As  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake: 


“Pindi  mtakaponiingiza  ndani  ya  kaburi  subirini  pembeni  yangu 
kwa  muda  wa  kumchinja  ngamia  na  kukata  nyama  yake,  ili  uwepo  wenu 
uweze  kuimarisha  moyo  wangu  ili  uweze  kuzoea  maisha  mapya  na  niweze 
kuandaa  majibu  nitakayotakiwa  kuyatoa  kwa  wajumbe  wa  Mola  wangu” 
(Muslim,  iman,  192). 


Imam  Nawawi  ambaye  ameitaja  hadith  hiyo  ndani  ya  kitabu  chake 
anasimulia  zaidi  yafuatayo  kutoka  kwa  Imam  Shafii  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake: 

“Kusoma  sehemu  ya  Qur’an  kaburini  ni  suala  linaloshauriwa  {mus- 
tahab).  Lakini  kuisoma  Qur’an  yote  ni  bora  zaidi”  (Nawawi,  Riyadu’s- 
Salihin,  293) 


Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema 
yafuatayo  kama  ambavyo  imepokewa  na  Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake: 

“Maiti  ndani  ya  kaburi  ni  kama  mtu  anayekaribia  kugharikishwa  na 
maji  ya  bahari,  huwa  anaogopa  na  anaomba  msaada.  Huwa  anatarajia  dua 
kutoka  kwa  baba  yake,  mama  yake,  watoto  na  marafiki  zake  wa  karibu. 
Dua  anayoisubiria  huwa  ni  bora  kwake  kuliko  dunia  na  vyote  vilivyomo 
ndani  yake.  Bila  shaka  Mwenyezi  Mungu  huwapa  wakazi  wa  makaburini 
thawabu  mfano  wa  mlima  kwa  kupitia  baraka  za  dua  za  walio  hai.  Zawadi 
bora  ambayo  mtu  aliye  hai  anaweza  kumpatia  maiti  wake  ni  dua  kwa  ajili 
ya  msamaha  juu  yake  na  kutoa  sadaka  kwa  ajili  yake”  (Daylami,  Musnad, 
IV,  103/6323;  Ali  al-Muttaqi,  XV,  694/42783;  XV,  749/42971) 

Imeripotiwa  kutoka  kwa  Qthman  ibn  Affan  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  kwamba  pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  akimaliza  kuzika  alikuwa  akisubiri  pem- 
bezoni  mwa  kaburi  na  kusema: 


“Muombeeni  msamaha  ndugu  yenu  na  muombeni  Mwenyezi  Mungu 
amjaalie  ayajibu  kwa  usahihi  maswali  atakayoulizwa  ndani  ya  kaburi... 
kwani  sasa  hivi  anaulizwa”  (Abu  Dawud,  janaiz,  67-69/3221) 


Jabir  ibn  Abdullah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  ana- 
simulia: 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


“Pindi  Saad  ihn  Muadh  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
alipofariki  tulienda  pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  ajiliya  kutekeleza  wetu  wetu  wa  mwisho.  Baada 
ya  kuongoza  swala  ya  maiti  na  kumzika  ndani  ya  kaburi  lake,  Mjumbe  wa 
Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliendelea  kuleta  tas- 
bihat  kwa  kitambo  zaidi;  na  sisi  tukafanya  vile.  Kisha  Mtume  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akatoa  takbir. 

‘Kwa  nini  ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  ulileta  tasbih  na  kisha 
takbir?’,  baadhi  wa  maswahaba  waliuliza. 

‘Kabla  ya  Mwenyezi  Mungu  kulipanua  kaburi  hili,  mwanzo  lilimbana 
na  kumbana  zaidi  mja  huyu  mwema’,  alijibu”  (Ahmad  ibn  Hanbal,  ill,  360). 

Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Siku  ambayo  Saad  alizikwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  huku  akiwa  amesimama  karibu  na  kaburi  lake  alisema: 

“Kama  kungelikuwa  na  mtu  ambaye  asingelitakiwa  kujaribiwa  kabu- 
rini”,  kisha  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
akaendelea,  “kwa  hakika  angelikuwa  ni  Saad.  Lakini  kaburi  lilimbana 
mpaka  pale  Mwenyezi  Mungu  alipolipanua.”  (Tabarani,  Mujam’ul-Kaabir,  X,  334). 

Kama  ambavyo  tunaweza  kuelewa  kutokana  na  yaliyotangulia,  kuy- 
atembelea  makaburi,  kuwaombea  msamaha  waliozikwa  ndani  yake,  kutoa 
sadaka  kwa  niaba  yao  na  kuwasomea  Qur’an  ni  sababu  ya  rehema  kwa 
maiti.  Ndani  ya  Qur’an  Mwenyezi  Mungu  anatuagiza  tuwaombee  waumini 
ambao  wametangulia  mbele  za  haki  kama  ifuatavyo: 

“Na  walio  kuja  baada  yao  wanasema:  Mola  wetu  Mlezi!  Tughufirie  sisi 
na  ndugu  zetu  walio  tutangulia  kwa  Imani,  wala  usijaalie  ndani  ya  nyoyo 
zetu  undani  kwa  walio  amini.  Mola  wetu  Mlezi!  Hakika  Wewe  ni  Mpole  na 
Mwenye  kurehemu”  (al-Hashr,  10) 

Lakini  pindi  tunapoyatembelea  makaburi  hatuna  budi  kujichunga 
dhidi  ya  mambo  yaliyozushwa  (bidah).  Ingawa  wanachuoni  wa  kiislamu 
wamejitahidi  kusema  na  kuandika  mengi  kwa  ajili  ya  kuwalinda  waislamu 
wasije  wakajiingiza  katika  kuvuka  mipaka  na  matendo  mengine  yasiyor- 
uhusiwa  pindi  wanapotembelea  makaburi,  lakini  yote  hayo  yamedhihirika 
mpaka  leo. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kusafisha  utembeleaji  wa  makaburi  dhidi  ya  kuvuka  mipaka  na 
matendo  mengine  maovu,  suala  lenye  kuchanganya  vichwa  vya  wale  wenye 
eiimu  ndogo  ya  dini,  ni  suala  gumu  kueieweka.  Kutokana  na  mwanadamu 
kushindwa  kuelewa  mambo  magumu  kwa  wepesi  kumepelekea  suala  la 
kutembelea  makaburi  kuwa  kama  shirk,  angalau  kulingana  na  baadhi  ya 
watu  shirki  imekuwa  ni  katika  kuwasha  mishumaa  na  kuning’iniza  vit- 
ambaa  kwenye  kaburi  na  kuomba  msaada  moja  kwa  moja  kutoka  kwa  mtu 
aliyelazwa  pale.  Huu  ni  ubainifu  wa  kasoro  sawa  na  wakiristo  wanavyou- 
nasibisha  uungu  kwa  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake  -  kutokana  na  kushindwa 
kumuelewa  Mungu  vilivyo.  Kwa  upande  mwingine  uvukaji  mipaka  huu 
umepelekea  utembeleaji  wa  makaburi  ulinganishwe  na  shirk. 

Katika  kuwaelewesha  waislamu  namna  ya  kuliendelea  jambo  hili 
uislamu  umeweka  kanuni  ya  katikati  katika  kutembelea  makaburi.  Kama 
ilivyokwishatajwa  hapo  kabla  maneno  na  vitendo  vya  kufanya  pindi 
tunapoyatembelea  makaburi  vimewekwa  wazi  na  Mtume  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  na  kufuatwa  na  Maswahaba,  hivyo  kuweka  wazi 
njia  sahihi  ya  kushikamana  nayo  wakati  wa  kutembelea  makaburi.  Hivyo 
kuepusha  kuangukia  kwenye  uvukaji  wa  mipaka  na  makosa. 

Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anaelezea: 

“Saad  ihn  Ubadah  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwejuuyake  -  ambaye 
mama  yake  alikuwa  amefariki  muda  si  mrefu  alikuja  kwa  Mjumbe  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  -  na  kuuliza: 

‘Ewe  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu,  mama  yangu  alifariki  wakati  mimi 
nikiwa  sipo.  Je  itamnufaisha  yeye  pindi  nitakapotoa  sadaka  kwa  niaba  yake? 
Na  pindi  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwejuu  yake  - 
alipojibu  ‘ndio’,  Saad  alisema: 

‘Basi  shuhudia  eweMjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  kuwa  ninatoa  bustani 
yanguya  matunda  kwajina  la  mama  yangu!”  (Bukhari,  Wasaya,  15) 


Abdurrahman  ibn  Abi  Amra  anasimulia  kwamba  mama  yake  ali- 
ahidi  kumuacha  mtumwa  huru  usiku  lakini  aliahirisha  mpaka  kesho  yake 
asubuhi.  Lakini  hakufanikiwa  kufika  asubuhi,  alifariki  usiku  wake.  Hivyo 
akaenda  kwa  Qasim  ibn  Muhammad  na  kumuuliza  kama  ingelimnufaisha 
mama  yake  pindi  angelimuacha  mtumwa  huru  kwa  jina  lake.  Qasim  akas- 


ema: 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


“Saad  ibn  Ubadah  amewahi  kumuendea  Mjumbe  wa  Mwenyezi 
Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  kumuuliza,  ‘Mama  yangu 
amefariki.  Je  itamnufaisha  ikiwa  nitamuacha  huru  mtumwa  huru  kwa  jina 
lake?’  swali  ambalo  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  alijibu  ‘Ndio’”.  (Muwat-taa,  Itq,  13) 

Abdurrahman  ambaye  ni  mtoto  wa  Abu  Bakr  -  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu  ziwe  juu  yake  -  alifariki  ghafla  huku  akiwa  usingizini.  Aisha  - 
radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  alitoa  sadaka  nyingi  kwa  niaba 
ya  kaka  yake  aliyefariki.  (Muwattaa,  itq,  13) 

Ibn  Abbas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  anasimulia: 

“Siku  moja  mtu  alimjia  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  na  kumuuliza,  Mama  yangu  amefariki  wakati  wa 
mwezi  wa  kufunga.  Je  ninaweza  kufunga  badala  yakeV 

Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
akasema,  ‘Kama  mama  yako  angelikuwa  anadaiwa,  je  usingelimlipia  deni 
lake?’ 

‘Ningelifanya  hivyo’,  alijibu,  kisha  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akasema: 

‘Mwenyezi  Mungu  anastahiki  zaidi  kulipwa  deni  lake’”  (Muslim,  Siyam,  155) 

Masimulizi  mengine  kama  hayo  yanamripoti  Mtume  aliyebarikiwa  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akiuliza,  “Kama  mama  yako  angelikuwa 
anadaiwa  na  wewe  ukamlipia  deni  lake,  je  hiyo  ingelikuwa  sahihi?”,  baada 
ya  mtu  yule  kukubali  kwamba  ingelikuwa  sahihi  basi  Mtume  aliyebarikiwa 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  akasema,  “Basi  funga  kwa  ajili  ya 
kufidia  funga  ya  mama  yako”.  (Muslim,  Siyam,  156) 

Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  - 
ambaye  ndiye  taa  yetu  yenye  kutuongoza  amesema: 

“Matendo  yote  ya  mja  husitishwa  pindi  anapokufa  isipokuwa  matatu: 
Sadaka  ambayo  kwayo  watu  wanaendelea  kunufaika  (sadaqah-i  jariyah), 
elimu  yenye  manufaa  na  mtoto  mwema  ambaye  anawaombea  wazazi 
wake.”  (Mus-lim,  Wasiyyah,  14) 

Maneno  haya  yanaonyesha  malipo  ambayo  muumini  aliyefariki  huvu- 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


na  kutokana  na  sadaka  aliyoitoa  wakati  wa  uhai  wake  na  ambayo  inaende- 
lea  hata  baada  ya  kufa  kwake,  na  cha  zaidi  ni  kwamba  anafaidika  na  dua 
na  sadaka  zilizotolewa  na  vipenzi  vyake  na  ndugu  zake  walio  hai  kwa 
kumkusudia  yeye. 

Kwa  hakika  ni  jambo  muhimu  kuendelea  kutoa  sadaka  kwa  niaba  ya 
waislamu  waliokufa  na  kuelekea  akhera.  Kulingana  na  hadith  iliyotangulia 
kitabu  cha  matendo  ya  muislamu  huwa  hakifungwi  ikiwa  bado  sadaka 
yake  inaendelea  katika  maisha.  Kutoa  sadaka  kwa  niaba  ya  muumini  aliy- 
etangulia  akhera  ni  miongoni  mwa  matendo  mema  ambaye  warithi  wake 
na  marafiki  zake  wa  kweli  wataweza  kuyafanya. 

Kulipa  madeni  ya  maiti  peke  yake  ni  jambo  jema  ambalo  limepende- 
kezwa  na  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  mwe- 
nyewe.  Swali  la  kwanza  ambalo  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  alikuwa  akiliuliza  kabla  ya  kumswalia  maiti  lilikuwa  ni 
kuhusiana  na  uwepo  wa  madeni  kwa  maiti,  na  baada  ya  madeni  kushughu- 
likiwa  ndipo  alipokuwa  akimswalia  maiti.  Ni  rehema  iliyoje  katika  maele- 
kezo  haya  kulingana  na  kurekebisha  majukumu  ambayo  maiti  aliyaacha. 

Ukilinganisha  na  fidia  anayotakiwa  muislamu  kuilipa  kwa  ajili  zile 
funga  alizoshindwa  kuzilipa  wakati  ule  na  baadae  kumempelekea  Imam 
Muhammad  kutoa  hukumu  (ijtihad)  ijulikanayo  kama  isqat-i  salat,  huku- 
mu  ambayo  warithi  wa  maiti  ya  kiislamu  wanaweza  kulipa  fidia  kwa  ajili 
ya  swala  za  faradhi  alizoshindwa  kuziswali  katika  maisha  yake.  Kulingana 
na  hukumu  yake  fidia  hiyo  inaweza  kulipwa  kwa  kila  swala  ya  faradhi 
aliyoshindwa  kuitekeleza;  ama  kumlisha  masikini  kwa  kfla  siku  au  kutoa 
kiasi  sawa  cha  pesa.  Sadaka  hii  haina  budi  kupelekwa  kwa  masikini  bila 
ya  kupunguzwa  chochote  au  kubadili  kiwango  kinachohitajika.  Katika 
hukumu  ya  Imam  Muhammad  tunaweza  kupata  faida  tatu: 

a)  Kushawishi  utoaji  wa  sadaka,  jambo  ambalo  linampatia  faida  hata 
mtoaji. 

b)  Huleta  furaha  kwa  wahitaji  na  kupelekea  wale  waliopewa 
wamuombee  dua  maiti. 

c)  Kutarajia  rehema  na  msamaha  wa  Mola. 

_ 


Baadhi  ya  Maswali  Kuhusiana  na  Usufi 


Lakini  leo  hii  suala  la  isqat^^  limepelekwa  mbali  na  malengo  yake  ya 
asili,  jambo  hib  bmebadilishwa  na  kuwa  dawr^^,  jambo  lenye  kupingana  na 
imani  ya  uislamu. 

Suala  la  dawr  bmewekwa  katika  hali  ya  ulaghai.  Jambo  hib  bnaleta 
picha  kuwa  ibada  fulani  imelipiwa  fidia  kwa  sadaka  jambo  ambalo  kiu- 
habsia  si  kweb.  Kinachofanyika  ni  kwamba  kiasi  fulani  cha  fedha  kili- 
chokudusiwa  kufidia  deni  la  maiti  juu  ya  swala  za  faradhP^  alizoshindwa 
kuziswab  wakati  wa  uhai  wake  kinawekwa  katikati,  kiasi  kwamba  badala 
ya  kutolewa  moja  kwa  moja  kwa  muhitaji,  kinakuwa  kinazunguka  kati 
ya  pande  mbib;  mtoaji  kwenda  kwa  mpokeaji  na  kisha  kinarudi  tena  kwa 
mtoaji  kwa  kujirudia  rudia,  na  kwa  kila  mzunguko  kile  kiasi  cha  sadaka 
kibchokusudiwa  huongezeka.  Kumpa  mpokeaji  kiasi  kidogo  cha  fedha  kwa 
nia  ya  kukichukua  na  kisha  kumpa  tena  na  hasa  pale  wapokeaji  wanapoku- 
wa  wengi  kwa  lengo  la  kuongeza  kiasi  hicho  si  chochote  bali  uzushi  mbaya; 
na  watu  wanaohusika  huwa  wanajidanganya  wenyewe.  Cha  kushangaza 
hasa  ni  namna  matajiri  wengi  wanavyojiingiza  kwenye  utaratibu  huu  na 
kutarajia  matokeo  mazuri.  Jambo  hili  si  chochote  bali  upuuzi  ambao  kwa 
nje  tu  ni  jambo  lisiloingia  akilini  kwani  ni  mbinu  ya  kumlaghai  Mola. 


19.  Isqat  ni  kumuondolea  maiti  mzigo  wa  madeni  ya  swala  zake,  funga  zake,  ahadi  zake, 
n.k  kwa  kuwapatia  masikini  fedha  kulingana  na  matendo  hayo  kama  fidia.  (Hayrettin 
Karaman,  Ehediyet  Yolcusunu  Ugurlarken,  uk.  81-85). 

20.  Kinyume  na  kuwapa  fedha  masikini,  dawr  ni  kuweka  kiasi  fulani  cha  fedha  kwenye 
kitamhaa  na  kumpatia  masikini  ili  naye  akurudishie;  na  kasha  mzunguko  huu 
huendelea  mpaka  deni  litimie.  Utaratibu  huu  wa  kizushi  haukuwepo  wakati  wa 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  wala  maswahaba,  wala 
wakati  wa  kipindi  cha  tabiin  ambao  walikuja  baada  yao.  Isqal  iliruhusiwa  katika 
kipindi  cha  mwisho  wa  kame  ya  pili  baada  ya  hijra,  na  dawr  kuja  baadae  katika  kame 
ya  tano.  Kuenea  kwa  dawr  katika  zama  hizi  kwa  hoja  kwamba  imetokana  na  uislamu 
ni  jambo  baya  lenye  kushawishi  ugumu  na  uvuvi  katika  utekelezaji  wa  amali  njema. 
Kwa  hiyo  hatuna  budi  kuachana  na  desturi  ya  dawr  na  badala  yake  tutoe  sadaka 
moja  kwa  moja  kwa  ajili  ya  maiti  na  kumuomba  Mola  amsamehe  madhambi  yake. 
Kwa  namna  hii  tutakuwa  tumetekeleza  jambo  la  sunnah  na  wakati  huo  huo  tutakuwa 
tumehakikisha  kuwa  sadaka  inamfikia  mhitaji.  (Hayrettin  Karaman,  Ebediyet 
Yolcusunu  Ugurlarken,  uk.  81-85). 

21.  Madeni  ya  swala  za  faradhi  hapa  yanahusiana  na  zile  swala  ambazo  maiti  alishindwa 
kuziswali  au  zile  alizoziswali  bila  ya  kuzingatia  masharti  yake  kama  vile  usafi  wa 
moyo  na  utulivu.  Na  haya  hayahusiki  kwa  njia  yoyote  ile  na  zile  swala  alizoziacha 
mtu  kwa  makusudi  na  kutarajia  kuwa  atalipiwa  fidia. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Ewe  Mola!  Jaalia  nia  zetu  ziendane  na  radhi  zako!  Tulinde  dhidi  ya 
maangamizi  ya  wale  waliopiga  mhizi  ndani  ya  dunia  na  matokeo  yake 
kuzama  ndani  ya  tope!  Mola  wetu,  mwingi  wa  rehema!  Yapamhe  na 
kuyajaza  maisha  yetu  na  vifo  vyetu  haraka,  rehema,  uzuri  uliowapa  waja 
wako  wema  na  juu  hayo  yote  tujaalie  tuje  kukutana  na  wewe! 


Ewe  Mola!  Tujaalie  tuutazame  uhmwengu  kwa  jicho  la  mapenzi 
matakatifu,  tuutazame  kwa  hisia  na  utamhuzi  wa  kiroho;  kwa  hofu 
ya  utamhuzi  na  furaha  ya  imani...Na  tujaalie  tuufanye  uwe  moshi  wa 
rehema  mhele  yako  kwa  kupitia  machozi  ya  majuto  amhayo  yanatiririka 
kutoka  machoni  mwetu,  kwa  jina  safi  na  amani  ya  moyo! 


Amin... 


''“Tambua” 


T 


\ahadhari  na  ushauri  wa  watu  wema  vinatokana 
na  Quran  na  maneno  ya  Mtume. 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


Waja  wema  wa  Mola  ambao  wamefikia  kwenye  daraja  la  ukamilifu 
katika  elimu  ya  dhahiri  na  ya  siri  kwenye  mwenendo  wa  kisufi,  ni  wale 
waliobahatika  kupokea  heshima  ya  kuwa  ‘warithi  wa  Mitume’.  Wao  ni 
mfano  wa  mwenendo  bora  wa  kiutume  na  uongofu  uliosambaa  katika 
nyakati  zote.  Kwa  maneno  mengine  tunaweza  kusema  kwamba  wao  ni 
viongozi  kwa  ajili  ya  wale  wasiobahatika  kuishi  katika  zama  za  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  maswahaba  zake.  Hadith 
inasema: 

“Wanachuoni  (walio  na  ukamhifu  wa  ndani  na  nje)  ni  warithi  wa 
Mitume.”  (Abu  Dawud,  Ilm,  1). 

Kutokana  na  kuwa  kwao  wapokezi  wa  ubainifu  mzito  wa  majina 
matakatifu  ya  Mwingi  wa  rehema  na  Mwenye  kurehemu,  huruma  na  upole 
huwa  sehemu  ya  tabia  zao.  Kutokana  na  kujifungua  kwao  pingu  za  nafsi 
ambazo  huwapelekea  kutothamini  kingine  chochote  zaidi  ya  nafsi,  waja 
hawa  waliokomaa  wanakuwa  wamefikia  kwenye  ukarimu  usio  na  mwisho, 
hivyo  kumfikiria  kila  mtu  badala  ya  nafsi  zao.  Hivyo  maisha  yao  ambayo 
wameyatoa  kwa  ajili  ya  kuwaongoza  wengine  huendelea  hata  baada  ya 
kufa  kwao.  Matokeo  ya  kuzidhibiti  nafsi  zao  huwapelekea  kuwa  madaraja 
ya  kuwafikisha  wao  na  umma  wote  kwa  Mola  ambaye  ndiye  wanayetafuta 
uongofu  wake.  Wao  ni  waalimu  wa  watu  wote  wanaosubiria  kuokolewa, 
pia  ni  mashujaa  ambao  wamebeba  jukumu  la  kuwaongoza  watu  wamuele- 
kee  Muumba  wao. 


Tahadhari  na  ushauri  wa  watu  wema  vinatokana  na  Qur’an  na  maneno 
ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake;  kwani  yeye  ni  kitovu  cha 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

munufaa  ya  kiroho.  Maneno  yao,  tahadhari  zao  na  ushauri  wao  wa  kiimani 
ni  cheche  zitokazo  kwenye  kitovu  hicho.  Hivyo  ni  muhimu  kushikamana 
na  mikusanyiko  ya  watu  wema;  kwani  wanawakilisha  miaka  ishirini  na 
tatu  ya  utume  wa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake,  katika  maneno  yao,  matendo  yao  na  hisia  zao. 


Mtakatifu  hupukutisha  uwezo  wake  katika  kumpenda  Mola  kama 
nondo  anavyouzunguka  moto  bila  ya  kujizuia,  hivyo  Mola  anakuwa  macho 
yake  yanayoona  na  masikio  yake  yanayosikia.  Kwani  wakati  wote  yupo 
chini  ya  ubainifu  wa  mapenzi  na  upole  wa  Mola,  nafsi  yake  huungua  kama 
karatasi  inavyoungua  chini  ya  lenzi  iliyomulikwa  mwanga  wa  jua.  Hivyo 
anakuwa  kitovu  cha  mapenzi  kwa  wengine  ambao  wanamfuata.  Maonyo 
na  ushauri  wake  huwa  kama  tiba  ya  nyoyo  zilizojeruhiwa. 


Maonyo  na  maneno  ya  ushauri  yanayotoka  kwenye  vinywa  vya  watu 
wema  ambao  wamefikia  kwenye  upeo  wa  juu  ya  kiimani  yana  thamani 
kubwa  na  ushawishi  mkubwa  katika  kutuma  wito  wa  kuamsha  nyoyo  za 
wajinga,  tofauti  na  ule  ushauri  wa  wale  wasiotenda  yale  wanayoyasema. 
Hivyo  kila  mtu  hana  budi  kuthamini  ushauri  wao  mwema  kama  hazina 
iliyopotea  na  kila  mtu  hana  budi  kuyafuata  maneno  yao  kwa  mapenzi  na 
moyo  safi.  Ifuatayo  ni  mifano  kadhaa  kutoka  kwenye  ushauri  wa  watu 
wema,  mifano  ambayo  inatoa  mwangaza  mzuri  katika  njia  ya  furaha  ya 
milele: 


V 


Hasan  Basri  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (642-728) 

Mwana  wa  Adamu!  Muumini  wa  kweli  huamka  asubuhi  akiwa  na 
hofu,  hata  kama  ni  mtu  wa  ihsan.  Hili  linamfaa  kwa  namna  yoyote  ile. 
Muumini  huamka  tena  usiku  unaofuata  kwa  hofu.  Wakati  wote  huwa  kati- 
kati  ya  hofu  ya  vitu  viwili: 


I.Madhambi  yaliyopita:  Kamwe  hawezi  kuwa  na  uhakika  kuwa  Mola 
atamfanya  nini  kutokana  na  madhambi  hayo. 


2.Maisha  yajayo:  Aishi  vipi  na  atakufa  vipi?  Wakati  wote  hutafakari  juu 
ya  majibu  ya  maswali  haya  ambayo  hana  majibu  yake. 

Wanadamu!  Qur’an  ni  tiba  kwa  waumini,  muongozo  kwa  watu  wema. 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


Yeyote  atakayeifuata  ataongozwa  katika  uongofu  na  katika  njia  iliyonyoo- 
ka.  Yeyote  atakayeipa  mgongo  ataishia  kwenye  maangamizi. 


Mwana  wa  Adam!  Utakufa  peke  yako,  utafufuliwa  peke  yako  na  uta- 
hesabiwa  peke  yako! 


Malik  ibn  Dinar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (alifariki  748) 
Hakuna  tena  raha  katika  ardhi  isipokuwa  katika  vitu  viwili: 

1. Kukutana  na  kuzungumza  na  ndugu. 

2. Kuamka  kwa  ajili  ya  swala  ya  tahajjud  na  kugubikwa  na  utajo 
mtakatifu  na  kuisoma  Qur’an  wakati  huo  wa  usiku. 


Jafar-i  Sadiq  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (699-766) 

Zifanye  siri  amali  zako  njema  na  zifanye  siziwe  na  thamani  machoni 
mwako;  kwani  kama  utazichukulia  kuwa  hazina  thamani,  hazitokupelekea 
kwenye  kujivuna.  Na  kama  utazifanya  kuwa  siri  zitarekebisha  kasoro  zake 
na  kuongeza  thamani  yake.  Kwa  kuharakisha  kufanya  amali  njema  utaweza 
kuzifikia  bila  kuchelewa.  Kinyume  chake  nafsi  yako  inaweza  ikadhoofrka  na 
kukufanya  uahirishe;  au  kuachana  nazo  kabisa,  jambo  ambalo  ni  baya  zaidi. 

Kama  utasikia  jambo  baya  kuhusiana  na  ndugu  yako,  jitahidi  kujishawi- 
shi  kuwa  lazima  atakuwa  na  nyudhuru.  Na  kama  utashindwa  kupata  nyud- 
huru  basi  chukulia  kwamba  nyudhuru  ipo  kwa  namna  ambayo  huwezi 
kuielewa  na  hivyo  jitahidi  kuficha  kasoro  yake! 


Sufyan-i  Sawri  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (713-777) 

Kutafuta  elimu  kuwa  kwa  lengo  la  kupata  uchamungu  juu  ya  Mwenyezi 
Mungu,  kutekeleza  maamrisho  Yake  na  kumuogopa  Yeye.  Ubora  wa  elimu 
unatokana  na  uwezo  wake  wa  kumfanya  awe  na  hisia  hizi.  Yakikosekana 
malengo  haya  elimu  itakuwa  katika  daraja  lisilofaa. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Kwenda  Khorasan  kwa  ajili  ya  kufikisha  daawa  ni  bora  kuliko  kuishi 
karibu  na  mji  wa  Makka. 

Sharti  la  kwanza  la  elimu  ni  kutafuta  njia  za  kuipata  elimu  hiyo.  Pindi 
itakapokuwa  imepatikana  na  kuchukuliwa,  matendo  hufuatia...na  kisha 
ukimya  na  tafakari...na  baada  ya  hapo  kinafuata  kuutazama  ulimwengu 
kwa  kupitia  jicho  la  hekima. 


V 


Jimayd  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (alifariki  909) 

Sohbah  pamoja  Mwenyezi  Mungu,  yani  kuwa  pamoja  Naye,  inatokana 
na  mwenendo  mzuri  na  muendelezo  wa  mtazamo  bora. 

Sohbah  pamoja  na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  inatokana  na  kushikamana  na  Sunnah  yake. 

Sohbah  pamoja  na  watakatifu  inatokana  na  heshima  na  huduma. 

Sohbah  pamoja  na  familia  inatokana  na  maadili  mazuri. 

Sohbah  pamoja  na  ndugu  inatokana  na  kutabasamu  na  kuwachan- 
gamkia  wakati  wote. 

Na  sohbah  pamoja  na  jamii  inatokana  na  dua  na  huruma. 


Imam  Ghazzali  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (alifariki  llll) 


Ewe  mwanangu,  uhuishe  moyo  wako  kwa  hizi  amali  tatu  za  ibada; 
Usiuruhusu  moyo  na  akili  yako  ikaelekea  mahali  pengine  pindi  usomapo 
Qur’an,  pindi  umtajapo  Mola  wako  na  pindi  utekelezapo  ibada  ya  swala. 
Pindi  ushikamanapo  na  amali  hizi  tatu  usiruhusu  moyo  wako  na  akfli  yako 
vikaelekea  sehemu  nyingine  hata  kwa  kitambo  kifupi.  Usisahau  kuwa  upo 
mbele  ya  Mwenyezi  Mungu!  Kama  utaruhusu  akfli  yako  ihame  wakati  uso 
wako  umeelekea  qiblah,  thamani  ya  unachokifanya  itapungua.  Uelekeze 
uso  wako  kwenye  Al-Kaaba  ambayo  ndiyo  ndilo  hekalu  la  kwanza  ambalo 
uislamu  ulizaliwa  juu  yake,  na  ufunge  vyema  moyo  wako  pamoja  na  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu.  Na  kama  unataka  kuungana  na  watu  wenye  hekima 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


kijaze  kimya  chako  kwa  tafakari,  ufanye  mtazamo  wako  uwe  ni  kwa  ajili  ya 
kupata  mazingatio  na  fanya  tamaa  yako  iwe  ni  kufanya  ibada.  Sifa  hizi  tatu 
ndizo  alama  za  watu  wenye  hekima. 

Jichunge  dhidi  ya  kuvunja  haki  za  wengine!  Hata  deni  dogo  mno 
huweza  kuzuia  amali  nyingi  za  ibada  zisilipwe!  Kamwe  Mtume  aliyebariki- 
wa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  hakuwa  anamswalia  maiti  ambaye 
deni  lake  halijalipwa.  Lengo  lake  lilikuwa  ni  kuwafanya  matajiri  waingiwe 
na  huruma  na  hivyo  kuwafutia  maiti  madeni  yao.  Lakini  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  humsaidia  yule  mwenye  kukopa  kutokana  na  shida  iliyomfika 
kwa  lengo  la  kulipa  hilo  deni.  Hata  kama  atafariki  huku  akiwa  katika  jiti- 
hada  za  kulilipa  deni  hilo  bila  ya  mafanikio,  Mwenyezi  Mungu  atamsaidia 
kesho  akhera. 


Mwanadamu  hana  budi  kumshukuru  Mola  kwa  Majaribu;  kwani  licha 
ya  ukafiri  na  madhambi  lakini  hakuna  majaribu  ambayo  hayaji  na  wema 
ambao  haufahamiki.  Mwenyezi  Mungu  anajua  kilicho  bora  kwako  zaidi 
ya  wewe  ujuavyo!  Kuna  vitu  vingi  ambavyo  unavichukulia  kuwa  vibaya 
wakati  ni  vyenye  heri  kwako.  Na  kuna  vitu  ambavyo  unavichukulia  kuwa 
ni  vizuri  wakati  ni  vyenye  shari  kwako.  Upande  salama  zaidi  ni  kuridhika 
kwa  kfla  litakalokufika  na  kushukuru  bila  ya  kujali  upo  katika  hali  gani. 

Mwanangu...Kama  kungelikuwa  na  kitu  cha  kuwa  makini  nacho  zaidi 
kingelikuwa  ni  kuwa  makini  na  mtu  unayefanya  naye  urafiki.  Fahamu 
kuwa  kikapu  kilichojaa  matufani  yaliyoiva  vizuri  hakiwezi  kuligeuza  tufani 
moja  lililooza  na  kuwa  zuri;  na  vilevile  tufani  moja  lililooza  haliwezi 
kuozesha  matufani  mengine.  Hivyo  wakati  wote  fuatana  na  watu  wema! 

Rafiki  mzuri  ni  kama  mtu  anayeuza  mafuta  ya  waridi;  ama  utanunua 
kutoka  kwake  au  atakupatia  kidogo,  au  angalau  atakupangusia  mafuta  hayo 
hali  ya  kuwa  utakuwa  karibu  yake.  Mtu  huwa  pamoja  na  yule  anayem- 
penda.  Siku  ya  kiama  utafufuliwa  pamoja  na  yeyote  uliyekuwa  ukimpenda 
na  kufanya  urafiki  naye  hapa  ardhini.  Hivyo  shikamana  na  kufuatana  na 
wanachuoni  na  watu  wema  ambao  wanaifanyia  kazi  elimu  yao! 


Mwanangu,  kila  kitu  katika  maisha  kimepangwa  na  Mwenyezi 
Mungu.  Mwenyezi  Mungu  amewafanya  baadhi  kuwa  matajiri  na  wen- 
gine  masikini,  baadhi  wenye  afya  na  wengine  madhaifu,  baadhi  wajuzi 
na  wengine  wajinga.  Hii  ndiyo  njia  pekee  ya  kuleta  utulivu  katika  dunia. 
Pindi  unapowaona  watu  walio  chini  yako  usiwe  jeuri  na  kuwatenga!  Kwani 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


ungeliweza  kuwa  katika  nafasi  yao  na  wao  wakawa  katika  nafasi  yao. 
Lifikirie  hili  na  ufanye  urafiki  na  masikini!  Jitahidi  kukaa  nao  kwa  upole! 
Linda  heshima  ya  kuwa  mwanadamu  na  muislamu!  Hii  ndio  njia  pekee  ya 
kukupelekea  kwenye  furaha.  Kama  unataka  amani  hapa  duniani  na  kesho 
akhera  hasi  usimfanyie  mtu  yeyote  kitu  kihaya!  Pindi  umuonapo  kijana, 
jiamhie  mwenyewe  ‘ana  madhamhi  machache  kuliko  yangu’;  na  pindi 
umuonapo  mtu  aliyezeeka,  jiamhie  ‘ana  thawabu  nyingi  kuliko  mimi  na  ni 
mwema  kuliko  mimi  kwa  namna  ambayo  siifahamu’.  Watazame  kwa  fikra 
hizi!  Pindi  umuonapo  mwanachuoni  jifikirie  kwamba  ‘ana  elimu  ambayo 
itamuokoa’;  na  pindi  umuonapo  mjinga  fikiria  kwamba  ‘atasamehewa  kwa 
lile  asilolifahamu’!  Hata  pale  unapomuona  kafiri  fikiria  kwamba  ‘kama 
Mwenyezi  Mungu  atamjaalia  uongofu  basi  atasamehewa  madhambi  yake 
yote  na  ataenda  mbele  ya  Mola  kama  kinda  la  njiwa...lakini  ni  nani  ajuaye 
nitakuwa  katika  hali  gani  katika  pumzi  yangu  ya  mwisho?’  na  hivyo  tafak- 
ari  juu  ya  mwisho  wako!  Kadiri  unavyojifahamu  mwenyewe  na  kadiri  una- 
vyojitazama  mwenyewe  ndivyo  daraja  lako  mbele  ya  Mola  linavyopanda. 

Wasaidie  ndugu  zako  katika  dini  ewe  mwanangu  kwa  kadiri  uweza- 
vyo;  kwani  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

“Yeyote  atakayemkidhia  haja  ndugu  yake  katika  dini,  Mwenyezi 
Mungu  atamkidhia  haja  zake.”  (Bukhari,  Mazalim,  3). 

Na  katika  hadith  nyingine  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  amesema:  “Yeyote  atakayesitiri  aibu  ya  muislamu  mwenzake, 
Mwenyezi  Mungu  atasitiri  aibu  zake  hapa  duniani  na  kesho  akhera.”  (Mus- 
lim,  Birr,  72). 


Mtu  mwenye  busara  anapaswa  kujiambia  yafuatayo:  Mtaji  pekee 
nilionao  ni  uhai  wangu;  sina  kingine.  Mtaji  huu  ni  wenye  thamani  kubwa 
mno  kiasi  kwamba  Idla  pumzi  inayotoka  ndio  imeenda,  hairejei  tena. 
Pumzi  zina  idadi  maalum  na  Idla  wakati  zinapungua.  Hivyo  wekeza  katika 
kila  pumzi  na  chukulia  kana  kwamba  utakufa  kesho.  Kilinde  kila  kiungo 
chako  dhidi  ya  madhambi  na  shikamana  na  uchamungu! 


Mola  wangu...Tujaalie  tuwe  na  mwisho  wenye  furaha!  Tujaalie  tupate 
radhi  zako  na  sura  yenye  ufahari  (jamal)\  Usituondoshee  ustawi,  usiku 
au  mchana!  Tujaalie  uchamungu  na  uzielekeze  imani  na  matarajio  yetu 
Kwako!  Tujaalia  msimamo  katika  njia  ya  haki!  Wewe  pekee  ndiye  unayes- 
tahili  kuabudiwa!  Ninakutukuza  dhidi  ya  upungufu  wa  aina  yoyote  ile! 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


Mimi  ni  miongoni  mwa  wale  waliozidhulumu  nafsi  zao  kwa  kushindwa 
kukutumikia  kwa  namna  unavyostahili  Utukufu  Wako! 

Utukufu  ni  wa  Mwenyezi  Mungu,  Mola  wa  ulimwengu  wote;  na  sal- 
amu  na  amani  ziwe  juu  ya  Muhammad  Mustafa  ambaye  ndiye  fahari  na 
furaha  ya  ulimwengu! 

M 


Abdulqadir  Jilani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (1077-1166) 

Mwanangu!  Uchamungu  ndio  unaouhitaji.  Jitahidi  kukamilisha 
masharti  ya  uchamungu  ili  moyo  wako  utakasike  dhidi  ya  utatanishi  wa 
ndani  na  tabia  mbaya...na  uwe  umeshikamana  na  wema. 

Wakati  unapata  mazuri  ya  dunia  usiwe  kama  yule  anayeokota  kuni 
katika  giza  la  usiku  bila  ya  kuwa  na  uhakika  juu  ya  kile  anachokiokota. 
Tahadhari  ikiwa  jambo  fulani  linaruhusiwa  au  haliruhusiwi,  ni  halali  au 
haramu.  Jaalia  jua  la  tawhid  na  uchamungu  viangazie  kwenye  matendo 
yako  yote. 

Mwanangu,  kama  utaiweka  Qur’an  kwenye  matendo,  itakuinua  mpaka 
kwenye  daraja  la  Qur’an;  na  kukuinua  mpaka  kwenye  kiti  chake  cha  enzi. 
Na  kwa  upande  mwingine,  kuifanyia  kazi  Sunnah  kutakufanya  uwe  karibu 
na  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake, 
Mjumbe  ambaye  msaada  wake  wa  kiroho  utakuhakikishia  kuwa  hautengwi 
na  nyoyo  za  watakatifu  hata  kidogo.  Yeye  ndiye  anayeziimarisha  nyoyo  za 
watakatifu. 


Chakula  cha  haramu  huua  moyo  ewe  mwanangu,  wakati  chakula  cha 
halali  huufufua.  Kuna  matonge  ya  chakula  ambayo  yatakufanya  ushika- 
mane  na  dunia  na  mengine  ambayo  yatakufanya  ushikamane  na  akhera. 
Pia  kuna  mengine  ambayo  yataelekeza  tamaa  yako  kwa  Muumba  wa 
mbingu  na  ardhi. 


Mwanangu...Kuwa  rafiki  wa  yule  anayekusaidia  kupambana  na  nafsi 
yako!  Fuatana  naye!  Usiwe  rafiki  wa  yule  anayechochea  matamanio  ya 
nafsi  yako!  Kwanza  kabisa  idhibiti  nafsi  yako;  jinufaishe  mwenyewe  na 
kuinyoosha  nafsi  yako...na  kisha  shikamana  na  wengine.  Usiwe  kama 
mshumaa  ambao  unaangazia  sehemu  wakati  wenyewe  unayeyuka! 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Ewe  ambaye  unatarajia  kufanya  matendo  mema  katika  njia  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu!  Kuwa  na  moyo  safi!  Kinyume  chake  utakuwa  umejichosha 
bila  ya  kupata  chochote. 


Watu  hawaongolewi  kwa  maneno  matupu;  bali  kwa  imani  ya  kweli 
na  shauku  ndani  ya  moyo.  Yote  haya  hupatikama  kwa  kupitia  kujitenga, 
ibada,  utajo  mtakatifu,  kujizuilia  na  maovu  na  tafakari.  Kinyume  chake 
hakutakuwa  na  matokeo  mazuri  ambayo  yataweza  kumnyanyua  mtu 
kiimani.  Ulimi  na  moyo,  maneno  na  dhati  na  nje  na  ndani  ya  muumini 
aliye  katika  njia  ya  Mola  havina  budi  kuwa  vimoja  na  kupaza  sauti  moja. 


V 


Ahmed  ar-Rifai  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (1 1 18-1182) 

Marafiki...Jaribu  kuwa  karibu  na  waja  wema  wa  Mola;  kwani  kumpen- 
da  mja  mwema  ni  kumpenda  Mola  na  kumfanyia  uadui  ni  kumfanyia 
uadui  Mola. 


Endelea  na  dhikr  ya  Mola;  kwani  dhikr  ni  sumaku  ambayo  inakuvuta 
kwake,  na  ni  kamba  imara  inakuunganisha  naye.  Wale  ambao  wanaendele- 
za  utajo  wao  mtakatifu  wana  hali  nzuri  pamoja  na  Mola;  na  yeyote  aliye 
katika  hali  nzuri  na  Mola  wake  anakuwa  yupo  pamoja  naye  wakati  wote. 
Dhikr  hutulia  moyoni  kwa  kupitia  baraka  za  sohbah,  kwani  mtu  huwa  kati- 
ka  njia  moja  na  rafiki  yake  na  hupelekwa  popote  pale  njia  ile  inapoelekea. 

Tafakuri  ilikuwa  ndio  amali  ya  kwanza  ya  Mtume  Mtukufu  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake.  Kabla  ya  hapo  hakukuwa  na  matendo  ya  lazima, 
ibada  zake  zilihusiana  na  kutafakari  juu  ya  uumbaji  na  baraka  za  Mwenyezi 
Mungu.  Hivyo  shikamana  na  tafakuri  na  ifanye  iwe  njia  ya  kuimarisha 
imani  yako. 


Kuwa  makini  usiwe  kama  chekeche  ambalo  linaruhusu  sehemu  nzuri 
ya  unga  kupita  na  kuacha  makapi.  Msiruhusu  nyoyo  zenu  zikajawa  na 
uongo  na  uovu  wakati  maneno  ya  hekima  yanatiririka  kutoka  kwenye 
ndimi  zenu,  kinyume  na  hayo  aya  isemayo  “Je!  Mnawaamrisha  watu 
mema  na  mnajisahau  nafsi  zenu,  na  hah  nyinyi  mnasoma  Kitahu?  Basi 
je,  hamzingatii?”  (aTBaqarah,  44)  itawashitaki. 

Zisafisheni  nyoyo  zenu  kikamilifu,  kwani  usafi  wa  moyo  ni  muhimu 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


zaidi  kuliko  usafi  wa  nguo.  Hata  hivyo  Mwenyezi  Mungu  hutazama  moja 
kwa  moja  kwenye  moyo  wa  mtu,  na  si  mavazi  yake.  Jichunge  na  mipaka 
ya  usawa  na  usimtafute  mwingine  yeyote  kinyume  na  Mwenyezi  Mungu. 

Marafiki...Mlango  uko  wazi  kwa  yule  mwenye  kuugonga  kwa  uny- 
enyekevu  na  utulivu;  na  anaruhusiwa  kuingia  ndani.  Yule  atakayeingia  na 
huzuni  atakarihishwa  kwa  heshima. 


V 


Abdulkhaliq  Gujdawani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
(alifariki  1189) 

Mwanangu...Wosia  wangu  ni  kwa  wewe  kuongozwa  na  elimu, 
mwenendo  mwema  na  uchamungu  katika  mamho  yote!  Soma  maneno  ya 
watu  waliopita  na  ufuate  njia  ya  Ahl-i  Sunnah  wa’l-Jamaah!.  Jifunze  sheria 
(fiqh)  na  hadith  na  uhame  ujinga  na  ukaidi!  Hakikisha  unaswali  swala  za 
faradhi  katika  jamaa!  Jitenge  na  umaarufu  kwa  kadiri  uwezavyo;  kwani 
umaarufu  huja  na  halaa.  Usitamani  vyeo  vya  watu  na  wakati  wote  jishushe! 
Usichukue  jukumu  lililo  nje  ya  uwezo  wako!  Usiingilie  mambo  ya  watu 
ambayo  hayakuhusu!  Usijihusishe  na  watu  wakaidi!  Kua  na  uwiano  sawa 
katika  mamho  yako  yote!  Usivunje  uwiano  huo  na  kugeuzia  masikio  yako 
kwenye  sauti  zenye  kuvutia  zisizo  na  umuhimu,  kwani  sauti  hizo  hudhoofi- 
sha  moyo  na  kuzaa  unafiki  ndani  yake!  Lakini  usikatae  kahisa  sauti  zenye 
kuvutia,  kwani  wito  wa  adhana  na  kisomo  cha  Qur’an  vinahuisha  moyo. 

Kula  kidogo,  ongea  kidogo  na  lala  kidogo;  na  wakimhie  wajinga  kama 
paa  anavyomkimhia  simha!  Tafuta  uswahiha  wakati  wa  dhiki  na  kaa  mhali 
na  wanachuoni  amhao  wanapitisha  hukumu  kwa  ajili  ya  maslahi  yao 
na  kwa  kufanya  hivyo  wakaweza  kuidhoofisha  dini  kwa  kupitia  matajiri 
wenye  kihuri  na  wajinga!  Kula  chakula  cha  halali  tu,  jiweke  mbali  na  vitu 
vyenye  mashaka  na  weka  mbele  uchamungu  katika  ndoa  yako!  Kinyume 
chake  utaikumbatia  dunia  na  kujiangamiza  mwenyewe! 

Usicheke  sana;  hasa  kuwa  makini  usiwe  na  kicheko  cha  chini  kwa 
chini!  Kwani  kucheka  sana  kunaua  moyo.  Lakini  usijitenge  kabisa  na 
tabasamu. 


Muangalie  IdJa  mtu  kwa  huruma;  usimdharau  mtu  yeyote.  Usifanye 
mambo  kwa  ajili  ya  kuonyesha  wasifu  wako  wan  je,  kwani  wasifu  wa  nje 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

huficha  maangamizi  ya  ndani.  Usijihusishe  na  mabishano.  Usiombe  cho- 
chote  kutoka  kwa  mtu  yeyote;  ridhika  na  ulichonacho  na  fanya  kuridhika 
kwako  kuwe  ndio  utajiri  wako.  Linda  utu  wako! 


Endeleza  utii  wako  kwa  wale  waliochangia  katika  maendeleo  na 
mafunzo  yako.  Wahudumia  kwa  hali  na  mali  na  shirikiano  nao  katika 
shida!  Wakashifishaji  wao  kamwe  hawatapata  amani!  Usiiegemee  dunia  na 
wajinga  ambao  wanafanya  jitihada  kwa  ajili  ya  dunia! 


Wakati  wote  moyo  wako  utakuwa  laini  na  mnyenyekevu,  mwili  wako 
utakuwa  tayari  kutekeleza  jukumu  la  utumishi  na  macho  yako  yatakuwa 
ni  yenye  kutoa  machozi.  Mola  ajaalie  matendo  yako  yawe  mema,  maombi 
yako  yawe  ni  ya  kutafuta  ulinzi,  mavazi  yako  yawe  ya  staha,  watu  wema 
wawe  rafiki  zako,  elimu  ya  dhahiri  na  ya  kificho  iwe  kwako  na  msikiti  uwe 
nyumba  yako! 


Fariduddin  Attar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (1119-1220) 

Kubali  msamaha  wa  wale  wanaokuudhi.  Mwenyezi  Mungu  hampendi 
yule  anayewaudhi  watu.  Sifa  hiyo  haimfai  mtu  wa  dini.  Kuumiza  moyo  wa 
mwingine  kwa  dhuluma  ni  sawa  na  kuumiza  moyo  wako  mwenyewe.  Yule 
mwenye  kuweza  kutambua  kasoro  zake  huwa  anakuwa  ana  uwezo  fulani 
katika  moyo  wake. 

Dalili  za  upumbavu  ni  kuchunguza  kasoro  za  wengine  bila  ya  kuan- 
galia  kasoro  zako  mwenyewe...na  kutarajia  ukarimu  wakati  umepanda 
mbegu  za  ubakhili  ndani  ya  moyo  wako. 

Yule  asiyewaridhisha  watu  kwa  kupitia  maadili  yake  hana  thamani 
mbele  ya  Mola. 

Watembelee  wagonjwa,  kwani  huo  ni  mwenendo  wa  Mtume.  Kama 
unaweza  mkidhie  mtu  kiu  chake  kwa  maji.  Wahudumie  watu  katika  miku- 
sanyiko.  Wahudumie  yatima  ili  Mwenyezi  Mungu  akufanye  uheshimike. 
Fahamu  kuwa  kilio  cha  yatima,  hata  kama  ni  nusu  sekunde,  hutikisa  kiti 
cha  enzi.  Dhalimu  ambaye  anamliza  yatima  atakuwa  kuni  za  Moto  wa  Jah- 
annam.  Yule  mwenye  kumpa  yatima  furaha  anakuwa  amefungua  milango 
ya  akhera  kwa  ajili  yake. 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


Chochote  unachokitoa  katika  njia  ya  Mwenyezi  Mungu  ndicho  chako. 
Kwani  kwa  vile  vilivyobakia  utaulizwa  juu  yake. 

\'j 

Muhyiddin  Ibn  Arabi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (l  165-1240) 

Kama  utauzoesha  moyo  wako  kumkumbuka  Mwenyezi  Mungu,  basi 
moyo  wako  utapata  utambuzi  unaotokana  na  nuru  ya  dhikr.  Nuru  hiyo 
ndiyo  inayofungua  macho  ya  moyo. 

Kaa  na  waja  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  huruma  na  upendo.  Tawanya 
huruma  yako  kwa  viumbe  vyote.  Usiseme,  ‘haya  ni  magugu  tu,  hayana  uhai 
wala  manuafaa’.  Ukweli  ni  kwamba  wana  manufaa  ambayo  wewe  huyat- 
ambui.  Kiache  kiumbe  na  kuwa  na  huruma  juu  yake,  kwani  Mola  wake 
anakihurumia  pia. 

Usimrudishe  mtu  yeyote  mikono  mitupu.  Mtulize  hata  kwa  maneno 
mema  na  umfanyie  wema.  Fikiria  kwamba  siku  moja  utakutana  na  Mola. 

Usikubali  mtu  yeyote  akakufanya  mtumwa  kwa  kipande  cha  mng’ao 
wa  kidunia.  Wewe  ni  mja  wa  Mwenyezi  Mungu  pekee,  Mwenyezi  Mungu 
ambaye  amekubali  uwe  mja  wake. 

Onyesha  upendo  kwa  waja  wema  wa  Mwenyezi  Mungu  kwa  kuwalisha 
na  kuwakidhia  haja  zao.  Tambua  kwamba  katika  umoja  wao  waumini  wote 
ni  kama  mwili  mmoja. 

Jizoeshe  kuwa  katika  jamaa.  Jaribu  kutoa  machozi  kwa  ajili  ya  kumuog- 
opa  Mwenyezi  Mungu.  Shikamana  na  kamba  ya  Mwenyezi  Mungu  na 
fanya  mambo  yanayomridhisha  Yeye. 


Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (1207-1273) 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  amewatuma  Mitume  na  watakatifu  kuja 
hapa  duniani  kama  rehema.  Ndio  maana  wakati  wote  wanawashauri  watu 
bila  ya  kuchoka.  Na  kwa  wale  wanaoziba  masikio  yao  dhidi  ya  mawaidha 
yao,  huwaombea,  ‘Ewe  Mola,  wahurumie  watu  hawa,  na  usifunge  milango 
ya  rehema  katika  nyuso  zao!’ 

Chunga  matendo  yako  na  uzingatie  mawaidha  ya  watakatifu!  Wasikilize 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ili  uokolewe  kutokana  na  hofu;  na  uwe  katika  amani  na  usalama  wa  kiroho! 


Tambua  kwamba  adabu  ya  kiroho  ni  kama  imani  inayotubzana  ndani 
ya  mwili.  Kwa  watakatifu,  hiyo  ni  nuru  ya  jicho  na  moyo.  Kama  unataka 
kukiponda  kichwa  cha  shetani,  tambua  kuwa  hii  ndiyo  silaha  unayohitaji. 

Fungua  macho  yako  na  uitazame  Qur’an  ambayo  ni  maneno  ya  Mwe- 
nyezi  Mungu,  kuanzia  juu  mpaka  chini!  Kila  aya  yake  inamfundisha  na 
kumfunza  mtu  katika  maadili  ya  kiroho. 

Toa  kila  ulichonacho,  mwili  wako,  roho  yako  na  mali  zako  kwa  ajili 
ya  moyo  wako  uliokabatiwa!  Ukarabati  moyo  ili  uweze  kutoa  mwangaza 
ndani  ya  giza  kubwa  la  kaburi. 

Kuwa  pamoja  na  watu  wema  hata  kwa  kitambo  kifupi  tu  kuna  thamani 
kubwa  kuliko  hata  kipindi  chote  cha  maisha  yako.  Unywele  unaodon- 
doka  kutoka  kwake  ni  wenye  thamani  kama  lulu.  Lakini  kuna  watu  walio 
kinyume  na  hayo,  watu  ambao  kukaa  kwao  mbali  na  watu  hawa  ni  bora 
zaidi  kwao  kuliko  utajiri  wote  wa  hapa  duniani. 

Niliuambia  moyo  wangu,  ‘Usipendelee  kuwa  mbele,  na  badala  yake 
kuwa  mwenye  ukarimu.  Usiwe  mwiba  wenye  kuchoma.  Kama  hutaki  kud- 
huriwa  na  yeyote  basi  usiwe  mtu  mwenye  kuongea,  kufikiria  na  kufundisha 
uovu.  Jitahidi  kufanya  matendo  mema  bila  ya  kujali  upo  katika  hali  gani. 


V 


Ibrahim  Dasuki  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (alifariki  1277) 

Unachohotaji  mwanangu  ni  dua  za  watakatifu;  hitajio  la  kuwa  chini  ya 
msaada  wao  wa  kiroho  ni  kwa  faida  yako. 

Wewe  ambaye  umeisoma  na  kuihifadhi  Qur’an  usijisifu  kuwa  umefan- 
ikiwa!  Badala  yake  jiangalie:  Je  unaweza  kuifanyia  kazi  kwa  ufanisi  au  la? 

Mwanangu!  Kuwa  mkimya  na  jizuia  kujihusisha  na  maneno  ya  kip- 
uuzi  na  mabishano  yasiyo  na  maana!  Chagua  usafi  wa  moyo  na  usiisikilize 
nafsi  yako  wakati  wa  kutekeleza  matendo  mema  kwa  moyo  safi! 


Qngozana  na  yule  aliyekusanya  kwa  pamoja  Sheria  (Shariah)  na  haki 
(haqiqah)  katika  mambo  yake.  Kamwe  usisahau  kwamba  watu  hao  ndio 
watakaoweza  kukusaidia  mno  katika  njia  hii! 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


Ninatamani  ewe  mwanangu  uwe  ni  mwenye  kushikamana  na  Sunnah 
wakati  wote  na  kujipamba  na  maadili  ya  kiroho  ambayo  ni  muhimu  sana! 

Huna  budi  kuwa  mwerevu!  Usiwe  muoga  ambaye  anakwepa  hata 
kivuli  chake  mwenyewe!  Vumilia  hata  kama  utapata  tabu  kiasi  gani! 

Jaza  mapenzi  ya  Mola  wako  ndani  ya  moyo  wako;  kuwa  naye  hata 
wakati  wa  raha. 

Kama  unatafuta  watu  wa  kuwateta  wachague  wazazi  wako;  kwani  wao 
wanastahili  zaidi  kukuchukulia  malipo  ya  matendo  yako  mema  kuliko  mtu 
mwingine  yeyote. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  huzitazama  nyoyo  za  waja  wake  mara 
sabini  na  mbili  kila  siku.  Hivyo  ufanye  moyo  wako  uwe  safi  na  wenye 
kung’aa;  kwani  ndipo  mahali  panapoangaliwa  na  Mola. 

Usijidanganye  ewe  ndugu  kwa  kufikiria  kuwa  umefanikiwa  katika 
jambo  fulani  kwa  juhudi  zako  binafsi.  Pindi  unapofunga,  Mwenyezi 
Mungu  ndiye  aliyekufanya  ufunge;  na  pindi  unaposwali,  Mwenyezi  Mungu 
ndiye  aliyekufanya  ufanye  hivyo.  Hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  amali  zako 
nyingine.  Kama  umefikia  katika  daraja  la  uchamungu  au  kama  umejaaliwa 
kupata  chochote,  kiroho  au  kitu  chenye  kushikika,  ni  kwa  kuwa  Mwenyezi 
Mungu  amejaalia  ukipate  kitu  hicho. 

Jichunge  na  kusema  ‘Mimi’  ewe  mpendwa,  hata  kama  umefanya 
matendo  mema  mengi  sawa  na  matendo  ya  wanadamu  wote  na  majini. 
Kwani  Mwenyezi  Mungu  huwadunisha  wale  waliojiona  wao  ni  bora  zaidi 
ya  wengine!  Jambo  hili  daima  hushusha  daraja  la  kiroho  la  mtu...wakati 
wote  liweke  kichwani  jambo  hili! 


Bahaaddin  Naq$hiband  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
(1318-1389) 


Njia  yetu  ni  njia  ya  uongofu  kama  ilivyoonyeshwa  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu;  hiyo  ni  njia  iliyoambatana  na  kushikamana  na  Sunnah 
na  kuwafuata  maswahaba.  Hivyo  njia  yetu  inazaa  malipo  makubwa  katika 
muda  mfupi. 

Njia  yetu  ni  ile  ya  sohbah  na  upendo,  kama  ilivyokuwa  njia  ya  maswa- 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

haba.  Wema  na  baraka  zinapatikana  katika  kuwa  pamoja  na  kuwa  pamoja 
kunapatikana  kwa  kupitia  sohbah.  Utengano  unatokana  na  hatari  ya  umaa- 
rufu;  na  umaarufu  ni  janga. 


Wale  wenye  kusafiri  katika  njia  yetu  hawana  budi  kuwa  na  vitu  vitatu: 


Cha  kwanza  ni  kufuata  utaratibu  aliouweka  Mwenyezi  Mungu  Mtu- 
kufu;  yani  hawana  budi  kuzama  katika  utii,  nje  na  ndani.  Hawana  budi 
kutekeleza  maamrisho  yote  ya  Mwenyezi  Mungu  na  kujiweka  mbab  na 
makatazo  Yake;  na  kuondoa  kila  kitu  ndani  ya  moyo  isipokuwa  Mwenyezi 
Mungu,  hawana  budi  kufanya  mambo  yao  bila  ya  kutoka  kwenye  njia  Yake. 

Cha  pili  ni  kumfuata  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake.  Huku 
ni  kumfuata  yeye  na  kumpenda  katika  mambo  yako  yote. 

Cha  tatu  ni  kuwatii  watu  wema  ambao  wamekufungua  macho. 

Hakuna  wema  unaopatikana  katika  chakula  kibchoandabwa  au  kupa- 
tikana  kwa  ujinga,  bila  ya  kujitambua  au  kwa  hasira;  kwani  shetani  na  nafsi 
hupata  nafasi  ndani  yake.  Kama  kitaliwa  basi  kitaleta  madhara  yanayoweza 
kuharibu  mfukumo  na  amani  ya  kiroho.  Wema  hupatikana  katika  chakula 
kilichoandaliwa  na  kuliwa  bila  ya  ujinga  na  kikiwa  katika  flkra  za  Mwe- 
nyezi  Mungu.  Sababu  inayowapelekea  watu  washindwe  kukusanya  nguvu 
ya  kutosha  ya  kufanya  wema  na  matendo  mema  ni  kwa  kuwa  hawako 
makini  katika  kujihadhari  na  haramu,  mambo  yenye  kutia  mashaka  na 
haki  za  wengine  katika  kula  na  kunywa.  Vyovyote  iwavyo  lakini  ukweli 
ni  kwamba  kuwa  na  amani  na  utulivu  wakati  wa  swala  na  kuiswali  kwa 
unyenyekevu  na  upole  kunategemeana  na  kula  chakula  cha  halali,  kuki- 
andaa  kana  kwamba  unakiandaa  huku  ukiwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu 
na  kukila  kana  kwamba  unakila  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu.  Mwili  ulio- 
stawishwa  kwa  chakula  cha  haramu  hauwezi  kupata  raha  wakati  wa  swala. 


Maneno  ya  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  yasemayo, 
“Swala  ni  kupaa  kwa  muumini”  (Suyuti,  Sharhu  ibn  Majah,  i,  313)  yana- 
husika  na  swala  iliyo  sawa.  Pindi  mtu  anapotamka  takbira  ya  kufungulia 
swala  hana  budi  kuwa  katika  hali  ya  utulivu  na  hisia  za  kuwa  mbele  ya 
Mola,  na  kufikiria  juu  ya  utukufu  wa  Mola.  Hana  budi  kuboresha  hali  hii 
kiasi  cha  kupoteza  udhibiti  binafsi  (istighraq).  Kilele  chake  kimedhihirika 
kwa  kipenzi  wetu  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake. 


Ukweli  wa  kusema  ‘hakuna  Mungu  isipokuwa  Allah’  ni  kutoruhusu 
kitu  kingine  chochote  tofauti  na  Mwenyezi  Mungu  kutawala  ndani  ya 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


moyo.  Kutii  sheria  ya  kiislamu,  yani  kutekeleza  maamrisho  na  kujizuia  na 
makatazo  ni  kuachana  na  haramu,  mambo  yenye  kutia  mashaka  na  hata 
baadhi  ya  vitu  vilivyoruhusiwa;  yani  kuwa  mbali  vile  vitu  vilivyoruhusiwa 
(rukhsah)  lakini  katika  mazingira  fulani  tu,  na  badala  yake  kuvitumia 
pale  tu  inapobidi.  Si  tu  kwamba  hiyo  ni  nuru  na  usafi,  bali  pia  ni  chombo 
chenye  kumpandisha  mtu  mpaka  kwenye  madaraja  ya  uchamungu;  mada- 
raja  ambayo  hayapatikani  isipokuwa  kwa  kupitia  njia  hizi.  Wengi  mion- 
goni  mwa  watu  wanaoshindwa  kufikia  kwenye  madaraja  hayo  ni  kutokana 
na  sababu  kwamba  watu  hao  wanashindwa  kuchunga  mipaka  hiyo.  Na 
matokeo  yake  hushindwa  kupata  uongofu  wa  Mola  wao  kwa  wepesi. 

Mawlana  Khalid  Baghdadi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
(alifariki  1826) 


Ninakushauri  kwa  kupitia  uendelevu  katika  kumuabudu  Mwenyezi 
Mungu  na  uchamungu,  usimdhuru  yeyote  popote  pale  utakapokuwa  na 
uwe  makini  hasa  juu  ya  vitukufu  viwili  {Haramayn-i  Sharifayn). 

Usisengenye  hata  kama  na  wewe  umesengenywa.  Usichukue  mali  ya 
mtu  kwa  nguvu.  Chukua  kile  tu  ulichoruhusiwa  na  sheria  na  ukitumie 
katika  njia  ya  wema.  Usitumie  fedha  kwa  ajili  ya  kuiridhisha  nafsi  yako 
wakati  ndugu  zako  wana  njaa  na  wanahitaji.  Kamwe  usidanganye.  Usimd- 
harau  mtu  yeyote.  Kamwe  usijiflkirie  kuwa  wewe  ni  bora  kuliko  wengine. 

Tumia  nguvu  zako  zote  kwa  ajili  ya  kufanya  matendo  ya  ibada,  kimwili 
na  kiroho.  Lakini  wakati  huo  huo  ishawishi  nafsi  yako  kwamba  haujafanya 
chochote  chenye  thamani;  kwani  katika  matendo  yote  ya  ibada  kinachoz- 
ingatiwa  ni  nia  na  nia  nzuri  itaweza  kupatikana  kwa  kupitia  moyo  safi. 
Itakuwaje  wewe  usihitaji  usafi  wa  moyo  wakati  wale  walio  wabora  zaidi 
yako  waliuhitaji?  Naapa  kwa  jina  la  Mwenyezi  Mungu  kwamba  mimi  bin- 
afsi  siamini  kuwa  nimetenda  amali  yoyote  yenye  thamani  tokea  nizaliwe; 
hilo  limekubaliwa  mbele  ya  Mola  ili  kunifanya  niepukane  na  dhima  ya 
kuulizwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu. 


Kama  hujioni  kuwa  wewe  ni  muflisi  katika  amali  zote  za  wema  basi 
tambua  kuwa  upo  katika  sehemu  ya  mwisho  ya  ujinga.  Lakini  pindi  utaka- 
potambua  kuwa  wewe  ni  muflisi  basi  usikate  tamaa  na  rehema  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  Mtukufu. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  (1918-1999) 

Uzuri  wa  moyo  na  ukamilifu  wa  kiimani  kwa  muumini  hudhihirika 
katika  tabia  yake.  Miongoni  mwa  dalili  kuu  za  tabia  hii  ni: 

Kuwa  mnyenyekevu  wakati  wote,  kutambua  thamani  ya  kila  muda  na 
pumzi  ipitayo  na  kutoruhusu  vipite  hivi  hivi,  kuwapenda  waja  wa  Mwe- 
nyezi  Mungu  na  kuwa  na  mahusiano  mema,  kushirikiana  na  wengine 
kulingana  na  kiwango  cha  imani  zao,  kuficha  kasoro  zao,  kuwa  makini 
kuhusiana  na  halali  na  haramu  na  kuiona  ni  kubwa  mno  dhambi  ambayo 
inachukuliwa  na  wengine  kuwa  ni  ya  kawaida;  kwani  kuifanya  dhambi 
kuwa  ni  kitu  cha  kawaida  ni  sawa  na  kumdharau  Mola. 


Ili  kuendana  na  matakwa  ya  Mola  wetu  hebu  tupambe  nyakati  za  alfa- 
jiri  kwa  dua  na  utajo  mtakatifu.  Tutangulize  kutoa  huduma  zetu  kwenye 
familia  zetu  na  wakubwa  wetu.  Na  tupunguze  muda  tunaoutumia  pamoja 
na  wale  wanaoipenda  dunia  na  badala  yake  tuwe  pamoja  na  watu  wema. 
Na  tutoe  huduma  zetu  kwa  usawa  kwa  miongoni  mwa  ndugu  zetu  na 
wenye  kuhitaji.  Na  cha  muhimu  zaidi  tuwe  makini  katika  kuchunga  halali 
na  haramu.  Na  tuwe  makini  katika  mahusiano  yetu  ya  kijamii  ili  tusije 
tukatoka  katika  jukumu  letu  kuu  la  kumtumikia  Mola. 

Makosa,  usahaulifu  na  udhaifu  wakati  wote  hutokea  katika  nyakati 
ambazo  umejiweka  mbali  na  dhikr.  Wale  wenye  kuendeleza  hali  ya  kiroho 
ya  dhikr  huwa  hawaathiriwi  na  huzuni  na  majozi  yatokanayo  na  dunia; 
huwa  hawana  hata  furaha  kubwa  ya  kidunia  kama  wengine.  Nafasi  yake 
hujazwa  na  hali  ya  kiroho  yenye  kuendelea,  ukarimu  na  huruma  juu  ya 
viumbe  wengine.  Kwa  maneno  mengine  tunaweza  kusema  kwamba  huu 
ni  upendo;  upendo  wenye  kuendelea.  Mwenyezi  Mungu  humdidimiza 
mja  aliye  karibu  yake  ndani  ya  bahari  ya  upendo.  Baada  ya  hapo  mtu 
huwapenda  wale  tu  wanastahili  kupendwa;  na  upendo  huo  ni  kwa  kadiri 
atakavyowezeshwa  na  Mola. 


Kila  mtu  hana  budi  kuona  kwamba  kuitumikia  jamii  inayomzunguka 
kwa  ajili  ya  Mola  ni  jukumu  lenye  thamani  kubwa.  Mtu  mwenye  kufanya 
kazi  kwa  ajili  ya  kuboresha  maisha  ya  kijamii  na  kuleta  usawa  na  maende- 
leo  anakuwa  ana  nafasi  tukufu  katika  jamii  hiyo;  na  atakuwa  na  malipo 
makubwa  kesho  akhera.  Kumesemwa  katika  hadith  kwamba: 


Ushauri  kutoka  kwa  watu  wema 


“Yule  mwenye  kuwatumikia  watu  ndiye  mbora  wao.”  (Daylami,  Mus- 
nad,  II,  324) 

Wengi  wetu  licha  ya  kuwa  na  amali  njema  nyingi  lakini  wanapuuzia 
kujipamba  na  tabia  ya  ‘sattaru’l-uyub’,  yani  tabia  tukufu  ya  kusitiri  kasoro 
za  wengine.  Na  kwa  namna  hiyo  hawawezi  kuendelea  kiroho  kwa  kiwango 
wanachotarajia.  Hivyo  kusamehe  na  kuficha  kasoro  za  wengine  ni  moja 
wapo  ya  sifa  muhimu  ya  maadili  mema.  Kama  ambavyo  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  anasitiri  na  kusamehe  makosa  mengi  tunayoyafanya  sisi  waja 
wake,  hivyo  na  sisi  hatuna  budi  kuwa  ni  wenye  kusamehe.  Wale  tu  walio- 
guswa  na  upendo  mtakatifu  ndio  wenye  kufahamu  namna  ya  kusamehe. 

Maarifa  yote  yanaegemea  kwenye  uwezo  wa  kuwa  karibu  na  Mola, 
licha  ya  kuwa  katikati  ya  ghasia  za  dunia  na  mihangaiko  ya  kila  siku;  hii  ni 
hali  bora  ambayo  ni  zawadi  itokayo  kwa  Mola.  Kama  tungelitafakari  vyema 
juu  ya  jukumu  muhimu  lililo  mbele  yetu  tungelijichunga  dhidi  ya  ulaghai 
unaotokana  na  dunia. 

Moja  wapo  ya  zawadi  kubwa  ambayo  Mola  anaweza  kumpa  mja 
wake  ni  kumfanya  atambue  udhaifu  wake  mwenyewe.  Labda  mafanikio 
makubwa  niliyowahi  kuyapata  katika  njia  ya  kiroho  yalikuwa  ni  kuweza 
kwangu  kuona  kasoro  zangu  mwenyewe.  Nilitambua  ufilisi  wangu  kuele- 
kea  kwa  Mola,  kwa  namna  hiyo  sikuweza  tena  kuwa  na  uwezo  wa  kuona  na 
kufuatilia  kasoro  za  mtu  mwingine.  Ninamshukuru  sana  Mwenyezi  Mungu 
kutokana  na  kulithamini  kwangu  jambo  hilo... 

Ewe  Mola!  Tujaalie  sehemu  ya  moto  wa  upendo  unaowaka  ndani 
ya  nyoyo  za  waja  wako  vipenzi!  Tujaalie  uwezo  wa  kuweza  kujiongoza 
wenyewe  kwa  kupitia  tahadhari  na  ushauri  wa  watu  wema  waliotupatia 
msaada  wa  kiroho! 


Amin... 


Simulizi  za  kisufi  na 
mafunzo  yake 

Elimu  ya  kweli 

Kanuni  katika  mafunzo  ya  kiroho 
Ibrahim  ibn  Adham  na  mtoto  wa  paa 
Kutoitia  doa  njia  ya  Mola 
Karamah 

Kuziathiri  nyoyo  za  wajinga 
Mlango  wa  rafiki 
Kutii)  Kuhudumia,  Kushauri 
Kuwahudumia  viumbe 
Kuwaheshimu  watu  wema 
Utashi  mbele  ya  Mola 
Adabu 

Adabu  katika  kuhudumia 

Adabu...Hata  iweje 

Maadili  na  huduma  ya  mtu  mwema 

Waache  wanaokufa  wafahamu»  sio  walio  hai! 

Usimdharau  mtu  yeyote! 

Usimlaumu  yeyote! 

Kuwachangamkia  mayatima 
Urafiki 

Lengo  la  urafiki 

Kujisalimisha  moja  kwa  moja 

Kupokea  maombi  ya  muumini 

Majzub  na  tiba  ya  moyo  wenye  maradhi 

Sura  kama  malaika 

Hali  ya  moyo  wakati  wa  sadaka 

Matendo  mema  ambayo  yanakifikia  kiti  cha 

enzi 


'Adab  ya  hu' 


w 


’atu  wema  ambao  hufikia  katika  kiini  cha 
uswahaba  kwa  kupitia  kwa  Mola  hubakia 
kuwa  maswahaba  wa  wanadamu  wote  milele. 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Usufi  kama  ambavyo  umekwisha  gusiwa  katika  sura  zilizotangulia  ni 
sayansi  isiyojihusisha  sana  na  maneno  katika  kumkomaza  mtu  kiimani; 
bali  imejawa  na  uzuri  na  msukumo  ambao  unaakisi  katika  maisha  kuto- 
kana  na  nyoyo  njema  za  watu  wema.  Uzuri  huu  ambao  tokea  hapo 
kabla  umekuwa  ukisambazwa  chini  ya  jina  la  ‘simulizi’  umechukua  nafasi 
muhimu  katika  kukomaza  imani  juu  ya  Mola,  kueneza  maadili  mema, 
kuamsha  chemchem  za  upendo  mtakatifu  na  huruma  ndani  ya  nyoyo  za 
watu  na  kustawisha  hisia  tukufu  kama  vile  upendo,  huruma  na  ukarimu. 
Simulizi  zilizosimuliwa  mara  kwa  mara  ndani  ya  Qur’an  ni  taswira  yenye 
kumchochea  mwanadamu  kuelekea  kwenye  ukomavu  wa  kiroho  katika 
safari  yake  ya  maisha;  na  kwa  kuwa  simulizi  zenyewe  zimechukuliwa  kwe- 
nye  maisha  halisi  ya  watu  husika,  hivyo  zinakuwa  ni  zenye  kuleta  ufanisi 
mkubwa. 


Kutokana  na  kushawishika  na  njia  hii  tukufu  na  kutokana  na  kuwa 
na  nia  ya  kweli  katika  lengo  letu  la  kusambaza  ukweli  wa  usufi  si  tu  kama 
ulivyoandikwa  katika  maandishi,  bali  pia  cha  muhimu  zaidi  ni  kuusamba- 
za  kulingana  na  namna  ulivyodhihirika  katika  maisha  halisi  ya  watu  wema 
katika  sura  zilizotangulia.  Tunachokusudia  katika  sura  hii  ni  kutoa  mifano 
mizito  zaidi  kuhusiana  na  simulizi  hizo.  Pia  tutafafanua  zaidi  mafunzo  ya 
msingi  yanayopatikana  katika  simulizi  hizi,  na  pia  tahadhari  na  mazingatio 
tunayohitajika  kuyachukua.  Kwa  usupi  lengo  letu  juu  ya  hicho  kinachofua- 
tia  ni  kumpatia  msomaji  matone  machache  kutoka  kwenye  bahari  pana  ya 
maadili  na  wema  utokao  kwenye  nyoyo  za  sufi  mbalimbali. 

_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Elimu  ya  kweli 

Mtukufu  Sami  Effendi  alikuwa  ndio  ametoka  kumaliza  shahada  yake 
ya  sheria  katika  chuo  kikuu  cha  Daru’l-Funun 

ndani  ya  Istanbul.  Baada  ya  mtu  mwema  mmoja  kugundua  mwenen- 
do  wake  wa  sawa  na  kutojiona  kwake  alimwambia: 

“Elimu  hii  iko  sawa  pia,  lakini  huna  budi  kutafuta  namna  ya  kusoma 
elimu  ya  kweli  ewe  mwanangu.  Acha  tukuandikishe  katika  shule  ya 
hekima,  mahali  ambapo  utapokea  mafunzo  ya  sayansi  za  moyo  na  siri  za 
akhera”,  baada  ya  maneno  hayo  akaongezea: 

“Ukweli  ni  kwamba  sifahamu  namna  wanavyomfundisha  na  kumuele- 
keza  mtu.  Lakini  ninachofahamu  ni  kwamba  somo  la  kwanza  la  elimu  hii 
ni  kutoumiza  na  somo  la  mwisho  ni  kutoumizwa” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 


Bila  shaka  kutoumiza  ni  rahisi.  Lakini  kutoumizwa  mara  nyingi  ni 
suala  lililo  nje  ya  udhibiti  wa  mtu;  kwani  ni  suala  linalohusiana  na  moyo  wa 
mtu.  Hivyo  kujizuia  dhidi  ya  kuumizwa  na  kuvunjwa  moyo  kutawezekana 
baada  ya  kuwa  ni  mtu  usiyeathiriwa  na  sumu  na  mishale  yenye  kuchoma 
kutoka  kwa  wanadamu.  Uimara  wa  uwezo  huu  wa  kustahamili  hayo  yote 
unategemeana  na  kiwango  alichofrkia  mtu  katika  kuisafisha  nafsi  na  kuuta- 
kasa  moyo.  Pindi  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  alipopigwa  mawe  Taif  alijiwa  na  malaika  na  kuhakikishiwa  kuwa  kwa 
tamko  moja  tu  angeliweza  “...kugonganisha  milima  miwili  inayoizunguka 
Taif  na  kuwaangamiza  wakazi  wake”. 

Lakini  kutokana  na  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 

-  kuwa  rehema  kwa  walimwengu  wote  si  tu  kwamba  alikataa  suala  lile  bali 
aligeukia  Taif  na  kuwaombea  wakazi  wake  uongofu. 

Vile  vile  licha  ya  kupigwa  mawe  hadi  kufa  Hallaj  ambaye  alikuwa  kip- 
enzi  mkubwa  wa  Mtume  kabla  ya  kufa  alisikika  akiomba,  “Mola  wangu... 
Hawafahamu  kitu;  hivyo  wasamehe  wao  hata  kabla  ya  kunisamehe  mimi!” 


Huu  ni  msimamo  ambao  hupatikana  kwa  kupitia  elimu  ya  kweli;  msi- 
mamo  huu  upo  ndani  ya  moyo  wa  mtu  aliyetakaswa  kwa  kupitia  mafunzo 
ya  kiroho. 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Pindi  Abu’l-Qasim  al-Hakim  alipoulizwa  kuhusiana  na  sifa  za  moyo 
uliotakasika  {qalb-i  salim)  alijibu  kama  ifuatavyo: 

“Moyo  uliotakasika  una  sifa  tatu:  Ni  moyo  usioumiza,  moyo  usiou- 
mizwa  na  moyo  wenye  kutenda  wema  kwa  ajili  ya  kutafuta  radhi  za  Mwe- 
nyezi  Mungu  bila  ya  kukubali  kitu  chochote  kutoka  kwa  watu  kama  fidia. 
Muumini  huweza  kufika  mbele  ya  Mola  wake  kwa  heshima  (wara),  ikiwa 
hajamuumiza  yeyote;  kwa  utii,  ikiwa  aliuelekeza  moyo  wake  kwa  Mola 
wake  pekee  na  kuulinda  dhidi  ya  kuumiza  na  mtu  yeyote;  na  usafi  wa 
moyo,  ikiwa  hakumshirikisha  Mola  wake  na  chochote  katika  ibada  zake” 

Mshairi  amelizungumzia  suala  hili  kwa  uzuri  zaidi  kama  ifuatavyo: 

Lengo  la  mwanadamu  najini  kwenye  bustaniya  ardhi 

Ni  kutoumiza,  bali  ni  kutii,  na  kutoumizwa! 


Kanuni  katika  mafunzo  ya  kiroho 

Shah  Naqshiband  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anatoa 
maelezo  ya  kina  kuhusiana  na  kile  alichokutana  nacho  pindi  alipokuwa 
anawasaidia  wengine  katika  kuzitakasa  nyoyo  zao  na  kuzisafisha  nafsi  zao: 

“Huwa  tunawafundisha  wanafunzi  kwa  kutumia  njia  bora  kwa  kadiri 
iwezekanavyo;  yani  kulingana  na  hali  zao.  Kuna  wakati  tunapendekeza 
njia  ya  ushawishi  (jazbah),  na  wakati  mwingine  njia  ya  taratibu  (suluk). 
Tunafahamu  kwamba  wengi  huja  kwetu  huku  wakiwa  na  mbegu  za  upendo 
ndani  ya  nyoyo  zao,  wakati  huo  huo  wengine  wengi  hawana  mbegu  hizi  au 
mbegu  zao  zimeachwa  zikaoza  kutokana  na  tabaka  zito  la  nafsi  na  tamaa 
za  kidunia.  Hivyo  jukumu  letu  ni  kung’oa  tamaa  hizi  za  nafsi  na  badala 
yake  kupandikiza  mbegu  za  upendo,  na  pia  jukumu  letu  kuhakikisha  kuwa 
mbegu  hizi  zinastawi  na  kuwa  vimelea  vya  nyoyo  safi  vhivyonyeshelezewa 
mvua  ya  ukweli  chini  ya  miale  ya  jua  la  marifatullah. 


Tufundisha  dhikr  ni  sawa  na  kumpa  mtu  jiwe  gumu  sana.  Cheche  za 
upendo  zitaweza  kuwaka  kulingana  na  juhudi  za  mwanafunzi  katika  kuli- 
tumia  jiwe  hilo” 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Maradhi  ya  mwili  huja  katika  aina  mbalimbali  na  tiba  mbalimbali;  pia 
hivyo  ndivyo  yalivyo  maradhi  ya  nafsi  na  moyo.  Hivyo  watakatifu  wenye 
utambuzi  na  umakini  huchunguza  na  kutibu  maradhi  ya  mtu  ya  kiroho 
kulingana  na  hali  yake  husika.  Wakati  huo  huo  watu  kama  Ibrahim  Adham 
wanashauriwa: 

“kuachana  na  taji  na  kiti  cha  enzi”,  wakati  kinyume  chake  kabisa  wen- 
gine  kama  vile  Sultan  Mehmed  wanaambiwa: 

“Utajilaumu  mwenyewe  kama  utaliacha  taji  lako  na  baada  ya  hapo 
akaja  kulichukua  mtu  asiyefaa” 

Baadhi  hujaribiwa  kwa  maji  na  wengine  kwa  moto.  Haijalishi  jaribio 
litakuwa  ni  lenye  kuchosha  kwa  kiasi  gani  lakini  kuyatibu  maradhi  ya  kiro- 
ho  kama  ilivyo  kwa  maradhi  ya  kimwili  kunahitajika  imani  juu  ya  daktari 
na  ufanisi  mkubwa  katika  kutumia  tiba  iliyopendekezwa;  na  zaidi.  Kupuu- 
zia  kumeza  dawa  kwa  ajili  ya  maradhi  ya  kimwili  kunaweza  kusababisha 
madhara  zaidi  kadiri  muda  unavyosogea;  Vivyo  hivyo  kupuuzia  kuchukua 
dawa  husika  kwa  ajili  ya  kutibu  maradhi  ya  moyo  kunaweza  kupelekea 
kupata  hasara  ya  milele. 


V 


Ibrahim  ibn  Adham  na  mtoto  wa  paa 

Mwanzoni  Ibrahim  ibn  Adham  alikuwa  mfalme  wa  Balkh  ambaye 
alikuwa  na  matumizi  makubwa  katika  anasa  ndani  ya  kasri.  Sufi  wa  wakati 
ule  walikuwa  wakimuasa  mara  kwa  mara  ili  aokoke  na  mtindo  wake  mbaya 
wa  maisha  na  kuhuisha  moyo  wake.  Kulingana  na  masimulizi  maarufu, 
pindi  alipokuwa  amelala  kitandani  mwake  alisikia  sauti  ngeni  zikimfikia 
kutoka  juu  ya  dari.  Kutokana  na  kushindwa  kulala  alitoa  kichwa  chake  nje 
ya  dirisha  na  kufoka: 


“Ni  nini  kinaendelea  huko?”  Alijibiwa  kwa  jawabu  la  kushangaza. 
“Ninatafuta  ngamia  wangu  aliyepotea”,  yule  mtu  alisema. 


“Unafikiria  nini”,  Ibrahim  alijibu  kwa  ukali,  “unatafuta  ngamia  wako 
juu  ya  dari?”  Wakati  huu  jibu  likawa  ni  lenye  kustaajabisha: 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


“Unafahamu  vyema  kuwa  ni  ujinga  ulioje  kutafuta  ngamia  aliyepotea 
juu  ya  dari,  lakini  kamwe  hufikirii  ni  ujinga  ulioje  kutafuta  furaha  ya  milele 
ndani  ya  maisha  ya  kifahari  na  uhadhirifu  kama  hayo  unayoishi  wewe!” 

Ukilinganisha  na  maneno  ambayo  alikwisha  yasikia  hapo  kabla, 
maneno  haya  yalimuacha  Ibrahim  kwenye  fadhaa  kubwa.  Lakini  licha  ya 
hayo  ilichukua  masiku  machache  kwa  yote  hayo  kusahaulika  na  kuendelea 
na  mtindo  wake  ule  ule  wa  maisha  bila  ya  mabadiliko  yoyote. 

Siku  nyingi  zikapita  ndipo  siku  moja  Ibrahim  akaamua  kutoka  nje  ya 
kasri  kwa  ajili  ya  kwenda  kuwinda  paa  wadogo  pamoja  na  kundi  la  watu. 
Kuna  wakati  akawa  anaendesha  peke  yake  kwa  ajili  ya  kutafuta  windo  zuri. 
Ndipo  akasikia  mnongbno  katika  sikio  lake.  ‘Amka’,  sauti  ile  ilisema.  Haku- 
tilia  maanani.  Lakini  sauti  ile  ilikuwa  ikijirudia  tena  na  tena.  Mara  sauti  ile 
ikaenea  na  ikawa  inakuja  kutoka  kfla  mahali: 

“Amka  kabla  kifo  hakijakuamsha”,  ilisikika. 

Ibrahim  ibn  Adham  alipigwa  na  butwaa  na  kupata  hofu.  Lakini  mara 
mtoto  wa  paa  mdogo  mwenye  kuvutia  alijitokeza  mbele  ya  macho  yake 
yaliyokuwa  yakidadisi,  na  mara  akaanza  taratibu  kusahau  sauti  zile.  Akaji- 
tuliza  na  kwa  shauku  kubwa  akamlenga  yule  paa  mpole  kwa  mshale  wake 
kwa  lengo  la  kumchoma.  Ilibakia  inchi  moja  kwa  yeye  kuruhusu  mshale 
uchomoke.  Lakini  paa  yule  huku  akiwa  amemtazama  Ibrahim  kwa  huzuni 
alinong’ona: 

“Je  Mwenyezi  Mungu  aliye  mwingi  wa  rehema  aliniumba  ili  uje  kuni- 
winda  ewe  Ibrahim?” 

Huku  akiwa  ameduwaa  Ibrahim  akaanza  kutetemeka  kuanzia  kich- 
wani  mpaka  chini.  Huku  macho  yake  yakiwa  yamejawa  na  machozi 
aliteremka  juu  ya  farasi  wake  na  kusujudu  chini  kwa  majuto  makubwa  na 
kuomba: 


“Mola  wangu  ambaye  rehema  na  heri  zako  hazina  mwisho!  Kwa 
muda  mrefu  nimepoteza  pumzi  zangu  katika  anasa  na  fahari!  Uoshe  moyo 
wangu  kwa  rehema  zako  ewe  Mwenyezi  Mungu,  na  usiache  chochote  isi- 
pokuwa  mapenzi  yako!” 


Macho  ya  Ibrahim  ibn  Adham  yakaamka  katika  ulimwengu  mwingine 
kabisa;  akajikuta  akiangalia  kwenye  ulimwengu  wa  kiroho.  Mtazamo  huu 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mzuri  ukafuta  akilini  mwake  fikra  zote  za  uzuri  alizokuwa  akizishabikia 
hapo  kabla.  Kaftani  ya  kiufalme  aliyokuwa  akiivaa  kila  siku  asubuhi  kwa 
umakini  mkubwa,  na  fahari  ya  kuwa  sultani  wa  Balkh  ikiwa  imepoteza 
mvuto  na  umuhimu.  Vyote  hivyo  vikawa  kama  ziada  ambayo  angeliweza 
kuishi  bila  kuwa  nayo. 


Huku  macho  yake  yakiwa  bado  yana  machozi  ya  toba  na  moyo  wake 
ukiwa  unaungua  kwenye  moto  wa  majuto,  Ibrahim  ibn  Adham  akaondoka 
pale  alipokuwepo  na  kuingia  kwenye  pori.  Alitembea  masafa  marefu  kabla 
ya  kukutana  na  mchungaji  aliyekuwa  amevalia  joho  la  sufi  kama  ilivyoku- 
wa  kawaida  yao.  Akamsogelea  yule  mchungaji  na  kumbadilishia  lile  joho 
lake  la  sufi  kwa  kaftani  yake  iliyokuwa  ikivutia.  Pindi  tu  Ibrahim  alipolivaa 
lile  joho  alihisi  ahueni  kubwa.  Wakati  ule  mchungaji  alikuwa  akistaajabu. 
“Sultani  wetu  amechanganyikiwa”,  alijifikiria  kichwani  mwake.  Lakini 
kinyume  na  kupoteza  fahamu  ndio  alikuwa  amepata  fahamu.  Alikuwa 
ameenda  kuwinda  paa  ili  aweze  kuamshwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
kwa  kupitia  paa  huyo. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Pindi  mnapokabiliwa  na  chagua  kati  ya  hapa  duniani  na  akhera,  wale 
watakaochangua  akhera  huwa  ni  masultani  wa  milele  waliozawadiwa 
zawadi  zisizo  na  mwisho.  Kwa  wale  watakaochagua  dunia,  hata  kama 
machoni  wataonekana  ni  wafalme  lakini  kiuhalisia  wao  ni  omba  omba 
wa  maisha  wa  milele,  maisha  ambayo  kamwe  hawatayapata  hata  kama 
wataomba  kwa  kiasi  gani.  Hii  ndiyo  siri  ambayo  Ibrahim  ibn  Adham  aliku- 
ja  kuifahamu;  na  pindi  alipoipata  siri  hiyo  alijitolea  muhanga  unaotakiwa 
ili  kuwa  sultani  wa  milele.  Kama  maonyo  aliyoyapata  katika  njia  yake  ya 
kufikia  kwenye  maamuzi  haya  yalitokana  na  johari  ya  usafi  wa  moyo  ali- 
yokuwa  nayo  mpaka  wakati  ule. 


V 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Kutoitia  doa  njia  ya  Mola 

Njia  ya  usufi  ni  njia  yenye  kung’aa  kutokana  na  nuru  ya  Mola  ambayo 
hairuhusu  doa  lolote.  Wale  wenye  kuweza  kuona  dhati  yake  na  kutambua 
utukufu  wa  njia  hii  kamwe  hawawezi  kuona  kitu  chenye  kuingiliana  na 
mwangwi  wa  uislamu. 

Darasa  la  kiroho  la  Shah  Naqshiband  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri 
yake  -  lilizungukwa  na  idadi  kubwa  ya  wanafunzi  kutoka  katika  nyanja 
zote  za  maisha.  Wanachuoni  wakubwa  wa  Bukhara  kama  vile  Khawajah 
Yusuf  wakati  wote  walikuwa  na  shauku  ya  kuhudhuria  madarasa  yake. 
Lakini  bado  umaarufu  wa  Shah  Naqshiband  ulikuwa  ni  suala  walilotofau- 
tiana  baadhi  ya  wanachuoni,  wanachuoni  ambao  walianza  kumzungumzia 
vibaya,  wakidai  kwamba  mafundisho  yake  yalikuwa  yakienda  kinyume  na 
misingi  ya  uislamu.  Wakaja  kukutana  na  Shah  Naqshiband  na  kumuelezea 
wasiwasi  wao  juu  ya  mafundisho  yake. 

“Sikilizeni  wakati  tukiwaelezea  njia  yetu”,  Shah  Naqshiband  aliwaam- 
bia.  “Pindi  mtakaposikia  jambo  linaloenda  kinyume  na  Qur’an  na  Sunnah 
basi  liwekeni  wazi  na  sisi  tutaachana  nalo!” 

Kisha  wanachuoni  wale  wakamsikiliza  Shah  Naqshiband  alipokuwa 
akiwaelezea  kuhusiana  na  mwenendo  wa  kisufi  na  kuwataka  watafakari 
kwa  kina  kuhusiana  na  maneno  yake,  hawakuweza  kupata  kitu  chochote 
cha  kupinga. 

“Inaonekana  njia  yenu  si  nyingine  bali  ni  njia  iliyonyooka  {sirat-i  mus- 
taqim).  Hamtasikia  tena  tukiipinga  njia  hiyo”,  walihitimisha. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kinachoeleweka  kutoka  katika  kisa  kilichotangulia  ni  kwamba 
mwenendo  wa  kweli  wa  kisufi  unakubaliana  na  Qur’an  na  Sunnah  na 
unahitaji  umakini  mkubwa  katika  kuendana  nao.  Huku  akiwashauri  wana- 
funzi  wake  juu  ya  kuwa  wapole  pale  wanapokutana  na  watu  wasioizung- 
umzia  vyema  njia  hii,  pia  Shah  Naqshiband  anasisitiza  juu  ya  umuhimu 
wa  kuendelea  kutumia  Qur’an  na  Sunnah  pindi  wanapokabiliana  na 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

wanachuoni  wanaoushuku  mwenendo  wao,  yeye  aliwapa  nafasi  wataje 
vipengele  vya  usufi  ambavyo  vinaenda  kinyume  na  Qur’an  na  Sunnah  ili 
aweze  kukubaliana  nao.  Hivyo  ni  jambo  la  msingi  kwa  wafuasi  wengine  wa 
mwendendo  huu  wajipambe  na  mwenendo  kama  huu  ili  wasije  wakacha- 
fua  kile  kilichotakasika.  Hatuna  budi  kutambua  kwamba  wanachuoni 
waliotajwa  katika  kisa  hicho  ni  wanachuoni  wema  na  si  wanachuoni  waovu 
{ulama  bi’s-suu)  ambao  wanaitumia  vibaya  elimu  yao  na  nyoyo  zao  kwa 
uovu,  si  wale  wanachuoni  wanaoenda  kinyume  na  maamrisho  ya  Mola 
kwa  kushindwa  kuchunga  vipimo  vya  usafi  wa  moyo  na  uchamungu,  pia 
hawa  si  wale  wanaopinga  maneno  ya  watu  wema  na  maneno  ya  Qur’an 
pamoja  na  kuuza  aya  za  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  ajili  ya  kupata 
faida  ndogo  ya  dunia. 


V 


Karamah 


Siku  moja  Shah  Naqshiband  aliombwa  na  wanafunzi  wake  aonyeshe 
karamah,  kisha  akawajibu  kwa  kusema: 

“Karamah  yetu  ipo  wazi.  We  angalia:  Tunaweza  kusimama  kwa  miguu 
yetu  na  kutembea  juu  ya  ardhi  licha  ya  mzigo  mzito  wa  madhambi  tuliou- 
beba  mabegani  mwetu.  Je  kunaweza  kuwepo  kwa  karamah  zaidi  ya  hiyo?” 

Kisha  akawakumbusha  wanafunzi  wake  kwamba  msingi  wa  mwen- 
dendo  wa  kisufi  si  karamah  bali  ni  msimamo  (istiqamah),  alisema: 

“Hata  kama  ungelikuwa  uingie  kwenye  bustani  na  kusikia  miti  iki- 
sema  jani  moja  baada  ya  jingine,  ‘Karibu  ewe  mtakatifu  wa  Mola’,  lakini 
bado  usingelitakiwa  kushughulishwa  na  maneno  hayo  ama  kwa  ndani  au 
kwa  nje.  Badala  yake  ungelitakiwa  kuongeza  unyenyekevu  wako  katika 
kumtumikia  Mwenyezi  Mungu” 

Baada  ya  pale  baadhi  ya  wanafunzi  wake  wakasema: 


“Haijalishi  ni  kwa  kiasi  gani  unajaribu  kuificha  lakini  kuna  wakati 
huwa  unadhihirisha  baadhi  ya  karamah” 


“Hicho  unachokishuhudia  si  kingine  bali  ni  karamah  ya  wanafunzi 
wangu”,  alijibu  nguzo  ile  kubwa  ya  staha. 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Sheikh  alikuwa  makini  mno  katika  kuufanya  siri  msimamo  wake  wa 
kiroho  kiasi  kwamba  hakumruhusu  mwanafunzi  wake  aliyeitwa  Husama- 
ddin  Khawajah  Yusuf  aandike  maneno  na  karamah  zake  pindi  alipokuwa 
hai. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Watu  wema  waliotangulia  waliweza  kubakia  katika  msimamo  wao  wa 
kiimani  si  kwa  kuzingatia  karamah  kama  kiwango  cha  imani  bali  walieg- 
emea  kwenye  msimamo.  Katika  kuonyesha  karamah  hakuna  ulazima  wa 
mtu  kuwa  na  thamani  kubwa  kuliko  ile  ya  ndege  anayepaa  au  samaki 
anayeogelea;  na  kwamba  marifah  ya  kweli  hayahusiani  na  kuiga  kwa  ura- 
hisi  kile  ndege  au  samaki  wanachokifanya  .  Bali  ni  kuishi  katika  maadili 
na  msimamo  na  kujitolea  kwa  ajili  ya  Mola  peke  yake  na  kuwa  na  shauku 
kubwa  ya  kumtumikia  yeye.  Hilo  ndilo  lililoshauriwa  na  watu  wema  wali- 
otangulia  katika  kila  fursa  waliyoipata  na  ndivyo  walivyokuwa  wakiishi. 


Kuziathiri  nyoyo  za  wajinga 

Kwenye  siku  tukufu  katika  mwaka  wa  1340  AH  kulikuwa  na  tukio 
maalum  lililojumuisha  usomaji  wa  Qur’an  na  mawlid  ndani  ya  msikiti  wa 
Ayasofya  ndani  ya  Istanbul.  Msikiti  ulijaa  sana.  Ndani  yake  walikuwepo 
wanachuoni  mbalimbali  na  wanafunzi,  pamoja  na  makundi  ya  hujfaz 
(walioihifadhi  wa  Qur’an)  wakubwa  wa  wakati  ule,  walikuwa  wakisoma 
Qur’an  na  mawlid  mbele  ya  watazamaji  waliokuwa  na  ari  kubwa. 


Karibu  na  mimbar  alikuwa  amekaa  Adil  Bey  wa  Beylerbeyi,  huyu 
alikuwa  ni  mtu  wa  imani  mwenye  utambuzi  mkubwa  wa  kiroho.  Baada 
ya  muda  mfupi  alizidiwa  na  hali  ya  mbinyo  wa  kiroho;  ilikuwa  ni  kitu  cha 
kustaajabisha,  kwani  sehemu  kama  ile  ambayo  Qur’an  ilikuwa  ikisomwa 
ilikuwa  iwe  ya  mwisho  katika  sehemu  ambazo  mtu  angeliweza  kupatwa  na 
mbinyo  wa  kiroho  wa  namna  ile.  Adil  Bey  akaangalia  huku  na  kule.  Muda 
si  mrefu  akagundua  kuwa  aliyekuwa  amekaa  mkabala  na  yeye  alikuwa  ni 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

mtu  mjinga  na  mwenye  moyo  mgumu.  Walikuwa  wamegeukiana.  Adil  Bey 
akagundua  kuwa  sababu  ilikuwa  ni  ubaya  uliokuwa  ukimflkia  kutoka  kwe- 
nye  moyo  wa  mtu  yule.  Akabadilisha  sehemu  upesi.  Alipata  nafuu  ingawa 
hakuweza  kuondokana  na  hali  he  mara  moja. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kama  ambavyo  watu  wema  wanasababisha  amani  na  utulivu  kwenye 
nyoyo  za  watu  ndivyo  ambavyo  watu  wabaya  wanavyosababisha  udhaifu 
na  uchovu  na  ugumu  wa  moyo.  Kuingia  kwenye  bustani  humfanya  mtu 
apate  harufu  nzuri  ya  maua,  wakati  kuwa  karibu  na  uchafu  humfanya 
mtu  achafuke.  Kuhusiana  na  wale  ambao  nyoyo  zao  zimeoza  na  hivyo 
zinachotoa  ni  ushawishi  mbaya,  Mwenyezi  Mungu  amesema: 

“Na  unapo  waona  wanaoziingilia  Aya  zetu,  basi  jitenge  nao  mpaka 
waingilie  mazungumzo  mengine.  Na  kama  Shet’ani  akikusahaulisha,  basi 
baada  ya  kutanabahi  usikae  pamoja  na  watu  madhaalimu”  (al-Anam,  68) 

Uzito  wa  amri  hiyo  tukufu  upo  wazi  kwa  waja  wa  kweli  wa  Mwenyezi 
Mungu  ambao  wanaongozwa  na  nyoyo  safi.  Kadiri  moyo  unavyokuwa 
msafi  ndivyo  viwango  vya  imani  vinavyoongezeka;  jicho  huanza  kuona  siri 
zilizopo  nyuma  ya  pazia  na  kuupata  ukweli  uliojificha  kwa  wengi.  Mfano 
mzuri  tunaweza  kuupata  kwa  Seyfi  Baba: 

Seyfi  Baba  ambaye  alikuwa  akimpenda  sana  Sami  Effendi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  alikuwa  ni  mtu  mwenye  utambuzi  mkubwa  wa 
kiroho.  Siku  moja  aliiacha  nyumba  yake  hiyokuwepo  kwenye  kitongoji 
cha  istanbul  kilichoitwa  Topkapi  kwa  ajili  ya  kwenda  kumtembelea  Sami 
Effendi  kama  ilivyokuwa  kawaida  yake.  Lakini  pindi  alipoingia  tu  kwe- 
nye  nyumba  ya  Sami  Effendi  alizimia  na  kuanguka  chini.  Mtu  aliyekuwa 
amemfungulia  Seyfi  Baba  alimwagia  maji  kwenye  uso  wake  na  kumfanya 
arudiwe  na  fahamu: 


“Hatuna  budi  kumuita  daktari”,  yule  mtu  alishauri,  lakini  alizuiwa  na 
Seyfi  Baba  ambaye  alisema: 

“Hakuna  haja  ya  daktari  ewe  mwanangu,  kwani  hali  hii  haihusiani  na 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


matibabu  ya  hospitalini.  Watu  waasi  na  sehemu  zenye  uasi  mkubwa  nilizo- 
pitia  nilipokuwa  njiani  kuja  hapa  ziliniathiri  na  pindi  nilipofika  hapa  nili- 
kubwa  na  hali  safi  ya  kiroho.-.Lakini  moyo  wangu  haukuweza  kuivumilia 
hali  hiyo.  Kwa  msaada  wa  kipenzi  changu  Sami  Effendi  na  baraka  za  hali 
ya  kiimani  hiyopo  hapa  nitapona  wakati  wowote.” 

Hivyo  kama  ambavyo  uovu  wa  mtu  ulivyo  na  athari  kwenye  moyo 
wa  mtu  ndivyo  wema  utokao  kwa  mtu  mwema  unavyoweza  kumtuliza 
na  kumfanya  arudi  katika  hali  yake  ya  awali.  Hivyo  watu  wenye  mtazamo 
sahihi  hawana  budi  kujiweka  mbali  na  watu  waovu  kwa  kadiri  wawezavyo, 
na  badala  yake  wawe  karibu  na  watu  wema.  Mara  kwa  mara  Daud  -  amani 
iwe  juu  yake  -  alikuwa  akimuomba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  dua  ifua- 
tayo: 

“Mola  wangu...pindi  utakaponiona  nikielekea  kwenye  mkusanyiko 
wa  watu  waovu  vunja  mguu  wangu  kabla  sijafanikiwa  kuflka  hi  nisije 
nikaungana  nao.  Nitafurahi  sana  kama  utanifanyia  hivyo!” 


Mlango  wa  rafiki 

“Andaeni  vipando  vyetu”,  siku  moja  Abu  Said  Nishaburi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  aliwaagiza  wanafunzi  wake.  “Tunaenda  mjini.” 

Maandalizi  yalikamilika,  kisha  Sheikh  akifuatana  na  kikundi  cha 
wanafunzi  wake  walianza  safari.  Muda  mfupi  baadae  wakawa  wamewasih 
katika  kijiji  kimoja  ndani  ya  Nishapur. 

“Hiki  kijiji  kinaitwaje?”  Sheikh  aliuliza. 

“Dar-i  Dost”,  wakazi  wa  pale  walimjibu,  maneno  haya  yanamaanisha 
‘mlango  wa  rafiki’. 

Kisha  Sheikh  akaamua  wapumzikie  pale.  Baada  ya  siku  kupita  baadhi 
ya  wanafunzi  wake  walisema: 

“Ewe  mwalimu,  tulidhania  tunaenda  mjini.  Je  hatuendelei  na  safari?” 


Abu  Said  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  moyo  wake 
ulikuwa  umejaa  funguo  za  siri  za  kiroho  nyingi  anaelezea  yafuatayo: 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

“Huchukua  safari  ndefu  na  yenye  tabu  kwa  mpenzi  kufikia  kwenye 
mlango  wa  kipenzi  chake.  Kwa  kuwa  tumeshafika  kwenye  mlango  wa  rafiki 
hapa,  ni  wapi  pengine  tunapoweza  kwenda?” 


Waliishia  kuishi  pale  kwa  miaka  arobaini  na  kubainikiwa  na  matukio 
mengi  ya  kiimani.  Wana  kijiji  wengi  walifurahia  uwepo  wa  Sheikh  na 
hivyo  kutubia  mambi  yao  na  kisha  kuungana  na  kundi  la  wanafunzi  wake. 
Alichokimaanisha  Sheikh  pale  aliposema  ‘mlango  wa  rafiki’  kilikuwa  ni 
kwamba:  ili  kuweza  kuziteka  nyoyo...kwa  kufungua  mlango  wa  kasri  la 
rafiki  kuliwezekana  pale  mtu  alipokuwa  na  funguo:  yani  moyo  ambao 
tayari  umeshatekwa. 


V 

V 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kuufungua  mlango  wa  ‘rafiki’  kidogo  kwa  kuudhibiti  moyo  wakati 
wote  kumekuwa  ndio  tamaa  ya  waja  wema  ambao  nyoyo  zao  zinaungua 
kwa  mapenzi  juu  ya  Mola  wao  na  taji  lililo  kwenye  vito  vya  matendo  mema 
ambayo  huwawezesha  kufikia  kwenye  makutano  ya  milele.  Kwa  mfano 
Shah  Naqshiband  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alikuwa  aki- 
fanya  juhudi  kubwa  katika  kuwafundisha  wengine  kwa  umakini  mkubwa 
kiasi  kwamba  alikuwa  akiyachukulia  matatizo  ya  wanafunzi  wake  ni  kama 
matatizo  yake  mwenyewe,  bila  ya  kujali  kuwa  matatizo  yale  yalionekana 
ni  madogo  kiasi  gani.  Kila  alipokuwa  akimtembelea  yeyote  alikuwa  aki- 
ulizia  kuhusiana  na  matatizo  binafsi  ya  yule  aliyemtembelea,  kisha  yale  ya 
familia  yake  na  hata  ya  vipando  na  kuku  wake.  Kisha  alikuwa  akijitahidi 
kumridhisha  mtu  yule.  Kama  kulikuwa  na  chakula  kilichokuwa  kikigawa- 
nywa  kwenye  mkusanyiko,  Sheikh  alikuwa  akiwahudumia  waandaaji  yeye 
mwenyewe  kwa  mikono  yake. 


Kutii,  Kuhudumia,  Kushauri 


Mtu  mwema  mmoja  ambaye  alikuwa  akifanya  sohbah  mara  kwa  mara 
na  Dawud-i  Tai  siku  moja  alimshauri  Maruf-i  Karhi  dhidi  ya  ‘...kuachana 
na  amali,  kwani  humsogeza  mtu  karibu  na  radhi  za  Mola.” 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


“Unamaanisha  nini  hasa  unaposema  amali?”  Maruf-i  Karhi  aliuliza. 

“Kuhakia  katika  hali  ya  kumtii  Mola  katika  hali  yoyote  ile  na  kuwahu- 
dumia  na  kuwashauri  waislamu”,  yule  mtu  alijibu. 

V 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 


Amali  ndogo  iliyotekelezwa  kwa  utii  na  unyenyekevu  ni  yenye  thamani 
zaidi  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  kuliko  milima  ya  amali  zilizotekelezwa 
bila  ya  sifa  hizo.  Kumtumikia  Mwenyezi  Mungu  kunaanzia  kwenye  utii  na 
unyenyekevu.  Licha  ya  hayo,  je  Shetani  hakufukuzwa  mbele  ya  Mola  kuto- 
kana  na  kukataa  kwake  kutii  na  kunyenyekea  kwa  Mola  wake?  Je  ilikuwa 
ni  kutokana  na  upungufu  wa  amali? 

Kwa  upande  mwingine  kuhudumia  ni  jambo  lenye  thamani  kubwa 
kiasi  kwamba  Mitume  yote  na  watakatifu  walishikamana  nako,  na 
hawakuacha  kuhudumia  watu  hata  pale  walipokuwa  wagonjwa  au  wali- 
pokuwa  juu  ya  vitanda  vyao  vya  mauti.  Kwa  watu  wenye  hekima  hii  ndiyo 
njia  bora  ambayo  mtu  anahitajika  kuifuata  katika  kuhudumia.  Kwa  ufupi 
kuhudumia  ni  nembo  ya  huruma  na  wema  wa  mtu. 

Muumini  aliyekomaa  ni  mtu  mwenye  kuhudumia,  ni  askari  wa  moyo 
ambaye  baada  ya  kuweka  pembeni  thamani  ya  mwili  anajiweka  katika 
mstari  wa  mbele  wa  jeshi  la  wahudumu.  Huwa  yuko  pembezoni  mwa 
mgonjwa  na  mwenye  matatizo,  wakati  wote  yupo  karibu  na  waombolezaji, 
pia  yupo  pamoja  na  walio  na  huzuni,  waliokata  tamaa  na  waliotengwa. 

Kinyume  na  hayo,  kushauri  ni  sifa  inayowahusu  mabingwa;  kwani  kile 
kinachosemwa  huleta  ushawishi  kulingana  na  namna  kinavyofanyiwa  kazi 
na  msemaji.  Hivyo  si  sawa  kwa  kila  mmoja  kutoa  ushauri.  Wanaostahili 
ni  wale  walioshikamana  na  mwenendo  na  maadili  ya  kiutume.  Kukwepa 
jukumu  hili  licha  ya  kujaaliwa  uwezo  wa  kufanya  hivyo  ni  jambo  lenye 
lawama  na  kuwajibika;  kwani  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani 
ziwe  juu  yake  -  anasema: 


“Dini  ni  kutoa  nasaha  (nasihah)”.  (Bukhari,  iman,  42) 

Hivyo  kujiweka  mbali  na  jukumu  la  kushauri  ni  sawa  na  maangamizi 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kulingana  na  tahadhari  tukufu  iliyotolewa  katika  surat  al-Asr.  Kutosikiliza 
ushauri  ni  sawa  tu  hilo;  kwani  sababu  ya  maangamizi. 


Hivyo  watu  walio  katika  njia  ya  Mola  hawana  budi  kukubali  kwamba 
kutii,  kuhudumia  na  kushauri  ni  viwango  visivyopingika  na  hivyo  kuji- 
pamba  na  sifa  hizo  kutamuwezesha  mtu  kupata  radhi  za  Mola. 


Kuwahudumia  viumbe 


Mtu  mwema  mmoja  alimuona  katika  ndoto  Pertevniyal  Valide  Sultan 
ambaye  alikuwa  mdhamini  wa  msikiti  wa  Aksaray  Valide  ndani  ya  Istanbul 
muda  mfupi  baada  ya  kufariki  kwake,  alimuona  akiwa  katika  madaraja  ya 
juu  huko  akhera. 

“Je  ni  kutokana  na  msikiti  ulioujenga  ndio  maana  Mwenyezi  Mungu 
akakunyanyua  mpaka  kwenye  daraja  hili?”  alimuuliza. 

“Hapana”,  alijibu. 

“Basi  ni  kwa  amali  ipi?”  yule  mtu  aliuliza  kwa  shauku. 

“Ilikuwa  ni  siku  ya  mvua  na  matope  mengi”,  alianza  kuelezea.  “Tuli- 
kuwa  njiani  kuelekea  kwenye  msikiti  wa  Ayyub  Sultan,  mara  tukamuona 
mtoto  wa  paka  aliyekonda  akiwa  anatapatapa  huku  akipumua  kwa  shida 
ndani  ya  kidimbwi  cha  maji  kilichokuwepo  pembezoni  mwa  barabara. 
Nikaamuru  rukwama  isimamishwe  na  kisha  nikamwambia  baji  aliyekuwa 
karibu  yangu,  ‘Nenda  ukamtoe  yule  mtoto  wa  paka  kwenye  maji...asije 
akaghariki  ndani  ya  maji’. 

Huku  akisita  kushuka  kwenye  rukwama  ile  alisema,  ‘Lakini  kama  tuta- 
toka  nje  tutachafuka  mikono  yetu  na  nguo  zetu!’ 


Hivyo  bila  ya  kutaka  kumuumiza  moyo  nilitoka  mwenyewe  nje  ya 
rukwama  na  kisha  nikajikokota  kwenye  yale  matope  na  kumtoa  yule  mtoto 
wa  paka  pale  kwenye  dimbwi.  Kiumbe  yule  dhaifu  alikuwa  akitetemeka. 
Huku  nikimuonea  huruma  nilimuweka  kwenye  paja  langu  na  kumpatia 
joto,  na  sikumruhusu  aondoke  mpaka  pale  aliporudiwa  na  fahamu  zake. 


Ni  kutokana  na  huruma  ile  ndogo  ndio  maana  Mwenyezi  Mungu 
akanijaalia  kufikia  kwenye  daraja  hili  la  juu” 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Njia  yenye  kung’aa  ambayo  inaelekea  kwenye  anga  za  ukomavu  wa 
kiroho  na  ukamilifu  inapitia  kwenye  daraja  la  huruma  na  huduma.  Hivyo 
kila  muislamu  hana  budi  kufanya  huruma  na  huduma  kuwa  ni  sehemu  ya 
sifa  zake  za  kipekee. 


V 

V 


Kuwaheshimu  watu  wema 

Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasimulia 
yafuatayo: 

“Kilikuwa  ni  kipindi  cha  hijja.  Huku  nikuwa  pamoja  na  Sami  Effendi  - 
Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  tulikuwa  tumefikia  kwenye  nyumba 
ya  Abdussattar  Effendi  wa  Turkistan  ndani  ya  kitongoji  cha  Makka  kina- 
choitwa  Jiyad  kilichokuwepo  karibu  na  al-Kaaba.  Chumba  alichokuwemo 
Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  kilikuwa  juu  ya  mtaa, 
wakati  vyumba  vyetu  vilikuwepo  pembezoni  mwa  nyumba. 

Miongoni  mwa  siku  zile  siku  moja  mchana  Sami  Effendi  alikuja  mlan- 
goni  mwetu  na  kusema,  “Inaonekana  kuna  mtu  nje  anahitaji  chochote  kwa 
ajili  ya  kula.” 

Upesi  nikaandaa  chakula  na  kukiwahisha  nje.  Lakini  sikumuona  mtu 
yeyote.  Nikarudi  ndani  na  kufikiria  kwamba  labda  alishindwa  kusubiri 
hivyo  akaamua  kuondoka.  Zhipopita  dakika  kumi  Sami  Effendi  akaja  tena 
kwenye  mlango  wa  chumba  chetu. 

“Yule  muhitaji  amerudi  na  anasubiria  hapa  nje”,  alisema. 

Wakati  huu  nilipotoka  nje  na  chakula  nhifanikiwa  kumuona  yule  ali- 
yekuwa  na  shida:  alikuwa  ni  mbwa  aliyeonekana  kuchoka  na  huku  akiwa 
anatweta  kutokana  na  njaa.  Upesi  nikamuwekea  kile  chakula  mbele  yake. 
Alionekana  kuwa  na  njaa  sana,  kwani  alikila  chakula  chote. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Hiyo  ndiyo  adabu  na  unyenyekevu  kwa  wazee  wa  kiroho.  Sami  Effen- 
di  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  hakumchukulia  mbwa  kama 
‘mbwa’  bali  alimchukulia  kama  mtu.  Mara  nyingi  alikuwa  akiwaongelea 
wanyama  kama  ‘waja  wa  Mwenyezi  Mungu’  na  si  ‘wanyama’. 

Uzuri  wa  mwenendo  bora  kuelekea  kwa  viumbe  kwa  ajili  ya  Muum- 
ba  huwa  ni  sawa  na  kumuhusisha  Muumba  Mwenyewe;  kwani  huu  ni 
uzuri  wa  moyo  uliotakasika  ambao  umeshikamana  na  Mola.  Kwa  upande 
mwingine,  kuwa  na  moyo  uliotakasika  ni  sawa  na  kuwa  na  uswahaba  wa 
kweli  usio  na  mipaka.  Nyoyo  zhizotakasika  hudunda  kwa  raha  juu  ya  Mola, 
kwani  ndipo  mahali  unapobainika  ustadi  mzuri  wa  ukarimu  na  huruma. 


Utashi  mhele  ya  Mola 

Kulitapakaa  tetesi  kwamba  Sheikh  Muhammad  Nuru’l-Arabi,  ambaye 
alikuwa  Sufi  wa  karne  ya  19,  alikuwa  akikataa  uwepo  wa  uwezo  fulani 
(irada-i  juziyyah)  ndani  ya  wanadamu.  Sultani  wa  dola  ya  Uthmainiyya 
aliyeitwa  Abdulmecid  akamtaka  Sheikh  alipeleke  suala  lake  katika  kasri 
wakati  wa  moja  ya  masomo  ya  huzur.  Hivyo  sheikh  akawasili  pale  na 
kuambiwa  atoe  maelezo  kuhusiana  na  suala  lile,  Sheikh  alisema: 


“Mtu  huwa  na  kiwango  fulani  cha  uwezo  wa  kuamua  jambo;  na  hiyo 
ndio  sababu  ya  kuwajibika  kwake  kwa  Mola...lakini  si  kila  mmoja  na  si 
kila  wakati.  Kwa  mfano  mimi  nina  uwezo  fulani  wa  maamuzi  na  uhuru 
wa  kuchagua  lakini  nimekuja  kwa  sababu  ya  amri  ya  Sultani.  Hata  kama 
ningelitaka  kuondoka  nisingeliweza,  kwani  hilo  lipo  nje  ya  mamlaka 
yangu.  Wanasema  ‘Njooni’  na  sisi  tunakuja...wanasema  ‘ondokeni’  na  sisi 
tunaondoka.  Hhi  linamaanisha  kwamba  uwezo  wangu  wa  maamuzi  hapa 
hauna  maana  kuhusiana  na  uchaguzi  wa  baadhi  ya  mambo.  Vivyo  hivyo 
ninapokuwa  mbele  ya  Sultani  ninakuwa  na  mipaka  katika  vitu  ninavyovi- 
fanya.  Kwa  namna  hiyo  hiyo  kuna  baadhi  ya  watu  ambao  wakati  wote 
hutambua  uwepo  wao  mbele  ya  Mola.  Kutokana  na  watu  wengi  kutam- 
bua  kwamba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ni  yupo  kila  mahali  na  kwamba 
anaangalia  kila  kitu,  hujichukulia  kuwepo  mbele  ya  Mola  wao  pale  tu 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


wanapotekeleza  ibada  ya  swala.  Lakini  kuna  baadhi  ya  watu  ambao  wame- 
fikia  kwenye  daraja  fulani  la  kiroho,  watu  hawa  huishi  huku  wakitambua 
fika  kwamba  wapo  mbele  ya  Mola  wao  wakati  wote.  Sasa  ni  juu  yako  kua- 
mua  ikiwa  watu  hao  wana  uwezo  wa  maamuzi  ama  hawana!” 

Kutokana  na  kuvutiwa  na  maneno  ya  Sheikh  Sultani  alimzawadia 
Sheikh  zawadi  nyingi. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Mja  hutumia  utashi  aliopewa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Ingawa 
utashi  wa  Mola  hutawala  kila  jambo  lakini  radhi  zake  huwa  juu  ya  wema. 
Lengo  la  mwalimu  ni  kumpatia  mwanafunzi  elimu  ambayo  itamuwezesha 
kufanya  vizuri  katika  fani  yake.  Hakuna  atakachoweza  kufanya  mwalimu 
endapo  mwanafunzi  atafeli.  Vile  vile  jukumu  la  daktari  ni  kuhakikisha 
kuwa  mgonjwa  anatibiwa;  hivyo  mgonjwa  hana  wa  kumlaumu  zaidi  na 
nafsi  yake  endapo  atapuuzia  kumeza  dawa  alizopewa.  Daktari  hatolau- 
miwa  kuhusiana  na  upuuziaji  huo. 

Kwa  upande  mwingine,  kusalimisha  utashi  wako  kwa  Mola  ambaye 
uko  mbele  yake  kuna  malipo  makubwa  zaidi  ya  kile  ulichopewa.  Pia 
tunaweza  kusema  kwamba  kama  mtu  atasalimisha  kwa  moyo  safi  uoni 
wake  mbele  ya  uoni  wa  Mola  usio  na  mipaka,  mikono  yake  mbele  ya  miko- 
no  ya  Mola  isiyoweza  kuhimiliwa,  ulimi  wake  mbele  ya  sifa  Yake  ya  kuon- 
gea  na  kusikia  kwake  mbele  ya  kusikia  kwa  Mola  kusio  na  mipaka,  fahamu 
zake  na  utambuzi  wake  utakuwa  katika  hali  ya  kipekee  kabisa.  Kwa  ufupi 
ni  kwamba  hatojutia  kile  alichokitoa.  Vile  vile  kila  kitu  kitakachokuwa 
kikimpata  kwake  kitakuwa  ni  baraka  zitokazo  kwa  Mola.  Hivyo  kutokana 
na  waja  wake  wema  ambao  wakati  wote  wanatambua  kuwa  wapo  mbele  ya 
Mola  wao  na  ambao  wameweza  kusalimisha  utashi  wao  kwake,  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  amesema  yafuatayo  kwa  sitiari  katika  hadith  al-qudsi: 

“Nitakuwa  macho  yao  yenye  kuangalia,  masikio  yao  yenye  kusikia  na 
mikono  yao  yenye  kushika”  (Bukhari,  Riqaq,  38) 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Adabu 

Dawud-i  Tai  anasimulia: 


“Nilikaa  na  Abu  Hanifah  kwa  muda  wa  miaka  ishirini.  Niligundua 
kwamba  kwamwe  sikupata  kumuona  ameacha  kichwa  wazi  au  kuweka 
miguu  yake  juu,  ama  pembezoni  mwa  wengine  au  akiwa  peke  yake.  Siku 
moja  nilimuuliza  kwamba  kulikuwa  na  tatizo  gani  kuweka  miguu  yako  juu 
pindi  unapokuwa  peke  yako. 

“Ni  bora  kuwa  na  adabu  pindi  unapokuwa  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu”  absema. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Pindi  watu  wanapokuwa  mbele  ya  mtu  mwenye  daraja  la  juu  huwa 
hawawi  kama  ambavyo  wanatarajiwa  wawe,  na  huwa  wanakuwa  makini 
katika  kudhihirisha  tabia  inayoendana  na  mazingira  waliyomo.  Tunaweza 
kusema  kwamba  kuwa  karibu  na  mtu  wa  namna  hiyo  kunahitaji  kuwa 
na  tabia  njema.  Kwa  kuwa  watu  wema  wanatambua  kwamba  wakati  wote 
wapo  mbele  ya  Mola  wao,  hivyo  hawapuuzii  tabia  njema.  Hivyo  adabu 
huyagubika  maisha  yao  yote,  kwani  wana  nyoyo  za  hekima  ambazo  kwa 
kupitia  nyoyo  hizo  wanaona  na  kuhisi  kwa  uhakika  kwamba  wanaangaliwa 
na  Mola  wao  mpendwa  katika  sehemu  zote  na  nyakati  zote.  Wameshika- 
mana  na  siri  ifuatayo: 


“Naye  yu  pamoja  nanyi  popote  mlipo...”  (al-Hadid,  4);  na  kwa  namna 
hiyo  wanaishi  huku  wakitambua  kuwa  wako  mbele  ya  Mola  wakati  wote. 


Tunachojaribu  kusema  hapa  ni  kwamba  kimsingi  wakati  watu  wen- 
gine  wanahisi  kwamba  wapo  mbele  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  wakati 
wa  swala  pekee,  watu  ambao  huwa  na  adabu  hali  ya  kuwa  wapo  ndani  ya 
swala  kutegemeana  na  uzito  wanaouhisi,  wakati  huo  huo  kuna  watu  wen- 
gine  walio  wema  zaidi,  watu  ambao  kfla  tabia  na  mwenendo  wao  upo  kati- 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


ka  misingi  ya  adabu,  hawa  ni  watu  ambao  wanaendeleza  mfumo  huu  hata 
pale  wanapokuwa  nje  ya  swala.  Katika  kuwasifu  watu  hao  Qur’an  inasema: 


“Ambao  wanadumisha  Sala  zao”  (al-Maarij,  23).  Si  tu  kwamba 
hawapuuzii  swala  zao,  lakini  pia  wapo  katika  hali  ya  kuswali  hata  pale 
wanapokuwa  nje  ya  swala.  Hili  linadhihirisha  uwezo  wao  wa  kuendelea 
kujitambua  kuwa  wako  mbele  ya  Mola  wao  ndani  na  nje  ya  swala. 


Adabu  katika  kuhudumia 

Abu  Abdullah  Rugandi  anasema: 

“Kamwe  usiidharau  huduma  yoyote  unayoipata.  Hata  hivyo  huduma 
ni  huduma;  na  inawezekana  kitu  ambacho  kinaonekana  hakina  umuhimu 
kwako  kikawa  kikubwa  sana  kwa  Mola  kwa  sababu  usizozijua.  Hatufa- 
hamu  ni  huduma  ipi  ambayo  ndani  yake  tunaweza  kukutana  na  radhi  za 
Mwenyezi  Mungu.  Hivyo  endelea  kuhudumia  mpaka  ukidhi  haja  yako  na 
haja  yako  haipaswi  kuwa  kitu  kingine  chochote  zaidi  ya  radhi  za  Mwenyezi 
Mungu.  Baraka  na  manufaa  utakayoweza  kuyapata  njiani  vinapaswa  kuku- 
ongezea  ari  yako  kuelekea  kwa  Mola  na  kuzidisha  huduma  yako.” 


Mafunzo  tunayoyapata  kutokana  na  kisa  hiki: 

Hakuna  umuhimu  wa  kutoa  huduma  hivi  hivi  bila  ya  kuwa  na  moyo 
safi  na  katika  ubora  wa  hali  ya  juu  kwa  kadiri  iwezekanavyo.  Hivyo  watu 
ambao  wanashikana  mikono  kwa  ajhi  ya  kutoa  huduma  hawana  budi 
kupewa  motisha,  na  motisha  hiyo  isiwe  kutokana  na  kuhudumia  tu  bali 
kutokana  kutafuta  radhi  za  Mwenyezi  Mungu.  Kutoa  huduma  kwa  ajhi 
ya  kusifiwa  na  watu  ni  suala  lishompelekea  mtu  kwenye  furaha  ya  milele. 
Ingawa  watu  hao  wanaweza  kuishia  kwenye  kupata  sifa  kutoka  kwa  watu 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

lakini  rehema  za  Mola  hutolewa  kwao  na  hadala  yake  kupata  ghadhahu 
za  Mwenyezi  Mungu.  Kuhudumia  hakutakiwi  kutiwe  motisha  na  tamaa 
ya  kupata  sifa  na  radhi  za  hinadamu  katika  hii  Ardhi.  Lakini  hakuna  hudi 
kuhamasishwe  na  tamaa  ya  kukamilisha  amali  amhazo  zitamuwezesha  mtu 
kupata  ufalme  wa  kiroho  huko  akhera. 


Hivyo  mja  hana  hudi  kuiona  kila  fursa  ya  kuhudumia  kama  hazina 
iliyopotea  na  kupatikana.  Inawezekana  kwamha  huduma  amhayo  ina- 
onekana  ni  ndogo  hapa  duniani  ikawa  imeficha  malipo  makuhwa  kuliko 
mhingu  na  Ardhi.  Katika  kujarihu  usafi  wan  yoyo  za  waja  wake  na  kuona  ni 
wapi  nyoyo  zao  zinapoelekea  Mola  huficha  mamho  mengi  yanayotafutwa 
katika  tone. 


V 


Adabu...Hata  iweje 

Ihn  Ata  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anaelezea: 

“Wale  waliosogea  mhele  katika  njia  ya  kiroho  waliweza  kufanya  hivyo 
si  kutokana  na  swala  na  funga  zao.  Walifanikiwa  kusonga  mhele  kutokana 
na  kutekeleza  wajihu  pamoja  na  matendo  na  tahia  zao  njema.  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  amesema: 

“Atakayekuwa  karihu  na  mimi  zaidi  miongoni  mwenu  siku  ya  kiama 
ni  Yule  atakayekuwa  na  tahia  na  maadili  mema  zaidi.”  (Tirmidhi,  Birr,  71) 


Mafunzo  yatokanayo  na  kisa  hiki: 

Mshairi  anasema: 

Adabu...taji  kutoka  kwa  Mungu, 

Livae  usije  ukapatwa  na  shida. 

Mshairi  mwingine  mwenye  hekima  anasema: 

Niliomba  na  kutafuta  kuwa  miongoni  mwa  wenye  imani 
Wanasema  yote  yamekubaliwa  kwa  kupitia  adabu  hata  iweje. 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Mashujaa  wa  kweli  katika  adabu  na  maadili  Mitume  na  watakatifu, 
na  pia  wale  waliofahamu  namna  ya  kufuata  nyayo  zao  na  kuweza  kuji- 
pamba  na  mwenendo  wao.  Nguzo  ya  maadili  si  kitu  kilichoshikamana  na 
ukomavu  katika  dini.  Maadili  ni  kuiokoa  nafsi  yako  dhidi  ya  sifa  za  kiun- 
yama  na  badala  yake  kuipamba  kwa  sifa  za  kiubinadamu.  Kuwa  muislamu 
ni  kushikamana  na  maadili  ya  kiislamu,  kudhihirisha  uzuri  wake  katika 
mwenendo  na  vitendo. 

Pindi  Qur’an  inapotazamwa  kwa  hekima  na  busara  si  vigumu  kuiona 
kwamba  maudhui  yake  ni  adabu  na  maadili.  Hata  visa  vilivyosimuliwa 
vinapelekea  kupata  ukamilifu  wa  tabia. 

Mawlana  Rumi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 

“’lmani  ni  nini?’  moyo  wangu  uliuliza.  Akili  yangu  iliinama  na 
kuninong’oneza  kwa  sikio,  ‘Imani  si  kingine  bali  adabu’.  Watu  wabaya  sit  u 
kwamba  wanajidhuru  wao  wenyewe  bab  kwa  kupitia  ubaya  wao  inaweze- 
kana  wakaiwasha  moto  dunia  nzima.” 


Maadili  na  huduma  ya  mtu  mwema 

Ahmed  Ar-Rifai  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alikuwa 
akimsabmia  kila  mtu  abyekuwa  akikutana  naye.  Pindi  abpokuwa  akisikia 
kuwa  kuna  mgonjwa  ama  kijijini  au  mjini  abkuwa  akiharakisha  kwenda 
kumtembelea.  Pindi  abpokuwa  akikutana  na  kipofu  njiani  abkuwa  akim- 
shika  mkono  na  kumpeleka  kule  abpokuwa  akielekea.  Pindi  abpokuwa 
akikutana  na  mtu  mzima  abkuwa  akimsaidia  kubeba  mizigo  yake  na 
kuwasimubwa  wale  walio  karibu  yake  msemo  ufuatao  kutoka  kwa  Mtume 
aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake: 

“Yeyote  atakayemheshimu  na  kumsaidia  mtu  mzima  atajaaliwa  na 
Mwenyezi  Mungu  kupata  mtu  ambaye  atamheshimu  na  kumsaidia  wakati 
wa  utu  uzima  wake.”  (Tirmidhi,  Birr,  75) 


Pindi  alipokuwa  akirejea  kutoka  kwenye  safari  ndefu  abkuwa  akienda 
moja  kwa  moja  kwenye  pori  na  kukata  kuni  na  kisha  kuzibeba  juu  ya 
punda  wake  na  kisha  kuwasambazia  wajane  na  masikini. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Alikuwa  akiwakimbilia  watu  waliokuwa  na  upungufu  wa  akili  na 
walemavu  na  kufua  nguo  zao  na  kukaa  nao  kwa  ajili  ya  kusikiliza  matatizo 
yao.  Kisha  alikuwa  akiwapakulia  chakula  kwa  mikono  yake  na  kuwaomba 
wamuombee.  Alikuwa  akiwaambia  wanafunzi  wake: 

“Kuwatembelea  watu  hawa  wenye  matatizo  si  tu  jambo  lenye  kupende- 
kezwa  {mustahab)  bali  ni  wajibu  {wajib)" 

Siku  moja  watoto  kadhaa  waliokuwa  wakicheza  mtaani  walikutana 
naye.  Kutokana  na  kuogopeshwa  na  muonekano  wake  wa  wasiwasi  wali- 
kimbia.  Lakini  Ahmed  Ar-Rifai  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake 
-  akawakimbilia  upesi  na  kuwakumbatia  kwa  mapenzi  mmoja  baada  ya 
mwingine,  kisha  akawaomba  msamaha  kwa  kusema: 

“Kama  mnavyoweza  kuona  watoto  mimi  mtu  niliye  katika  shida  kama 
nyinyi.  Naomba  mnisamehe...kwani  sikukusudia  kuwatisha!” 


Mafunzo  yatokanayo  na  kisa  hiki: 

Njia  ya  hekima  ya  kiroho  ambayo  mu  anaifuata  ili  apate  radhi  za  Mola 
na  funguo  ya  kukutana  naye  ni  kama  karatasi  nyeupe  isiyoandikwa  kitu 
chochote.  Wino  unaotumika  kuandikia  kwenye  karatasi  hii  pia  ni  mweupe 
na  inaweza  kusomwa  na  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  peke  yake.  Kwa  man- 
tiki  hiyo  watu  wema  hujitahidi  katika  maisha  yao  wasije  wakadondosha 
doa  jeusi  hata  kidogo  katika  kipande  hicho  cha  karatasi,  kiasi  kwamba 
wanajizuia  kumuumiza  hata  siafu  na  hujipamba  na  mwenendo  bora  na 
huduma  kwa  Mola  wao  kwa  kadiri  wawezavyo,  yote  haya  ni  ili  wapate 
radhi  zake.  Kwani  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  anasema: 


“Hakika  Mwenyezi  Mungu  huwapenda  wanao  tubu  na  huwapenda 
wanao  jisafisha”  (al-Baqarah,  222) 


Waache  wanaokufa  wafahamu,  sio  walio  hai! 

Katika  kipindi  cha  mwanzo  wa  uislamu  mtu  mmoja  asiyekuwa  akifa- 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


hamika  alikuwa  akiweka  mfuko  wa  chakula  katika  milango  ya  baadhi  ya 
masikini.  Jambo  hili  liliendelea  kwa  muda  mrefu  mpaka  ikifikia  siku  moja 
asubuhi  masikini  wakaamka  lakini  hawakukuta  chochote  kflichoachwa 
milango  mwao.  Huku  wakiwa  wanafikiria  sababu  iliyopelekea  hali  kuwa 
vile  mara  Madina  ikatikiswa  na  habari  za  kifo  cha  Zayn’al-Abidin  -  Mwe- 
nyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  alikuwa  mjukuu  wa  Mi  -  radhi 
za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake.  Habari  zile  zilimhuzunisha  kila  mtu. 

Furaha  iwaendee  mashujaa  wa  kweli  ambao  wakati  wanajitahidi 
kuboresha  hali  za  watu  kwa  kupitia  huduma  bora  wanazozitoa  lakini  pia 
wanatafuta  radhi  za  Mola  na  si  kufurahisha  nafsi  zao. 


Usimdharau  mtu  yeyote! 

Imepokewa  kwamba  siku  moja  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake  -  alitoka 
nje  na  mji  pamoja  na  mtu  mmoja  aliyechukuliwa  kuwa  ni  mtu  mwema 
na  ambaye  alikuwa  akiheshimiwa  na  waizraeli.  Mtu  mwingine  ambaye 
alikuwa  na  madhambi  mengi  na  ambaye  alikuwa  akifahamika  kwa  ufisadi 
wake  aliwafuata  nyuma  huku  akiwa  amejawa  na  hisia  za  majuto  kutokana 
na  matendo  yake.  Pindi  waliposimama  mahali  kwa  ajili  ya  kupumzika  yule 
muovu  alikaa  sehemu  nyingine  huku  moyo  wake  ukimuuma,  pale  alipoku- 
wepo  akatafuta  ulinzi  wa  rehema  za  Mwingi  wa  rehema  na  kutubia  kama 
ifuatavyo: 

“Ewe  Mola...Nisamehe  kwa  baraka  za  Mtume  yule!” 

Pindi  yule  mtu  aliyeonekana  kuwa  mwema  alipofanikiwa  kusikia  dua 
yake  alimdharau  na  kumpuuzia  na  kisha  akaomba  dua  yake: 

“Mola  wangu...Usinifufue  pamoja  na  mtu  yule  katika  siku  ya  kiama!” 

Kisha  Mola  akamfunulia  Yesu  -  amani  iwe  juu  yake  -  yafuatayo: 

“Wafahamishe  waja  wangu  wawili  kwamba  nimeshapokea  maombi 
yao  wote.  Nimemsamehe  mja  wangu  aliyekuwa  akijuta  na  nimemfanya 
awe  miongoni  mwa  watu  wa  peponi.  Na  kwa  huyo  mwingine  ambaye 
alionekana  kuwa  mwema  nimemuweka  mbali  na  pepo  kutokana  na  kuto- 
taka  kuwa  pamoja  na  mtu  ambaye  nimeshamsamehe.” 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kumdharau  mja  yeyote  wa  Mwenyezi  Mungu  nje  ya  wale  ambao 
tayari  wameshakutana  na  ghadhabu  za  Mwenyezi  Mungu  ni  sawa  na  kuua 
moyo.  Ni  nyoyo  za  mawe  ambazo  zipo  mbali  na  mapenzi  ya  Mola  ndizo 
zinazoweza  kujiingiza  kwenye  mauaji  haya.  Pale  utakapomdharau  mtu  si 
kwamba  utamfanya  awe  chini  bali  wewe  ndiye  utakayejishusha  chini  na 
kujitengenezea  maangamizi.  Kwa  hakika  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Kumdharau  na  kumchukia  ndugu  yako  wa  kiislamu  kunatosha  kuwa 
dhambi.”  (Muslim,  Birr,  32) 

Mshairi  mmoja  analielezea  hili  kwa  ufasaha  kabisa  kama  ifuatavyo: 

Usiwadharau  waovu 

Kwani  hazina  nyingi  zimejificha  katika  maharibiko 


Usimlaumu  yeyote! 

Khamdun  Qassar  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 
“Pindi  umuonapo  mlevi  akipepesuka  njiani  kuwa  makini  usimlaumu... 
kwani  inawezekana  siku  moja  na  wewe  ukajikuta  katika  hali  kama  yake!” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 


Mwenendo  wa  kisufi  umejikita  katika  huruma  na  upendo;  hauruhusu 
kubeza,  kudharau  na  kuumiza  hisia  za  wengine.  Mola  anatufunulia  kwam- 
ba  mja  wake  ni  mwujiza  utokao  kwenye  nguvu  zake  zisizo  na  mipaka. 
Hivyo  hatuna  budi  kumuangalia  muovu  kama  kito  kilichoangukia  kwe- 
nye  matope  na  ambacho  kinangojea  kuokotwa.  Kudharau  kunamaanisha 
kukizamisha  zaidi  kito  hicho  ndani  ya  matope.  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu 
anasema  yafuatayo  katika  kuwaamrisha  waja  wake  wajikinge  dhidi  ya  tabia 
hii  yenye  kuangamiza: 

“Enyi  mlio  amini!  Wanaume  wasiwadharau  wanaume  wenzao,  wala 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


wanawake  wasiwadharau  wanawake  wenzao.  Huenda  hao  wakawa  bora 
kuliko  wao”  (al-Hujurat,  11). 

Kuliko  kupima  madhambi  ya  wengine,  jambo  ambalo  limekatazwa  na 
Qur’an,  mtu  hana  budi  kupima  na  kuangaba  madhambi  yake  mwenyewe. 
Pia  imegundulika  kwamba  watu  ambao  wanatumia  muda  mwingi  katika 
kuwafuatilia  wengine  kwa  dharau  wameishia  kuangukia  kwenye  hab  kama 
za  watu  hao.  Ndio  maana  kuna  msemo  usemao,  “Mcheke  mwenzako,  na 
wewe  upatwe  na  kilichompata.” 


Kuwachangamkia  mayatima 

Sari-i  Saqati  anasimulia: 

“Katika  siku  ya  eid  nilimuona  Maruf-i  Karhi  akikusanya  mbegu  za 
tende  njiani.  Nikamuuhza  alikuwa  anataka  kuzifanyia  nini  mbegu  zile, 
naye  akanijibu: 

‘Nilimuona  mtoto  mdogo  akilia  pale.  Pindi  nilipomsogelea  na  kumuu- 
liza  sababu  ya  kuba  kwake  abniambia  kwamba  yeye  ni  yatima  ambaye  hana 
nguo  wala  midob  ya  kuchezea  kama  wabvyo  wenzake.  Kabla  ya  kumabza 
maneno  yake  akaanza  kuba  tena.  Hali  yake  ibumiza  moyo  wangu  sana. 
Ndipo  nilipoamua  kukusanya  hizi  mbegu  unazoziona.  Baada  ya  hapa 
nitaziuza  na  fedha  nitakayoipata  nitanunuba  mavazi  na  midob  kwa  ajili 
yake.’ 

Maneno  yake  yabgusa  moyo  wangu  pia,  hivyo  nikamsihi  Sheikh 
aniruhusu  ‘...nimshughubkia  mimi  yule  mtoto.’  Abniruhusu  nifanye  hivyo 
kutokana  na  wema  wake,  hivyo  nikamchukua  yule  mtoto  na  kumpeleka 
sokoni  na  kumnunulia  mahitaji  yake.” 

Sari-i  Saqati  anaelezea  zaidi  athari  aliyoipata  moyoni  mwake  kutokana 
na  amab  hii: 

“Baraka  zilizotokana  na  kumhudumia  yatima  yule  ziliingiza  nuru 
ndani  ya  moyo  wangu  kiasi  kwamba  nikawa  na  ari  kubwa  ya  kiimani 
ambayo  sijapata  kuwa  nayo  hapo  kabla.” 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kuwachangamkia  na  kuwasaidia  mayatima  ni  jambo  linalopende- 
kezwa  mno  na  uislamu,  kwani  malipo  yake  ni  makubwa  mno.  Ahadi 
ifuatayo  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa 
wale  wanaotekeleza  jambo  hili  inatosha  kuziweka  nyoyo  kwenye  mzubao: 

“Yule  mwenye  kumlinda  yatima  wake  au  yatima  wa  mwingine  atakawa 
na  mimi  peponi  kama  hivi”.  Malik  ibn  Anas  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu 
ziwe  juu  yake  -  alipokuwa  anasimulia  hadith  hii  aliashiria  kwa  vidole  vyake 
kitendo  alichokionyesha  Mtume  pale  aliposema  ‘kama  hivi’,  alikigusisha 
kidole  chake  cha  shahada  pamoja  na  kidole  kinachofuatia.  (Muslim,  Zuhd,  42) 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Mtu  atakapohenga  henga  kichwa  cha  yatima  kwa  ajili  ya  Mwenyezi 
Mungu  atakapa  thawabu  kumi  kwa  kila  unywele  unaofikiwa  na  mkono 
wake.”  (Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad,  V,  250) 

‘Kuhenga  henga  nywele  za  yatima’  kunamaanisha  kusimamia  mahitaji 
yake  yote,  yawe  ni  ya  kimwhi  au  ya  kiroho. 


Urafiki 

Sahl  ibn  Ibrahim  anaelezea: 

“Tulikuwa  na  urafiki  na  Ibrahim  ibn  Adham.  Siku  moja  nhipatwa  na 
maradhi  makubwa,  Ibrahim  akatumia  kila  alichokuwa  nacho  kuhakiki- 
sha  kwamba  afya  yangu  inarejea.  Baada  ya  muda  nikaanza  kupona  tara- 
tibu.  Kuna  wakati  nihjisikia  kula  baadhi  ya  vitu  hivyo  nikamuomba  kama 
angeliweza  kunipatia.  Kwa  kuwa  wakati  ule  alikuwa  hana  kitu,  aliamua 
kuuza  punda  wake  hi  aweze  kuninunulia  vitu  nihvyokuwa  nikivihitaji. 
Baadae  nhipopata  nafuu  na  kuweza  kunyanyuka  ndipo  nilipolifahamu 
hili.  Nilitaka  kwenda  mahali,  hivyo  nikamuomba  aniazime  punda  wake. 
Nilipomuuliza  juu  ya  mahali  alipokuwa  punda  wake  alinijibu: 

“Tumemuuza” 


Kwa  kuwa  nihhisi  uzito  wa  safari  yangu  ungeliweza  kuniathiri  kiafya, 
nikamuuliza: 


“Sijui  nifanye  nini  sasa?” 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


“Usipate  tabu  ndugu  yangu”,  akasema.  “Nitakubeba  mgongoni  mwan- 
gu!”.  Mwishowe  akanibeba  mgongoni  mwake  na  tukakatiza  vijiji  vitatu. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Katika  nyakati  nzuri  kila  mtu  ni  rafiki.  Lakini  urafiki  wa  kweli  hujid- 
hihirisha  katika  nyakati  za  shida  na  thamani  yake  huwezi  kuilinganisha  na 
chochote.  Hivyo  siri  ya  utukufu  imeegemea  katika  kuendelea  kuwa  rafiki 
wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu,  Mjumbe  wake  na  watu  wema,  katika  shida 
na  tabu  ndani  ya  maisha  yako. 

Kujitolea  muhanga  na  uhisani  hasa  kwa  waislamu  wenye  shida  ni 
suala  linalovuta  rehema  za  Mola  ambaye  ni  mwingi  wa  rehema  na  mwenye 
kurehemu  waja  wake,  na  ambaye  amemtuma  Mjumbe  wake  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake  -  si  kwa  lengo  jingine  kinyume  na  kuwa  rehema  kwa 
walimwengu  wote.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  anasema: 

“Mwenyezi  Mungu  huwahurumiwa  watu  wenye  huruma  na  upole.” 
(Abu  Dawud,  Adab,  58) 


\j 


Lengo  la  urafiki 

Abdullah  ibn  Mubarak  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ali- 
kuwa  safarini  pamoja  na  mtu  aliyekuwa  na  tabia  mbaya.  Safari  yao  ilipo- 
fika  mwisho  na  kila  mtu  kwenda  njia  yake,  Abdullah  ibn  Mubarak  alianza 
kulia.  Rafiki  zake  wakamuuliza  sababu  ya  kulia  kwake  kwa  upole: 


“Licha  ya  safari  ndefu”,  alielezea  huku  macho  yake  yakiwa  yawezun- 
gukwa  na  machozi,  “Sikuweza  kurekebisha  tabia  hata  moja  ya  rafiki  yangu 
pindi  tulipokuwa  njiani.  Sikumsaidia  aweze  kuboresha  tabia  yake.  Na  sasa 
siwezi  kumsaidia  bali  ninafikiria  kwamba  makosa  yangu  ndiyo  yaliyopele- 
kea  kushindwa  kwangu  kuwa  msaada  kwake...Ikiwa  kasoro  zangu  ndizo 
zilizopelekea  kushindwa  kumsahihisha,  itakuwaje  kesho  akhera  pindi  tut- 
akapofufuliwa?”  Kisha  akaendelea  kulia  kwa  masikitiko. 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Urafiki  hauna  budi  kujengwa  katika  misingi  ya  malengo  ya  kiroho. 
Hivyo  kufanya  urafiki  na  kuwa  karibu  na  watu  wema  hakuna  budi  kuwa 
kwa  lengo  la  kufaidika  kutoka  kwao  na  kufanya  uraflki  na  watu  walio  dha- 
ifu  kiimani  hakuna  budi  kuwa  kwa  lengo  la  kuwasaidia  kiroho.  Urafiki 
uliojengwa  kwa  lengo  la  kupata  raha  na  kutojihusisha  na  manufaa  ya 
kiroho  utampelekea  mtu  kukosa  furaha  hapa  duniani  na  kesho  akhera. 
Hautakiwi  kupuuzia  hata  athari  ndogo  iliyotokana  na  urafiki  wa  aina  hiyo; 
kwani  tabia  na  matendo  hutoka  kwa  raflki  mmoja  na  kwenda  kwa  mwing- 
ine. 

Kama  katika  kuboresha  hali  zao  njia  zote  hazitazaa  matunda,  basi  njia 
ya  kufuatwa  ili  kuwasahihisha  watu  hawa  dhidi  ya  kasoro  zao  si  kuumizi 
hisia  zao  kwa  kuwalaumu.  Badala  yake  mtu  anahitajika  kujiuliza  mwe- 
nyewe,  kwani  huenda  tatizo  likawa  upande  wake.  Kwani  ikiwa  kasoro  na 
makosa  yetu  ndivyo  vhivyopelekea  mtu  akashindwa  kumsahihisha  mwing- 
ine,  hilo  linamaanisha  kwamba  kesho  akhera  tutajibu  kuhusiana  na  hilo. 
Lengo  si  kuwa  kama  pazia  bali  ni  kufunua  mapazia  yote  na  kudhihirisha 
ukweli. 


V 


Kujisalimisha  moja  kwa  moja 

Qur’an  inatuelezea  namna  Mwenyezi  Mungu  alivyomuamuru  Musa  - 
amani  iwe  juu  yake  -  kama  ifuatavyo: 

“Nenda  kwa  Firauni;  kwani  hakika  yeye  amepindukia  mipaka...” 
(Taha,  24). 


Kwa  kuwa  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  hakumfikiria  mtu  yeyote 
ambaye  anaweza  kumuachia  familia  yake  na  kondoo,  aliuliza: 

“Vipi  kuhusu  famhia  yangu  na  kondoo  wangu  ewe  Mola?” 

Kisha  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  akamkumbusha  Mjumbe  wake  juu 
ya  kuwa  kwake  mbora  wa  walinzi,  kwa  kusema: 


“Unataka  nini  kingine  ewe  Musa  baada  ya  kunipata  Mimi?  Kimbilia 
kwenye  kutekeleza  agizo  langu!  Jikurubishe  na  kujisalimisha  kwangu! 
Kama  nikitaka  ninaweza  kumuweka  mbwa  mwitu  akulindie  kondoo  wako 
na  malaika  wakulindie  famhia  yako!  Ni  kipi  kinachokusumbua  ewe  Musa? 
Ni  nani  aliyekuokoa  pindi  mama  yako  alipokuweka  kwenye  mto?  Na  ni 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


nani  aliyekuunganisha  na  mama  yako  baada  ya  pale?  Kumbuka  wakati 
ulipomuua  mtu  kwa  bahati  mbaya  na  Firauni  akawa  anatafuta  kichwa 
chako. .  .Ni  nani  aliyekulinda  dhidi  yake  wakati  ule?” 

Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  akawa  wakati  wote  huo  anasikiliza  kwa 
umakini  na  kujibu  kila  swali  kwa  kusema: 

“Wewe,  Wewe,  Wewe,  Mola  wangu!” 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Bila  shaka  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  alikuwa  katika  kilele  cha 
unyenyekevu  kama  walivyo  Mitume  wote.  Lakini  kwa  kuwa  Mitume  huwa 
ni  mifano  ya  kuigwa  na  wanadamu  Mola  huwafanyia  mambo  mengi  ya 
muhimu  ili  sisi  tuweze  kupata  mazingatio  kwa  kupitia  wao  pindi  tutakapo- 
kutana  na  hali  kama  zao.  Funzo  tunalolipata  katika  simulizi  iliyotangulia  ni 
kwamba  hakuna  sababu  inayokubalika  mbele  ya  amri  za  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  ambaye  ndiye  Mola  wa  walimwengu  wote.  Baraka  na  ulinzi  hupa- 
tikana  kutoka  kwake  pindi  unapotekeleza  amri  yake.  Kama  mja  atajitahidi 
kutekeleza  amri  zake  kwa  ajili  ya  kupata  radhi  zake,  basi  ataona  kwamba 
Mola  anamsaidia  katika  hali  yoyote  anayokutana  nayo.  Mlinzi  Mkuu  ndiye 
aliyemnyanyua  Musa  -  amani  iwe  juu  yake  -  katika  kasri  la  Firauni,  na 
ndiye  aliyemzamisha  Ibrahim  -  amani  iwe  juu  yake  -  ndani  ya  bustani  la 
mawaridi  katikati  ya  moto  mkubwa  wa  Namrut,  na  ndiye  aliyewalaza  watu 
wa  pangoni  zaidi  ya  miaka  mia  tatu  ili  kuwalinda  dhidi  ya  madhalimu  na 
ndiye  aliyemlinda  Muhammad  Mustafa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake 
-  dhidi  ya  matishio  mengi  kama  vile  kumficha  dhidi  ya  macho  ya  upelelezi 
ya  maadui  zake  ndani  ya  pango  la  thawr.  Mshairi  anasema: 

Sitarajii  msaada  wa  yeyote,  Mola  ndiye  mlinzi  wangu, 

Ninamuamini  Yeye,  ‘Kwani  Mwenyezi  Mungu  ndiye  mlinzi  bora’ 

Sayri 


Kupokea  maombi  ya  muumini 

Ilikuwa  ni  siku  ambayo  Maruf-i  Karhi  alikuwa  kwenye  funga  isiyo 
ya  wajibu.  Wakati  alipokuwa  anakatisha  sokoni  mchana  alimuona  mbeba 
maji  akiomba: 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


“Mwenyezi  Mungu  amtibu  yeyote  atakayekunywa  maji  haya  kwa 
baraka  na  rehema  zake!”  Hivyo  Maruf  akavutiwa  na  wito  ule  na  kuamua 
kuvunja  funga  yake  na  kunywa  yale  maji. 

“Kwa  nini  umevunja  funga  yako?”  walimuuliza  wale  waliokuwa  karibu 
yake. 

“Ili  niweze  kupata  baraka  za  maombi  ya  yule  mtu”,  alijibu. 

Baada  ya  Maruf-i  Karhi  kufariki  rafiki  yake  alimuona  kwenye  ndoto; 
na  baada  ya  kulikumbuka  lile  tukio,  alimuuliza,  “Mwenyezi  Mungu  aliku- 
tibu  vipi?” 

“Kutokana  na  baraka  za  maombi  ya  mbeba  maji  Mola  wangu  ameni- 
samehe  na  kunitibu  kwa  huruma.” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kuna  watu  wengi  waliotengwa  na  jamii  ambao  nyoyo  zao  zipo  na 
Mola  wao  wakati  wote,  na  ambao  wakati  mwingine  maombi  yao  yanaweza 
kuwa  ya  thamani  kubwa  kuliko  malipo  ya  matendo  ya  wajibu.  Lakini 
hatuna  budi  kufahamu  kwamba  funga  za  sunnah  zilizovunja  kwa  lengo  la 
kupata  wema  mkubwa  zaidi  zinatakiwa  zilipwe  baadae,  kwani  kukamilisha 
funga  iliyokatizwa  ni  lazima  (wajib)  hata  kama  mwanzoni  ilikuwa  si  ya 
wajibu.  Tukio  lihlotanguha  linaashiria  kwamba  ni  jambo  jema  kuchagua 
kitu  cha  muhimu  zaidi  juu  ya  kile  chenye  umuhimu  mdogo.  Kwani  kuna 
wakati  ambao  vitu  vinavyoonekana  ni  vidogo  vinaweza  kuzungukwa  na 
manufaa  makubwa.  Kwa  upande  mwingine  ni  kwamba  namna  iwezekana- 
vyo  kuwepo  hazina  zilizochimbiwa  ndani  ya  majengo  yaliyohamwa,  ndi- 
vyo  ambavyo  kunaweza  kuwepo  kwa  watu  ambao  licha  ya  kuonekana  kana 
kwamba  wametelekezwa  kwa  nje,  lakini  kwa  ndani  wanaweza  kuwa  lulu 
zenye  thamani  kubwa.  Hivyo  hatuna  budi  kujihadhari  dhidi  ya  kuwapuu- 
zia  watu  wa  namna  hiyo.  Maneno  yafuatayo  yanalielezea  hili  kwa  ufasaha 
zaidi: 

Uone  kila  usiku  kuwa  ni  Qadr,  kila  mtu  ni  Khidr, 

Unaangaliwa,  mbingu  nane  zinakusubiri. 

Sayri 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

_ 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


“Je  niwafahamishe  kuhusiana  na  watu  wa  peponi?  Hao  ni  wale  amhao 
watu  wengi  wanawapuuzia,  kwa  kuwa  ni  madhaifu  na  wanaonekana  kuwa 
madhaifu;  lakini  lau  kama  wangeliapia  kwamha  ‘hiki  na  kile  kitatokea’,  kwa 
hakika  Mwenyezi  Mungu  angelijaalia  viapo  vyao  kuwa  vya  kweli. 

Je  niwafahamishe  kuhusiana  na  watu  wa  motoni?  Hao  ni  wale  walio 
na  nyoyo  ngumu,  makatili,  madhalimu  na  wenye  kujivuna,  wale  amhao 
wanatemhea  kwa  kihuri”  (Bukhaii,  Aymaxi,  9;  Muslim,  Jannah,  47) 


Majzub  na  tiba  ya  moyo  wenye  maradhi 

Bayazid-i  Bistami  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  alimkuta 
daktari  akiandaa  dawa  akamuuliza: 

“Daktari,  je  una  dawa  ya  maradhi  yangu?” 

“Una  maradhi  gani?”  daktari  alimuuliza. 

“Dhambi”,  alijibu. 

Huku  akiwa  amenyong’onyea  na  kunyoosha  mikono  yake  pande  zote 
alisema,  “Sifahamu  dawa  ya  maradhi  ya  dhambi?” 

Muda  si  mrefu  majzub  mmoja  kijana  aliyekuwepo  karibu  yao  na 
ambaye  aliyasikia  mazungumzo  yao  aliwakatisha  na  kusema: 

“Ninafahamu  baadhi  ya  dawa  za  maradhi  yako!” 

“Niambie  ewe  kijana”,  Bayazid  alimsihi  kijana  yule  huku  akionekana 
kuwa  ni  mwenye  furaha.  Licha  ya  kijana  yule  kuonekana  mwendawazimu 
lakini  ukweli  ni  kwamba  kijana  yule  alikuwa  ni  mtu  mwenye  hekima. 
Hivyo  akaanza  kuelezea  vitu  vinavyotakiwa  katika  kutengeneza  dawa  ya 
kutibu  madhambi: 

“Chukua  dirham  kumi  za  mizizi  ya  majuto  na  dirham  kumi  za  toba! 
Ziweke  kwenye  sinia  la  moyo  wako  na  kisha  uziponde  kwa  nyundo  ya  taw- 
hid.  Kisha  chekecha  kwa  chekecheo  la  wema  na  ukande  mchanganyiko  huo 
kwa  machozi.  Baada  ya  hapo  upike  kwenye  jiko  la  upendo!  Kisha  utapata 
mchanganyiko  ambao  utautumia  kwa  kupima  vijiko  vitano  kwa  siku. 
Fanya  kama  nilivyokuelekeza  muda  si  mrefu  maradhi  yako  yatatoweka!” 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Bayazid-i  Bistami  akavuta  pumzi  na  kusema: 

“Huzuni  iwe  juu  ya  wale  wanaodhania  kwamba  wewe  umechangan- 
yikiwa  na  kujiona  wao  ni  wenye  ak  ili!” 

V 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Pindi  mtazamo  wa  mtu  mbele  ya  Mola  unapokuwa  muhimu  kuliko 
muonekano  kwa  watu,  njia  za  ukomavu  na  hekima  huwa  pana.  Kisha  uoni, 
usikivu  na  hisia  za  mtu  huanza  kuzama  kwenye  kina  cha  ajabu.  Watu  wengi 
wa  namna  hii  huwa  watu  wa  namna  ya  Uways  al-Qarani,  yani  watu  ambao 
wanapuuziwa  na  watu  na  kuonekana  wamechanganyikiwa.  Lakini  ukweli 
ni  kwamba  kwa  kuwa  amefikia  kwenye  urafiki  wa  kipekee  na  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  na  Mjumbe  wake  ndio  maana  anaonekana  kama  hivyo. 

Tukio  lililotangulia  pia  linaashiria  baraka  za  amri  takatifu  isemayo, 
“kuweni  pamoja  na  wakweli!”  (at-Tawbah,  II9).  Kama  tulivyoona  kwenye 
maneno  ya  hekima  ya  kijana  yule,  dawa  inayotolewa  na  watu  wema  huwa 
ni  tiba  ya  nyoyo  zenye  maradhi,  pamoja  kuziunganisha  na  Mola  huku 
zikiwa  na  afya  na  imara  zaidi.  Cha  zaidi  ni  kwamba  suala  kwamba  Bayazid- 
i  Bistami  anaomba  dawa  ya  moyo  licha  ya  kuwa  na  moyo  uliohuika  na  ulio 
imara  kiimani,  linadhihirisha  unyenyekevu  wake  na  cha  zaidi  alichochewa 
na  lengo  la  kutoka  kutibu  moyo  wa  yule  daktari. 


Sura  kama  malaika 


Tulikuwa  tumeongozana  na  marehemu  Sami  Effendi  pamoja  na  baba 
yangu  Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  azitakase  siri  zao,  baba  yangu  ali- 
kuwa  akimsindikiza  Sami  Effendi  ambaye  alikuwa  akirejea  Istanbul  kutoka 
Bursa.  Tulikuwa  tunataka  kupanda  kivuko  cha  magari  cha  Yalova  tukiwa 
tunataka  kwenda  upande  wa  pili  wa  bahari  ya  Marmara,  tulikuwa  tuna- 
karibia  kujipanga  katika  mstari  pamoja  na  magari  mengine.  Mhudumu 
aliyekuwepo  pale  na  ambaye  alipewa  jukumu  la  kuhakikisha  kuwa  magari 
yote  yapo  katika  mistari  iliyonyooka  mara  alimuona  Sami  Effendi  na  Musa 
Effendi  wakati  alipokuwa  anatuelekeza  kuliweka  gari  letu  katika  sehemu 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


husika.  Alipatwa  na  mshangao  kisha  akatulia  kidogo.  Kisha  akatusogelea 
karibu.  Pindi  alipoangalia  ndani  ya  gari  kwa  ukaribu  zaidi  alivuta  pumzi 
kwa  nguvu  na  kusema: 

“Mola  ni  mwema,  dunia  ni  yenye  kustaajabisha  sana!  Kuna  sura  kama 
malaika...na  kuna  sura  nyingine  kama  Namrut...” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Tukio  hilo  linaonyesha  kwamba  dalili  ya  kuwa  ‘rafiki’  wa  Mwenyezi 
Mungu  Mtukufu  ni  kwa  moyo  na  uso  kumulikwa  na  nuru  yake  tukufu. 
Watakatifu  ni  wale  ambao  pindi  mtu  anapowaona  humkumbuka  Mola  wao 
kwa  kuwa  njia  yao  ni  njia  ya  Mola.  Hawa  ni  watu  wenye  kufuata  nyayo  za 
Mtume  Muhammad  Mustafa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake,  Mtume 
ambaye  ndiye  kiongozi  wetu  wa  kutuelekeza  kwenye  haki.  Kwa  hakika 
uso  na  muonekano  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  vili- 
kuwa  vikimkaribisha  mtu  kwa  Mola  wake  bila  ya  hata  kutumia  maneno  ya 
kumkaribisha  mtu.  Abdullah  ibn  Salam  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe 
juu  yake  -  ambaye  ni  mwanachuoni  mkubwa  miongoni  mwa  mayahudi, 
pindi  alipomuona  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  mara 
ya  kwanza  alikiri: 

“Sura  kama  ile  haiwezi  kuongopa”.  Hili  peke  yake  lilitosha  kumshawi- 
shi  kuingia  ndani  ya  uislamu.  (Tirmidhi,  Qiyamah,  42;  Ahmed  ibn  Hanbal,  Musnad, 
V,  451) 


Hivyo  kila  mahali  mja  anapoenda  huacha  kiasi  fulani  cha  mvuto  kisi- 
choisha,  ama  uwe  mzuri  au  mbaya;  tabia  na  msimamo  wake  huongea  na 
hukutana  na  macho  ya  wengi  yaliyo  na  mazingatio  na  yasiyo  na  mazinga- 
tio.  Si  jambo  geni  kuona  namna  watu  wanavyopenda  mwenendo  wa  mtu 
katika  jamii  na  kuamua  kuufuata. 

Hatuna  budi  kutambua  kuwa  ulimwengu  ndicho  chanzo  cha  furaha, 
furaha  ambayo  ni  ubainifu  wake  mkubwa  unamhusu  mwanadamu.  Watu 
wema  na  waliokomaa  kiimani  ambao  wanahusika  katika  furaha  hii  takatifu 
huwa  ni  watu  ambao  kamwe  hawafutwi  katika  historia;  kwani  maisha  yao 
huendelea  hata  baada  ya  kufa  kwao,  haya  ni  malipo  yatokanayo  na  kuishi 
kwao  katika  mwenendo  ambao  unafaa  kuigwa  na  wanadamu  wote. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Hali  ya  moyo  wakati  wa  sadaka 

Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasimulia: 

“Tulikuwa  safarini  pamoja  na  Sami  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 
kase  siri  yake.  Tulipofika  mahali  fulani  ndani  ya  mji  wa  Urgup  mtu  mmoja 
alisimamisha  gari  letu  na  kuomba  hela  ya  sigara.  Licha  ya  kuwepo  upinzani 
wa  kimya  kimya  wa  wasafiri  wengine,  Sami  Effendi  alisema: 

‘Kwa  kuwa  anaomba  hiyo  hela  hatuna  budi  kumpe  anachokitaka’,  na 
alihakikisha  yule  mtu  anaipata  ile  hela.  Baada  ya  kupokea  ile  hela,  yule  mtu 
aliyekuwa  mwerevu  mara  akabadilisha  nia  yake  na  kusema: 

‘Sasa  hivi  nitaenda  kununua  mkate  kwa  hii  hela.  Kwa  mbali  alionekana 
kuwa  ni  mwenye  furaha.” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Matendo  yaliyotendwa  kwa  ajili  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  hupata 
njia  ya  kuingia  ndani  ya  moyo  na  kuboresha  mwenendo  wa  mtu.  Hivyo  cha 
muhimu  katika  sadaka  si  hali  ya  ndani  ya  mpokeaji  bali  ni  hali  ya  ndani  ya 
mtoaji.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Siku  moja  mtu  mmoja  aliahidi  katika  nafsi  yake  kwamba  angelitoa 
sadaka.  Wakati  wa  usiku  akaondoka  nyumbani  kwake  huku  ameshikilia 
sadaka  mkononi,  bila  ya  kujua  alimpa  mwizi  ile  sadaka.  Siku  iliyofuata 
mtaani  kukawa  na  maneno  ‘. ..ni  jambo  la  kustaajabisha  kwamba  jana 
usiku  mwizi  alipewa  sadaka!’ 

Baada  ya  yule  mtu  kuyasikia  maneno  hayo  akasema,  “Ahsante  Mola 
wangu.  Kwa  hakika  nitatoa  sadaka  nyingine’ 

Kisha  akaondoka  tena  nyumbani  kwake  huku  ameshikilia  sadaka 
mkononi  mwake  na  bila  kujua  akaiweka  mikononi  mwa  malaya.  Siku  iliyo- 
fuata  watu  wakawa  wanasema  kwamba  ‘malaya  alipewa  sadakal’. 


“Ahsante  Mola  wangu  kwa  kunijaalia  kutoa  sadaka  ijapokuwa  ni  kwa 
Malaya,  kwa  hakika  nitatoa  tena  sadaka’,  yule  mtu  alisema. 


Usiku  wake  akatoka  tena  huku  akiwa  ameshikilia  sadaka  mkononi 
mwake  na  bila  kujua  alimpatia  sadaka  ile  tajiri.  ‘Ni  nini  kinaendelea?’ 
walistaajabu  watu  wa  mji.  ‘Wakati  huu  tajiri  ndiye  aliyepewa  sadakal’ 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


‘Ahsante  Mwenyezi  Mungu  kwa  kunijaalia  kutoa  sadaka  ijapokuwa 
nilimpa  mwizi,  malaya  na  tajiri!’ 

Kutokana  na  usafi  wa  moyo  wake,  mtu  yule  aliambiwa  yafuatayo 
ndani  ya  ndoto: 

“Sadaka  uliyompa  mwizi  inaweza  ikamfanya  ahisi  aibu  kutokana  na 
kuiba  kwake  na  ikamfanya  aachane  na  wizi.  Sadaka  uliyompa  Malaya 
inaweza  ikamfanya  aachane  na  umalaya  na  kuishi  maisha  ya  wema.  Na 
tajiri  anaweza  akapata  fundisho  kutokana  na  sadaka  yako  na  kuamua 
kutoa  mali  yake  kwa  ajili  ya  kuwasaidia  wasiojiweza!”  (Bukhari,  Zakat,  14; 
Muslim,  Zakat,  78) 

Kwa  kuwa  ushawishi  wa  sadaka  iliyotolewa  ni  mkubwa  na  unalingana 
na  usafi  wa  moyo  wa  mtu,  hivyo  mtoaji  hana  budi  kuwa  katika  hali  ya 
kuonyesha  shukurani  kwa  Mola. 


Matendo  mema  ambayo  yanakifikia  kiti  cha  enzi 

Siku  moja  mwanafunzi  wa  Dawud-I  Tai  ambaye  alikuwa  akimhudu- 
mia  Sheikh  alisema,  “Nimepika  nyama.  Je  ungelipenda  nikuletee  kidogo?” 

Pindi  alipomuona  mwalimu  wake  amenyamaza  kimya  aliamua  kuleta 
sahani  iliyojaa  nyama  na  kuiweka  mbele  yake.  Lakini  bila  hata  ya  kukian- 
galia  chakula  kilichokuwa  mbele  yake  Dawud-I  Tai  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  aliuliza: 

“Vipi  kuhusu  yatima  fulani  na  fulani  ewe  mpendwa?” 

Yule  mwanafunzi  akavuta  pumzi  kidogo  na  ili  kuashiria  kwamba 
walikuwa  hawana  mahitaji  ya  kutosha  alijibu  kwa  kusema  “Hali  yao  ni  ile 
ile  mwalimu” 

“Kama  ni  hivyo  wapelekee  hiki  chakula!”  Sheikh  yule  mkubwa  alim- 
shauri. 

“Lakini  umepita  muda  mrefu  tokea  ule  nyama  ewe  mwalimu”,  mwana- 
funzi  yule  alisema  kwa  upole  kwa  lengo  la  kumtaka  mwalimu  wake  ale  kile 
chakula.  Lakini  bado  alishikilia  msimamo  wake  ule  ule  na  kusema: 


“Kama  nikikila  hicho  chakula  kitakuja  kutoka.  Lakini  kama  watakila 
mayatima  kitapita  mpaka  kwenye  kiti  cha  enzi  cha  Mola!” 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 


Kama  ilivyo  vigumu  kwa  jua  kuacha  kutoa  joto  ndivyo  ilivyo  vigumu 
kwa  wanadamu  wenye  imani  ya  juu  kuacha  kuhisi  huruma  juu  ya  wengine 
na  kutohisi  chochote  katika  maumivu  na  matatizo  yao.  Huruma  ni  hazina 
tukufu  iliyoenea  ulimwenguni  kote.  Na  nyoyo  za  watu  wema  ndizo  zilizo 
na  sehemu  kubwa  ya  hazina  hiyo  ya  huruma.  Machoni  mwao  wanapen- 
dezewa  na  malipo  yanayowangojea  baada  ya  kujitenga  na  matamanio  ya 
kidunia  yenye  kupita  na  kuzipamba  nafsi  zao  kwa  matendo  mema  ambayo 
si  kwamba  yanastawisha  nafsi  peke  yake  bali  pia  ni  ya  milele.  Faida  kubwa 
ambayo  mwanadamu  anaweza  kuipata  katika  ardhi  ni  kwa  kupitia  maten- 
do  mema.  Vitu  vingine  ni  amana  alizopewa  mwanadamu  kwa  muda  mfupi, 
hili  linathibitishwa  na  tukio  lifuatalo: 


Siku  moja  famhia  ya  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake  -  ilichinja  kondoo.  Baada  ya  sehemu  ya  nyama  yake  kutolewa 
sadaka  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  aliuliza  hi 
afahamu  ni  kiasi  gani  cha  nyama  kilichobakia. 

“bega  peke  yake”,  Aisha  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  - 
alitoa  taarifa. 


“Hilo  linamaanisha  kuwa  yote  ni  ya  kwetu  isipokuwa  bega  moja!”, 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  alisema.  (Tirmi- 
dhi,  Qiyamah,  33) 


V 


Kumtambua  Mola  wakati  wote 

Abdulqadir  Jilani  -  Alalh  aitakase  siri  yake  -  anasimulia  hali  ihyowahi 
kumkuta  yeye  binafsi: 

“Siku  moja  mwanga  ulijitokeza  mbele  ya  macho  yangu  na  muda  si 
mrefu  ukaenea  mahali  pote.  Huku  bado  nikitafuta  ili  nijue  ni  nini  kilikuwa 
kimetokea  mara  nikasikia  sauti  kutoka  kwenye  ule  mwanga: 

‘Mimi  ni  Mola  wako  ewe  Abdulqadir’,  ilisema.  ‘Nimevutiwa  sana  na 
matendo  mema  ambayo  umeshayafanya  mpaka  sasa,  na  nimefanya  kila 
lililo  la  haramu  kuwa  halali  kwakol’ 

Lakini  pindi  maneno  yale  yalipomalizika  tu  nikagundua  kuwa  sauti  ile 
ilikuwa  ikitoka  kwa  Shetani  aliyelaaniwa  na  hivyo  nikasema: 

_ 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


‘Nenda  zako  ewe  kiumbe  fedhuli!  Mwanga  unaouonyesha  si  chochote 
bali  ni  kiza  kikuu  kwangul’ 

‘Nimekukosa  tena  kwa  kupitia  hekima  uliyopewa  na  Mola  wako’, 
alisema.  ‘Lakini  mpaka  leo  hii  nimeweza  kudanganya  maelfu  ya  watu  kwa 
kutumia  hila  hiil’  Kisha  ule  mwanga  ukatoweka. 

Kisha  nikanyanyua  mikono  yangu  na  kumshukuru  Mola  wangu  huku 
nikifahamu  fika  kwamba  ile  ilikuwa  ni  rehema  kutoka  kwake.” 

Mtu  mmoja  aliyemsikia  akisimulia  tukio  hili  alimuuliza,  “Ulijuaje 
kuwa  sauti  he  ilikuwa  ni  ya  shetani?”  Abdulqadir  Jhani  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  akajibu: 

“Pale  aliposema,  ‘nimefanya  kila  lililo  la  haramu  kuwa  halali  kwako’” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Katika  nyakati  zote  na  sehemu  mbalimbali  kumekuwepo  watu  ambao 
hujaribu  kupotosha  dini  ya  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu.  Wakati  ambao 
jambo  hili  lenye  kuangamiza  linapokuwa  zito  zaidi  muumini  hana  budi 
kujitahidi  kuweza  kutofautisha  kati  ya  zuri  na  baya,  kosa  na  sahihi.  Leo  hii 
tukio  kama  hho  lipo,  kuna  watu  wanaofahamika  kuwa  ni  wanachuoni  laki- 
ni  wanajitahidi  kubadilisha  mambo  ya  haramu  katika  uislamu  na  kuyafan- 
ya  yaonekane  ni  halali  na  kinyume  chake,  na  wakati  huo  huo  wakiharibu 
mshikamano  wa  kijamii.  Hivyo  tabia  na  maamuzi  mazuri  ya  Abdulqadir 
Jilani  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  yana  umuhimu  mkubwa 
kwetu  sote.  Bila  shaka  njia  yake  ya  maamuzi  iko  wazi:  Kamwe  Mola  hampi 
mtu  kitu  ambacho  hakuwahi  kumpa  hata  Mtume.  Je  shetani  na  wale 
wanaojifanya  ni  wanachuoni  wanaweza  kuwa  na  utambuzi  mkubwa  katika 
halali  na  haramu,  jema  na  baya  kuliko  Mitume?  Haiwezekani!  Mwenyezi 
Mungu  anatuma  tahadhari  kali  kwa  watu  wanaofikiria  kinyume  na  hayo: 

“Sema:  Ati  ndio  mnamfundisha  Mwenyezi  Mungu  Dini  yenu,  na 
hali  Mwenyezi  Mungu  anayajua  ya  katika  mbingu  na  ardhi,  na  Mwenyezi 
Mungu  anajua  kila  kitu?”  (al-Hujurat,  16) 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Karim  ndiye  ninayemuhitaji 


Bayazid-i  Bistami  anaelezea: 

“Siku  moja  nilitaka  kuvuka  upande  mwingine  wa  Tigris.  Nipofika 
karibu  na  ufukwe  pande  zote  mbili  za  mto  ziliungana  ili  kurahisisha  njia. 
Pindi  nilipopata  fahamu  nilijisemea  moyoni: 

“Kwa  hakika  siwezi  kudanganywa  na  jambo  hili;  kwani  watu  wa 
meli  humvusha  mtu  kuelekea  kwenye  upande  mwingine  kwa  nusu  ya 
sarafu.  Lakini  kwa  kuungana  kwako  unaniomba  miaka  yangu  thelathini 
ya  matendo  mema!  Samahani  lakini  siwezi  kupoteza  amali  ambazo  nime- 
ziandaa  kwa  ajhi  ya  siku  ya  kiama  kwa  ajili  ya  kupata  thamani  ndogo  zaidi 
ya  nusu  ya  sarafu!  Karim  (Mwingi  wa  ukarimu)  ndiye  ninayemuhitaji,  na 
si  karamah.” 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Karamah  ambayo  ndiyo  inayopendwa  na  nafsi  ina  tatizo  kubwa  kwa 
watakatifu.  Malipo  ya  kuipuuzia  karamah  ni  ama  uchovu  wa  muda  mfupi, 
gharama  ndogo  kutoka  mfukoni  au  kutotambulika  mbele  ya  macho  ya 
watu.  Lakini  malipo  ya  kuikumbatia  karamah  yanaweza  kuwa  malipo  yako 
yote  ya  mpaka  wakati  huo  na  kufilisika  kiimani,  jambo  linamfanya  mtu 
akose  kitu  cha  kwenda  nacho  huko  akhera.  Isipokuwa  kwa  zile  karamah 
ambazo  zimejidhihirisha  kuwa  zimetoka  kwa  Mola,  watakatifu  wamekuwa 
wakizikumbatia  karamah  hizi  ambazo  ni  muhimu  katika  kutambulika  na 
kukubalika  katika  jamii,  lakini  wakati  wote  huegemea  katika  kupata  radhi 
za  Mola  ambaye  ni  Karim. 

Yafuatayo  ni  maneno  yenye  maana  kubwa  kuhusiana  na  suala  hili  na 
yametolewa  na  Sahl  ibn  Abdullah  at-Tustari: 

“Kubadilisha  tabia  mbaya  kwa  tabia  nzuri  ndio  karamah  kubwa  kuliko 
zote.  Kwa  hakika  baadhi  ya  karamah  ni  midoli  anayobembelezewa  mtoto 
mwenye  kulia.  Watakatifu  kamwe  hawaitaki  karamah  hii;  wajinga  peke  yao 
ndio  wanaoitaka.  Huwa  wanajifurahisha  wao  wenyewe  na  wengine  kwa 
kupitia  karamah  hiyo.” 

Hivyo  nukta  muhimu  zaidi  kupita  zote  ni: 

“...simama  sawa  sawa  kama  ulivyo  amrishwa”  (Hud,  II2). 

_ 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Jukumu  la  mtangulizi 

Siku  moja  Imam  Abu  Hanifah  alimuona  mtoto  akitembea  kwenye 
matope.  Baada  ya  kumuonyeshea  tabasamu  la  huruma  alisema: 

“Kuwa  makini  mpendwa  usije  ukateleza  na  kuanguka!” 

Yule  mtoto  akamgeukia  Imam  huku  macho  yake  yakiwa  yanang’aa 
kwa  ufahamu  na  kumpa  jibu  lifuatalo  ambalo  hakulitarajia: 

“Kwangu  mimi  kuanguka  si  kitu  ewe  Imam.  Bali  wewe  ndiye  unayet- 
akiwa  kuwa  makini...kwani  kama  utateleza  basi  wale  wote  wanaokufuata 
na  kuegemea  kwenye  kila  neno  lako  wataanguka  na  itakuwia  ugumu  sana 
katika  kuwasaidia  wanyanyuke!” 

Imam  akaanza  kulia  baada  ya  kutekwa  na  maneno  ya  busara  ya  mtoto 
yule.  Aliwageukia  wanafunzi  wake  na  kusema: 

“Kama  mtapata  dalili  madhubuti  kuhusiana  na  jambo  fulani  basi  msi- 
fuate  hukumu  yangu.  Hiyo  ni  dalili  ya  ukomavu  katika  uislamu...na  kwa 
njia  hii  ndipo  mapenzi  na  ukaribu  wenu  utakapodhihirika...”  (Khashiyafu 
Ibn  Abidin,  I,  217-219,  Dimashq,  2000) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Kuwa  mbele  katika  njia  ya  haki  huwa  ni  jambo  lenye  baraka  ingawa 
pia  huwa  na  kuwajibika  kukubwa.  Waliotangulia  huwashawishi  wengine 
kwa  kupitia  tabia  zao  nzuri;  lakini  bado  kasoro  na  makosa  yao  yanawe- 
za  kutafsiriwa  vibaya  na  kuonekana  kuwa  ni  sahihi  na  hatimaye  watu 
kushikamana  nayo.  Hivyo  maimamu  wakubwa  kama  Abu  Hanifah  si  tu 
kwamba  walhitambua  suala  hili  muhimu  wakati  wa  kupitisha  maamuzi, 
bali  pia  waliishi  ndani  ya  misingi  ya  kiuchamungu.  Baada  ya  Imam  Abu 
Hanifah  kuondoa  doa  dogo  la  uchafu  kutoka  kwenye  shati  lake,  aliulizwa: 

“Kulingana  na  hukumu  uliyoipitisha  kuhusiana  na  suala  hho  ni  kwam- 
ba  kiasi  cha  uchafu  kilichopo  kwenye  shati  lako  hakikufanyi  ushindwe 
kuswali.  Kwa  nini  umejihangaisha  hivyo?” 


“Hiyo  ilikuwa  ni  hukumu,  lakini  huu  ni  uchamungu!”,  Imam  alijibu. 

Hicho  ndicho  kiwango  pekee  ambacho  kinatosha  kubadihsha  wajibu 
wa  aina  zote  juu  ya  Muumba  na  viumbe  na  kuwa  sababu  ya  furaha  katika 
maisha  ya  akhera! 

_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Kuhudhuria  mwaliko  wa  Mola 


Hasan  Basri  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  anasema: 

“Kondoo  wapo  makini  zaidi  ya  wanadamu,  kwani  pindi  mchungaji 
anapowaita,  huacha  kula  na  kumsikiliza.  Tunaweza  kusema  nini  kuhusiana 
na  mtu  ambaye  anashindwa  kuchukua  mazingatio  katika  hili  na  kubakia 
kuwa  kiziwi  kwenye  mwaliko  wa  Mola?” 


V 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Mwaliko  unaweza  kuwa  wa  aina  nyingi.  Kama  mwaliko  unatoka  kwa 
mtu  usiyempenda  ni  tofauti  na  ule  unaotoka  kwa  rafiki  yako  kipenzi. 
Hivyo  hatuna  budi  kuitikia  mwaliko  wa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa 
moyo  safi  na  wenye  kutiririkiwa  na  furaha  ya  unyenyekevu.  Hatuna  budi 
kuzipima  nyoyo  zetu  ili  kuona  ikiwa  zinapata  shauku  na  raha  pale  adhana 
inaposikika  mara  tano  kwa  siku.  Mawlana  Rumi  analielezea  jambo  hili  kwa 
vizuri  zaidi  kama  ifuatavyo: 

“Yakusanye  matendo  yako!  Kwa  kuwa  Mola  wako  anakuamrisha,  basi 
geuza  kichwa  chako  kuwa  miguu  kama  ikibidi,  na  kisha  ukimbie...kwani 
mwaliko  wake  humtukuza  mwanadamu,  humuongezea  imani  na  baraka 
za  milele!” 


V 


Umuhimu  wa  Halal 


Siku  moja  mwanafunzi  mmoja  wa  Abu  Abbas  Nihawandi  -  Mwenyezi 
Mungu  aitakase  siri  yake  -  ambaye  alikuwa  tajiri  alimuuliza  Sheikh  juu  ya 
mtu  aliyekuwa  akistahili  zaidi  kupokea  sadaka  zake. 


“Yeyote  ambaye  moyo  wako  umemridhia”  ,  Sheikh  alimshauri. 


Yule  mwanafunzi  aliuchukua  ushauri  huu  na  kuuweka  moyoni  na 
kuondoka.  Njiani  alikutana  na  kipofu  ambaye  alikuwa  akiomba  omba 
mtaani.  Kutokana  na  kuvutiwa  na  mtu  yule,  yule  mwanafunzi  alitoa  pochi 
yake  iliyojaa  sarafu  za  dhahabu  na  kumpa  yule  mtu.  Yule  kipofu  aliipapasa 
ile  pochi  kwa  mikono  yake  na  kuondoka  zake  kwa  furaha.  Siku  iliyofua- 
tia  akawa  anatembea  kwenye  mtaa  ule  ule,  yule  mwanafunzi  akafanikiwa 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


kusikia  mazungumzo  yaliyokuwa  yakiendelea  kati  ya  yule  kipofu  aliyem- 
saidia  siku  iliyotangulia  na  kipofu  mwingine. 

“Jana  mtu  mmoja  alinipa  pochi  iliyojaa  dhahabu”,  yule  mtu  alikuwa 
akimwambia  raflki  yake.  “kisha  nikaenda  kwenye  kflabu  ya  pombe  na 
kulewa...” 

Yule  mwanafunzi  akaenda  kwa  Abu  Abbas  -  Mwenyezi  Mungu  aita- 
kase  siri  yake  -  huku  akiwa  ameghadhibika.  Alikuwa  ndio  anataka  kum- 
simulia  kitendo  kfle  lakini  bila  hata  ya  kupewa  fursa  ya  kuongea  Sheikh 
alimpa  sarafu  aliyokuwa  ameipata  baada  ya  kuuza  taqiyah  yake  na  kum- 
wambia  yule  mwanafunzi: 

“Mpe  sarafu  hii  yeyote  wa  kwanza  kukutana  naye!” 

Mwanafunzi  yule  akaondoka  sehemu  ile  bila  ya  kuweza  kuzung- 
umza  chochote,  ili  aweze  kutekeleza  jukumu  tukufu  alililokuwa  amepewa. 
Akampa  ile  sarafu  mtu  wa  kwanza  kukutana  naye  ili  kuendana  na  ombi 
la  sheikh  wake.  Lakini  alimfuatilia  yule  mtu  kwa  shauku  kubwa.  Mara 
mtu  yule  akaishia  kwenye  viunga  vya  mji,  mahali  ambapo  aliingia  kwe- 
nye  nyumba  iliyotelekezwa.  Kisha  akatoa  mfukoni  mwake  ndege  mdogo 
aliyekufa  na  kumuweka  chini.  Pindi  alipotaka  kuondoka  eneo  lile  yule 
mwanafunzi  alimsogelea  na  kumwambia: 

“Tafadhali  niambie  ukweli.  Vipi  kuhusiana  na  yule  ndege  mdogo  ali- 
yekufa  ambaye  umemuacha  pale?” 

Alipoona  ameulizwa  na  yule  mwanafunzi  ambaye  ndiye  aliyempa  ile 
sadaka  alianza  kuelezea  kwa  kigugumizi: 

“Nilikosa  kitu  cha  kuilisha  familia  yangu  kwa  siku  saba.  Mimi  na 
mke  wangu  tulikuwa  tukijitahidi  kuvumilia  kwa  kadiri  ya  uwezo  wetu, 
lakini  watoto  wetu  hawakuweza  kuvumilia  tena...Na  kuwaomba  watu  ni 
jambo  nisdoweza  kulifanya.  Nilipokuwa  ninaumiza  kichwa  nilipata  ndege 
mdogo  ambaye  alikuwa  anakaribia  kuoza  na  ambaye  alikuwa  hafai  kuliwa. 
Kwa  kuwa  nilikuwa  na  shida  kubwa  niliflkiria  kumchukua  na  kumpeleka 
kwa  wanangu  kwa  ajili  ya  kumla.  Lakini  kichwani  mwangu  nilikuwa 
nikimuomba  Mola  anisaidia...Na  pale  ndipo  ulipotokea  wewe  na  kunipa 
ile  sarafu.  Na  baada  ya  pale  nilimshukuru  Mola  na  kuja  hapa  kwa  ajili  ya 
kumtupa  huyu  ndege  aliyekufa.  Na  sasa  hivi  nina  nia  ya  kwenda  sokoni 
kwa  ajili  ya  kununua  chochote  cha  kula...” 

Huku  akiwa  ameduwaa  yule  mwanafunzi  hakuchelewa  akaamua 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

kwenda  moja  kwa  moja  kwa  Sheikh.  Kahla  ya  kusema  chochote  Sheikh 
alisema: 


“Mwanangu,  inaonekana  hukuwa  makini  kuangalia  ikiwa  kipato  chako 
kilikuwa  kimechanganyika  na  halal  au  la.  Ndio  maana  sadaka  yako  ikapo- 
telea  kwenye  pombe  ingawa  ulikuwa  makini  katika  kumtafuta  mtu  sahihi. 
Namna  unavyoichuma  mali  ndivyo  inavyotumika.  Sababu  diyopelekea 
sarafu  yangu  moja  kuangukia  kwenye  mikono  ya  mtu  mwema,  kinyume 
na  pochi  yako  iliyojaa  dhahabu  ambayo  diangukia  kwenye  mikono  ya 
mlevi,  ni  kwamba  sarafu  yangu  ilitokana  na  mafuta  ya  bega...kwa  maneno 
mengine,  ilikuwa  ya  halali” 


M 

V 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 


Kila  kitu  hupata  na  kupoteza  thamani  yake  kulingana  na  sifa  yake 
nzuri  au  mbaya.  Ukweli  huu  unahusiana  moja  kwa  moja  na  halali  na 
haramu.  Kuna  msemo  wa  zamani  unaohusiana  na  utajiri  na  mali  na  ambao 
unatoa  maana  ya  ndani  ya  ukweli  huo: 

“Kinachotoka  kwa  Hayy,  huenda  kwa  Hu”  {Haydan  gelen  huya  gider) 
Msemo  huu  una  maana  mbili.  Ya  kwanza  ni  kwamba,  kile  kinachotoka 
kwa  Hayy  (Aliye  Hai)  au  Mola,  hurejea  kwa  Hu,  yani  huyo  huyo  Mola. 
Maana  ya  pili  ni  ‘njoo  kwa  wepesi  na  uende  kwa  wepesi’;  yani,  kipato 
kilichopatikana  kwa  njia  zisizoruhusiwa  hupotea  pasipo  na  faida.  Kwa 
ufupi  ni  kwamba  wakati  halali  inazaa  halali,  pia  haramu  huzalisha  haramu 
nyingine.  Maneno  yafuatayo  ya  Abu  Bakr  Warraq  -  Mwenyezi  Mungu 
aitakase  siri  yake  -  yanalielezea  hili  kwa  upana  zaidi: 

“Pindi  ninapoamka  asubuhi  huwa  ninawaangalia  watu  wanaonizun- 
guka  na  kuwatambua  wanaoishi  kwa  halali  na  wanaoishi  kwa  haramu”. 
“Kwa  namna  gani?”  aliulizwa. 


“Pindi  ninapomuona  mtu  ambaye  anapoamka  tu  asubuhi  anajiingiza 
kwenye  mazungumzo  ya  upuuzi,  anasengenya  na  kulaani,  basi  ninatambua 
kuwa  hali  hii  inasababishwa  na  haramu  anayotumia.  Na  yeyote  anayeamka 
asubuhi  na  kujishughulisha  na  utajo  wa  Mola  na  kuomba  toba  kwa  majuto, 
huweza  kufanya  hivyo  kutokana  na  halali  anayoitumia.  Halali  na  haramu 
hudhihirika  kwenye  tabia  za  watu  kulingana  na  sifa  walizonazo” 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Kipato  cha  halali 

Imam  Abu  Hanifah  alikuwa  ni  mtu  mwenye  mali  nyingi,  alikuwa 
akipata  kipato  chake  kwa  kupitia  biashara.  Kutokana  na  kuwa  kwake 
mwanachuoni  aliyetingwa  na  mambo  mengi  alikuwa  akiendesha  biashara 
zake  kwa  kupitia  kwa  wawakilishi  wake  na  yeye  binafsi  alikuwa  akikagua 
mahesabu  ili  aone  kama  biashara  ilikuwa  ikiendana  na  viwango  vya  halali. 
Alikuwa  makini  mno  katika  suala  hili  kiasi  kwamba  siku  moja  kabla  ya 
kumtuma  mwenzi  katika  biashara  aliyeitwa  Hafs  ibn  Abdurrahman  ili 
aende  akauze  vitambaa,  alimshauri  kwa  kumwambia: 

“Kaziuze  hizi  kwa  bei  ya  chini,  kwani  vitambaa  hivi  vina  kasoro 
kidogo.” 

Hafs  aliishia  kuviuza  vitambaa  vile  kwa  bei  aliyokuwa  ameshauriwa 
na  Imam,  lakini  alisahau  kuwafahamisha  wateja  juu  ya  kasoro  za  bidhaa 
walizokuwa  wamezinunua.  Baada  ya  Imam  kugundua  vhe  alimuuliza 
Hafs  ikiwa  alikuwa  akimfahamu  mteja  ili  aweze  kuwasiliana  naye.  Lakini 
ikatokea  kwamba  Hafs  hakuwa  anamfahamu  yule  mtu.  Kutokana  na 
kuhofia  kwamba  kipato  kile  ni  chenye  kutia  wasiwasi  Imam  Abu  Hanifah 
alitoa  sadaka  fedha  zote  zhizokuwa  zimepathcana  kwa  kupitia  mauzo  yale. 
Kiwango  cha  uchamungu  cha  Imam  kihmzidishia  baraka  katika  mauzo 
yake  yote,  kifedha  na  kiroho. 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: 

Ili  kufahamu  kama  mtu  fulani  ni  mwema  na  mwenye  moyo  safi  huna 
budi  kutazama  amali  anazozitekeleza  kama  ziko  katika  kiwango  kizuri 
cha  kiroho.  Hasa  mtu  hana  budi  kuangalia  hdwa  tabia  zake  zinaendana  na 
maadili  ya  uislamu  ama  la,  na  ikiwa  kipato  chake  kinapatikana  kwa  kupitia 
njia  za  halali  ama  la.  Pindi  Omar  -  radhi  za  Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu 
yake  -  alipomsikia  mtu  akimsifu  mtu  mwingine  alimuuliza  ikiwa  alikuwa 
amefanya  hata  kimoja  wapo  kati  ya  vitu  vitatu  ambavyo  vingeliweza  kut- 
hibitisha  sifa  zake: 


“Je  umewahi  kuishi  naye  jirani,  kusafiri  naye  au  kufanya  naye  biasha- 


ra?” 

Mtu  yule  alipotoa  jibu  hasi  kwa  maswali  yote  matatu  Omar  -  radhi  za 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mwenyezi  Mungu  ziwe  juu  yake  -  akaendelea  kwa  kusema: 

“Kama  ni  hivyo  basi  usimsifu,  kwani  humfahamu  vizuri!” 

Hivyo  Sufyan-i  Sawri  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  -  ame- 
sema: 

“Uchamungu  wa  mtu  unategemeana  na  kiwango  cha  uhalali  katika 
kipato  chake.” 

Siku  moja  aliombwa  aelezee  faida  ya  kuswali  katika  jamaa,  katika  safu 
ya  kwanza. 

“Kwanza  angalia  mahali  unapopatia  mkate  wako  ewe  ndugu”  alijibu. 
“Ikiwa  kipato  chako  ni  cha  halali  kuwa  huru  kuswali  kwenye  safu  yoyote 
utakayo...hakuna  tatizo.” 

Marehemu  Musa  Effendi  -  Mwenyezi  Mungu  aitakase  siri  yake  - 
alikuwa  akisimulia  uzoefu  wake  katika  kuelezea  uzito  wa  kuhakikisha 
kwamba  kipato  chako  kinatokana  na  njia  za  halali  na  kinawekwa  mbali  na 
uharibifu  wa  haramu: 

“Tulikuwa  na  jirani.  Mwanzoni  alikuwa  si  muislamu  lakini  baadae 
aliingia  kwenye  uislamu.  Siku  moja  nilipomuuliza  juu  ya  kitu  kilichom- 
shawishi  aingie  kwenye  uislamu  alinielezea  yafuatayo: 

“Niliingia  kwenye  uislamu  kutokana  na  maadili  ya  kibiashara  ya  jirani 
yangu  katika  ardhi  anayeitwa  Molla  Rebi  ndani  ya  Acibadem.  MoUa  Rebi 
alikuwa  ni  mtu  ambaye  kipato  chake  kilitokana  na  kuuza  maziwa.  Usiku 
mmoja  alikuja  nyumbani  kwetu  huku  akiwa  na  chombo  kilichojaa  maziwa 
na  kusema: 

‘Haya...maziwa  haya  ni  yenul’ 

‘Kwa  nini  iwe  hivyo?’  nUiuliza.  ‘Sikumbuki  kama  nilihitaji  maziwa 
kutoka  kwakol’ 


Hapo  ndipo  mtu  yule  aliyebarikiwa  alipoanza  kuelezea: 

‘Ng’ombe  wangu  mmoja  aliingia  kwenye  ardhi  yako  na  kula  na  mimi 
nilikuja  kulitambua  hilo  baadae.  Kwa  sababu  hiyo  maziwa  haya  ni  yako.  Pia 
nitaendelea  kukuletea  maziwa  yake  mpaka  mfumo  wake  wa  kumeng’enya 
chakula  usimame...kwa  maneno  mengine,  mpaka  majani  na  magugu  ali- 
yoyala  kutoka  kwenye  ardhi  yako  yaishe  kabisa  kwenye  mfumo  wake.’ 


‘Usiseme  hivyo  rafiki  yangu,  majani  ni  majani.  Sikudai  chochote...’ 
alisema.  Lakini  Molla  Rebi  hakuyachukulia  maneno  yale  kuwa  ni  jibu. 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


‘Hapana  kabisa’  alisema.  ‘Maziwa  haya  ni  yako  bila  shaka!’  Hivyo 
akakiweka  kile  chombo  cha  maziwa  kwenye  mikono  yangu  na  kuendelea 
kuniletea  kwenye  siku  zilizofuatia  mpaka  mfumo  wa  mmeng’enyo  wa  yule 
ng’ombe  ulipokoma. 

Nilivutiwa  sana  na  tabia  yake.  Matokeo  yake  mapazia  ya  ujinga  yali- 
yokuwa  yamefunika  macho  yangu  yakafunuka  na  jua  la  uongofu  likamu- 
lika  ndani  ya  moyo  wangu.  Nikajifikiria  kichwani  mwangu,  ‘...dini  inayosa- 
babisha  maadili  kama  hayo  lazima  itakuwa  ni  dini  tukufu;  na  hakuna  mtu 
atakayeweza  kutilia  shaka  usahihi  wa  dini  inayowanyanyua  watu  kiimani 
kiasi  hicho.’  Hivyo  nikaitaja  kalima-i  tawhid  na  kuwa  muislamu.’” 

Mafunzo  haya  ya  hekima  yanadhihirisha  umuhimu  na  tahadhari 
ambayo  hatuna  budi  kuitambua  kuhusiana  na  kutafuta  kipato  cha  halali  na 
kujiepusha  na  kha  lenye  kusababisha  haramu.  Kwani  vipato  vya  halali  ni 
moja  wapo  ya  nguzo  kuu  za  uchamungu.  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema 
na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema: 

“Mfanyabiashara  muaminifu  yuko  katika  daraja  la  Mitume,  watu 
wema  (siddiq)  na  mashahidi.”  (Tirmidhi,  Buyu,  4). 

Mfanyabiashara  mwenye  moyo  safi  ambaye  amepata  bahati  ya  kutajwa 
pamoja  na  Mitume,  watu  wema  na  mashahidi  huwa  sababu  ya  amani  na 
baraka  kwa  watu  wanaomzunguka  na  yeye  mwenyewe  hupata  furaha  ya 
hapa  duniani  na  kesho  akhera.  Na  wale  ambao  ni  waathirika  wa  tamaa  ya 
kidunia  hupewa  umasikini  katika  maisha  ya  milele,  hata  kama  wataoneka- 
na  kuishi  katika  maisha  yenye  kuvutia  kiasi  gani  hapa  ardhini. 

Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  anasema 
tena: 


“Utafikia  wakati  ambao  hakuna  mtu  atakayezingatia  ikiwa  kipato 
chake  ni  cha  halali  au  cha  haramu.”  (Bukhari,  Buyu,  7,23) 


Hivyo  katika  masiku  na  miaka  hii  ambayo  hatari  alizozitaja  Mtume  - 
rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  zinatapakaa  kwa  kasi,  na  wakati  ambao 
hatari  hizo  hazionekani  zikimuachilia  mtu  licha  ya  mtu  huyo  kujitahidi 
kujiepusha  nazo,  kushikamana  na  halali  linakuwa  ndho  suala  la  msingi  na 
kuwa  amali  kubwa  kuliko  amali  zote  za  ibada. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Nyoyo  zilizofanikiwa  kutekeleza  amali  hii  na  kubakia  kwenye  msima- 
mo  katika  hali  ya  utii  na  unyenyekevu  kwenye  amri  za  Mwenyezi  Mungu 
Mtukufu  huwa  ni  chanzo  cha  wema  na  uongofu,  kama  waridi  ambalo  lina- 
pitia  kwenye  miba  mingi  kabla  ya  kuchanua.  Kinyume  chake  nyoyo  zilizo- 
zama  kwenye  haramu  na  vitu  vyenye  kutia  mashaka  zinakuwa  zimejiweka 
miongoni  mwa  miba  huku  zikizuia  uwezo  wa  kuchanua;  na  kwa  namna 
hiyo  zimekuwa  tuta  la  uovu  na  tabia  mbaya. 

Tunamuomba  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  atulinde  sote! 

Amin... 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Tk 

w 


sawwufni  raha...wale  tu  wenye  kuidiriki  ndio  ndio 
wanaoweza  kufahamu. 


MUKHTASARI 


Katika  neno 

Kunapatikana  hekima  kubwa  katika  ufunuo  ufuatao  kutoka  kwa 
Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  mpaka  kwa  Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na 
amani  ziwe  juu  yake: 

“Ameuteremsha  Roho  muaminifu  (Qur’an),  Juu  ya  moyo  wako,  ili  uwe 
katika  Waonyaji.”  (as-Shuara,  193-194) 

Kiini  cha  hekima  zote  kimeegemea  kwenye  ukweli  kwamba  elimu 
zote,  hasa  elimu  na  hekima  takatifu,  zinaweza  kustawi  katika  ulimwengu 
wa  kiroho.Kwa  maneno  mengine  ni  kwamba  elimu  hudhihirisha  maana 
yake  na  uzuri  wake  wa  ndani  kwa  kupitia  nyoyo  zilizojawa  mapenzi,  furaha 
na  shauku.  Suala  hili  linabainika  katika  nukuu  ifuatayo  ya  mtazamo  wa 
kisufi: 


“Elimu  ni  suala  la  msingi  lakini  lengo  la  kuipata  si  linguine  bali  kwa 
ajili  ya  kutenda  amali  njema.  Jambo  hili  limeegemea  katika  siri  ya  kushika- 
mana  na  amri  za  Mola  wakati  wote  {tazim  li-amrillah)  na  kuwahurumia 
viumbe  wake  wote  {shafqah  li-khalqillah)  Kinyume  na  hayo  elimu  si  cho- 
chote  bali  mzigo  usio  na  faida.” 


Hivyo  elimu  yote  iliyoandikwa  ni  kama  mbegu.  Kama  haitapanda  na 
kinyume  chake  ikabakia  ghalani  itabakia  kuwa  mbegu,  haitajalisha  itapiti- 
wa  na  miaka  mingapi.  Vivyo  hivyo  ndivyo  ilivyo  kwa  elimu  isiyopandwa 
ndani  ya  ulimwengu  wa  kiroho  na  badala  yake  ikawa  imebakia  kwenye 
safu  za  vitabu  kabatini.  Kinyume  chake  mbegu  zilizopandwa  katika  ardhi 
hustawi  kulingana  na  uwezo  wake  wa  ndani  na  nyingi  huishia  kuwa  safu 
za  miti  mingi.  Mbegu  za  elimu  zilizopandwa  ndani  ya  udongo  wa  moyo 
hukua  na  kuwa  mabustani  ya  imani  na  baada  ya  hapo  ndipo  matunda  ya 
_ 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


elimu  na  hekima  huwa  tayari  kwa  ajili  ya  kuchumwa. 

Ndio  maana  Qur’an  tukufu  iliteremshwa  kwenye  moyo  wa  Mtume  ali- 
yebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  na  maswahaba  wakasoma 
maonyo  na  maamrisho  matakatifu  si  kutoka  kwenye  mistari  ya  vitabu  bali 
moja  kwa  moja  kutoka  kwenye  moyo  wa  Mtume  -  rehema  na  amani  ziwe 
juu  yake.  Kwa  kufanya  hivyo  nyoyo  na  macho  yao  yaliweza  kumulikwa  na 
ubainifu  mwingi  wa  neno  takatifu  uliopo  ndani  ya  moyo  huo  mtakatifu, 
mahali  ambapo  uhalisia  wa  mambo,  siri  na  hekima  zake  hupatikana.  Mas- 
wahaba  walishikamana  katika  kumuamini  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu 
-  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  kwa  kufuata  mwenendo  wake  bora. 
Kwa  msingi  huo  mwenendo  wa  kisufi  umekuwa  ni  kuuweka  uislamu  hai 
kiimani  kwa  kusambaza  utambuzi  uliomulikwa  na  chanzo  ambacho  ni 
Mtume  aliyebarikiwa  -  rehema  na  amani  ziwe  juu  yake  -  mpaka  kwenye 
nyoyo  za  watakatifu  na  hatimae  kufikia  kwenye  miaka  na  karne  zijazo. 

Hivyo  upande  wa  kisheria  wa  uislamu  ndio  nguzo  kuu  ya  jengo  hili, 
vipengele  vyake  vya  uchamungu  husimama  kama  visaidizi  vilivyojengwa 
kuzizunguka  nguzo,  visaidizi  hivi  ni  vyenye  kulifanya  jengo  hilo  lipen- 
deze  na  kuvutia.  Kwa  kuviunganisha  vipengele  vyote  hivi,  tasawwuf  si 
tu  inaelezea  misingi  ya  matendo  mema  na  tabia  njema,  bali  inakwenda 
mbali  zaidi  kwa  kufunua  siri  za  mwanadamu,  maisha  na  ulimwengu,  na 
kumuwezesha  mwanadamu  aweze  kutambua  wajibu  wake  juu  ya  vile  vitu 
alivyopewa  kuvisimamia,  Licha  ya  kuwa  na  ubora  huu  unaolingana  na 
maswali  ya  mapenzi  matakatifu  (mahabatullah)  na  elimu  (marifatullah), 
pia  mwenendo  wa  kisufi  ni  kama  dirisha  ndani  ya  moyo  ambalo  limefun- 
guka  kuelekea  mbinguni. 

Kama  tulivyokwishataja  hapa  awali  fasawwu/ imebeba  uislamu  ulio 
hai  kulingana  na  vipimo  vya  wema  na  uchamungu  ulio  ndani  ya  moyo 
pamoja  na  tafakuri,  kujizuia  na  maovu,  kujisalimisha  na  mapenzi.  Lakini 
kiini  cha  yote  haya  si  cha  kuelezewa  sana  kwani  cha  msingi  kuyaweka 
yote  hayo  ndani  ya  maisha  yetu  kwa  kadiri  tuwezavyo.  Ilikuwa  ni  jambo 
la  kawaida  kwa  watu  wema  kumalizia  ushauri  wao  na  hekima  zilizolenga 
kuboresha  nyoyo  za  watu  kwa  kupitia  uzuri  na  maadili  matakatifu  kwa 
maneno  yafuatayo: 


“Ni  rahisi  kusema  na  rahisi  kusikihza...lakini  ni  vigumu  mno  kuy- 
afanyia  kazi  uliyoyasema  au  uliyoyasikia!” 


Simulizi  za  kisufi  na  mafunzo  yake 


Ukizingatia  nukta  hii  pia  kuandika  ni  rahisi  kama  ilivyo  kusoma 
mistari  iliyoandikwa;  ingawa  ni  vigumu  kuishi  kulingana  na  mambo  hayo 
kama  mwenendo  bora  wa  maisha  yetu.  Kutaja  maagizo  ya  ‘kuwa  na  subira’ 
ni  jambo  gumu  kwa  ulimi  unaolitaja;  lakini  ni  mzigo  kwa  masikio  ambayo 
yanasikia  na  macho  ambayo  yanayasoma  maagizo  hayo.  Lakini  pindi 
unapokuja  wakati  wa  kuyafanyia  kazi  maagizo  hayo  baada  ya  kuwa  tayari 
mtu  ameshachoshwa  na  tabu  na  magumu  mbalimbali,  watu  wengi  huona 
watapata  tabu  zaidi  na  matokeo  yake  huchagua  njia  ya  kuyapuuza.  Kwa 
hiyo  cha  msingi  hapa  si  kujifunza  wala  kufundisha  elimu  hiyo  ya  tasawwuf 
lakini  ni  kuyachukulia  kama  mambo  muhimu  ambayo  yatahuisha  nyoyo 
zetu. 

Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  ndani  ya  Qur’an  anawaalika  waja  wake 
kwenye  matendo  mema  kama  ifuatavyo: 

“Ambaye  ameumba  mauti  na  uhai  ili  kukujaribuni  ni  nani  miongoni 
mwenu  mwenye  vitendo  vizuri  zaidi.  Na  Yeye  ni  Mwenye  nguvu  na  Mwe- 
nye  msamaha...”  (al-Mulk,  2) 

Cha  msingi  ni  kwamba  aya  hii  ya  Qur’an  haikutoa  maneno  kama  vile 
‘mwenye  elimu  zaidi’  au  ‘mwingi  wa  maneno’  au  hata  ‘mbora  zaidi  katika 
kusikiliza’,  lakini  imesema  ‘mwenye  vitendo  vizuri  zaidi’,  vitendo  ambavyo 
si  vingine  isipokuwa  amali  njema. 

Hivyo  lengo  kuu  la  msingi  la  usufi  ni  kustawisha  petali  za  moyo  kwa 
kupitia  hekima,  uchamungu  na  upendo  ili  kuhakikisha  kuwa  mwanadamu 
anaungana  na  Mola  wake  kabla  ya  kuzama  katika  jangwa  la  ujinga  ambalo 
ndio  maisha  ya  hapa  duniani.  Kuutambua  na  kuufanyia  kazi  uhalisia 
huu  ni  sawa  na  kuutambua  na  kuishi  katika  mwenendo  wa  kisufi.  Kwani 
wakubwa  katika  fasawwu/ wanasema: 

“Tasawwuf  ni  ladha...wale  tu  wenye  kuionja  ndio  wenye  kuweza  kuit- 
ambua!” 


Hivyo  kiini  cha  mwenendo  wa  kisufi  kama  tulivyokwishajaribu  kue- 
lezea  kinahusiana  na  kumtumikia  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu  kwa  kadiri 
iwezekanavyo  na  kufanya  maandalizi  ya  makusudi  kwa  ajili  ya  maisha  ya 
akhera.  Kwa  ufupi  tasawwuf  ni  kuishi  kiutumishi  kwa  kadiri  ya  uwezo 
wako,  kwani  Mola  amemuumba  mwanadamu  si  kwa  lengo  lingine  bali 
kumtumikia  yeye.  Kwa  hiyo  usufi  unahusiana  na  kuondoa  vikwazo  vili- 
_ 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

vyopo  kwenye  njia  ya  kati  mwanadamu  na  utumishi  na  kupata  sababu 
za  kumuwezesha  kuwa  mtumishi.  Usufi  hufunika  majeraha  ya  wengi  na 
kuufanya  udongo  mkavu  kuwa  na  mabustani  ya  maua  yenye  kupendeza 
na  kuvutia,  na  pia  hugeuza  moyo  mpweke  kuwa  kasri  lenye  kuvutia.  Kwa 
ufupi  ni  kwamba,  wakati  tunapokuwa  tunasafiri  katika  njia  hii  ya  utengano 
kuelekea  kwenye  ulimwengu  wa  makutano,  fasawwu/ inakuwa  ni  njia  ili- 
yopakwa  dhahabu  ambayo  inampatia  mwanadamu  funguo  za  kumuweze- 
sha  kuwa  ‘mtumishi  bora  mbele  ya  Mola. 


Jukumu  linalotungoja  si  lingine  bali  kuitupilia  mbali  nafsi  na  mambo 
yake  yote  na  kuendesha  maisha  ya  udhalili  mbele  ya  utukufu  wa  Mola. 
Hii  ni  hali  inayomuingizia  mtu  hisia  za  udhalili  na  uaminifu  kwa  Mola, 
hisia  zenye  kuendelea  mpaka  kuunyanyua  moyo  mpaka  kwenye  Jdlele  cha 
ukamilifu  wa  imani.  Nyoyo  zinazoishi  kwenye  kasri  la  udhalili  kamwe 
haziwezi  kuanguka  kwenye  genge  la  uovu  kwa  udhalili  na  aibu;  kinyume 
chake  huzipandisha  kwenye  vilele  vya  mbingu  kulingana  na  viwango  vya 
unyenyekevu  na  kwa  kiwango  ambacho  zimezikandamiza  nafsi.  Shairi 
lifuatalo  linalielezea  jambo  hili  kwa  uzuri  zaidi: 

Kwa  kudondoka  kwenye  ardhi  kwa  unyenyekevu  mbegu  hubarikiwa, 
Kwa  rehema  za  Mwingi  wa  rehema  unyenyekevu  huo  hupanda. 


Ewe  Mola...Tujaalie  tuwe  miongoni  mwa  wale  uliowasifu  kama 
‘watumishi  bora’!  Zijaalie  nyoyo  zetu  ambazo  tunajitahidi  kuzilinda 
dhidi  ya  nafsi  na  matamanio  yake  ziwe  ndani  ya  mazingira  ya  uny- 
enyekevu  utokanao  na  rehema  zako!  Yapatanishe  maneno  yetu  pamoja 
na  nyoyo  zetu  na  nyoyo  zetu  pamoja  na  maneno  yetu!  Ndani  ya 
nyoyo  zetu  stawisha  chipukizi  za  ukweli  ambao  tumejaribu  kwa  uny- 
enyekevu  kuuweka  katika  maneno  chini  ya  sifa  yako  ya  Usemi!  Tujaalie 
tuwe  miongoni  mwa  vipenzi  vyako  na  waja  wako  wema;  na  utufufue 
pamoja  nao!  Tujaalie  kuwa  na  mtazamo  na  mwenendo  unaouridhia 
na  usituache  tufanye  matendo  kinyume  na  yale  unayoyaridhia!  Zipa- 
tanishe  hisia  zetu  zote  na  kudura  yako!  Tuweke  mbali  na  mtazamo  na 
mwenendo  ambao  Wewe  huupendi!  Tujaalie  tuongoze  maisha  yetu 
katika  njia  iliyonyooka  kupita  njia  zote  mpaka  katika  pumzi  zetu  za 
mwisho!  Jaalia  kazi  yetu  dhalili  na  dhaifu  iwe  sababu  ya  wema,  uon- 
gofu,  hekima,  ukweli  na  elimu  takatifu! 


Amin... 


Bibliografia 


Abdurrahman  Giizel,  Mustafa  Tat^i,  Yunus  Emre,  Ankara,  1991. 

Abdiilbaki  Golpinarli,  Mesnevi  ve  §erhi,  istanbul,  1973-1974. 

Abdulqadir  Jilani,  al-Fathu’r-Rabbani,  (kilichotafsiriwa  na  Yaman  Ari- 
kan),  istanbul,  1987. 

Abdulkarim  al-Jili,  Insan-i  Kamil,  (kilichotafsiriwa  na  Abdiilaziz  Mecdi 
Tolun;  kilichoandaliwa  na  Sel(;uk  Eraydm,  Ekrem  Demirli,  Abdullah  Kar- 
tal)  istanbul,  1998. 

Abdulmajid  Zindani,  Kuran’da  ilmi  Mucizeler  (kilichotafsiriwa  na  Resul 
Tosun),  istanbul,  1995. 

Abu  Dawud,  Sulayman  ibn  Ashas  as-Sijistani,  Sunanu  Abi  Dawud,  I-V, 
istanbul,  1992. 

Abu  Nasr  as-Sarraj  at-Tusi,  al-Luma  (  kilichotafsiriwa  na  Hasan  Kamil 
Yilmaz),  istanbul,  1996. 

Ajluni,  ismarl  ibn  Muhammad,  KashfuT-Khafa,  TII,  Beirut  (hakina  tare- 
he). 

Adem  Ergiil,  Kalbi  Hayat,  istanbul,  2000. 

Ahmad  ibn  Hanbal,  al-Musnad,  TIV,  istanbul,  1992;  Kitabu’z-Zuhd 

(kilichochapwa  na  Muhammad  Said  Basyuni  Zaghlul),  Beirut,  1986. 

Ahmed  Davudoglu,  Sahih-i  Miislim  Terciime  ve  §erhi,  TXII,  Jstanbul, 
1979. 


Ahmed  ar-Rifai,  Onlarm  Alemi  (kilichotafsiriwa  na  Abdiilkadir  Ak^i^ek), 
istanbul,  1996. 


Ahmed  Ta^getiren,  Altm  Ogiitler,  istanbul,  1992. 


Ali  ibn  Husayn  Waiz  Kashifi,  Rashahat  Aynu’THayat  (kilichohaririwa  na 
Ali  Asghar  Muiniyan),  TII,  Tehran,  1977. 

Ali  Gan  Tath,  Ziihd  A^ismdan  Diinya  Nimetleri;  istanbul,  2005. 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

Ali  Himmet  Berki,  A^iklamali  Mecelle:  Mecelle-i  Ahkam-i  Adliye,  istan- 
bul,  1982. 

Ali  Ozek,  Hayrettin  Karaman,  Ali  Turgut,  Mustafa  ((iagrici,  1.  Kafi  Donmez, 
Sadreddin  Giimii?,  Kuran-i  Kerim  ve  Tiirk^e  A^iklamali  Meali,  Saudi 
Arabia,  1992. 

Asad  Sahib,  Maktubat-i  Mawlana  Khalid,  (kilichotafsiriwa  na  Dhaver 
Selvi,  Kemal  Yildiz),  Istanbul,  1993. 

Balazuri,  AnsabuT-Ashraf,  Misri,  1959. 

Baydawi,  Abu  Said  Nasruddin  Abdullah  ibn  Omar,  Anwaru’t-Tanzil  wa 
AsraruT-Tawil,  I-IV,  Beirut,  (hakina  tarehe). 

Bayhaki,  Abu  Bakr  Ahmed  ibn  al-Husayn,  as-SunanuT-Kubra  (hakina 
tarehe), 

DaruTFikr;  Kitabu’z-ZuhdiT-Kabir,  Beirut,  1996. 

Bukhari,  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Ismail,  al-Jamiu’s-Sahih,  I-VIII, 
Istanbul,  1992. 

Darimi,  Abu  Muhammad  Abdullah  ibn  Abdirrahman,  Sunanu’d-Darimi, 
TII,  Istanbul,  1992. 

Daylami,  Abu  Shujaa  Shiruyah  ibn  Shahridar,  al-Firdaws  bi-Ma’suriT- 
Khitab,  Beirut,  1986. 

Elmahh  Muhammed  Hamdi  Yazir,  Hak  Dini  Kuran  Dili,  Istanbul,  1971. 

Ethem  Cebecioglu,  Tasawuf  Terimleri  ve  Deyimleri  Sozliigii,  Ankara, 
1997. 


Eariduddin  Attar,  TadhkiratuT-Awliya  (kilichoandaliwa  na  Siileyman 
Uludag),  istanbul,  1985. 


Eerit  Devellioglu,  Osmanhca-Tiirk^e  Ansiklopedik  Liigat,  Ankara,  1997. 


Ghazzali,  Abu  Hamid  Muhammad  ibn  Muhammad,  Ihya-u  Ulumi’d-Din, 
TVI,  Beirut,  1990. 

Hakim,  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Abdillah  an-Nisaburi,  Mustadrak 


Bibliografia 


ala’s-Sahihayn,  I-V,  Beirut,  1990. 

Hasan  Basri  (Jiantay,  Kuran-i  Hakim  ve  Meal-i  Kerim,  I-III,  Istanbul,  1996. 
Hasan  KamilYilmaz,  Anahatlariyla  Tasawuf  ve  Tarikatlar,  istanbul,  2000. 
Hayat  Ne^riyat  ilmi  Ara^tirma  Merkezi  Meal  Heyeti,  Kuran-i  Kerim  ve 
Muhtasar  Meali,  istanbul,  2001. 

Hayrettin  Karaman,  Ebediyet  Yolcusunu  Ugurlarken,  Ankara,  1999. 
al-Haythami,  Hafiz  Nuraddin  Ali  ibn-Abi  Bakr,  Majmau’z-Zawaid  wa 
Manbau’l-Fawaid,  I-X,  Beirut 

Ibn  Ataullah  Iskandari,  al-Hikamul-Ataiyyah  (  kilichotafsiriwa  na  Saffet 
Yetkin),  Ankara,  1963. 

Ibn  Hajar  al-Asqalani,  Shihabuddin  Ahmed  ibn  Ali,  Hadyu’s-Sari  Muqad- 
dimatu  Fathu’l-Bari  Sharhi  Sahihi’l-Bukhari,  I-XXVIII,  (hakina  tarehe); 
al-Isabah  fi  Tamyizi’s-Sahabah,  Misri,  1379;  Munabbihat,  Istanbul,  1960. 

Ibn  Hibban,  Abu  Khatim  al-Busti,  al-Ihsan  bi  Tartibi  Sahihi  Ibn-i  Hib- 
ban,  I-X,  Beirut,  1987. 


Ibn  Hisham,  as-Siratu’n-Nabawiyyah,  Beirut,  1992. 

Ibn  Jawzi,  Abu’l-Faraj  Abdurrahman  ibn  Ali  ibn  Muhammad,  Manaqibu’l- 
Imam  Ahmed  ibn  Hanbal  (kilichoandaliwa  na  Abdullah  ibn  Abdulmuh- 
sin  at-Turki),  Cairo,  1409. 

Ibn  Kathir,  Imaduddin  Abu’l-Fida,  Tafsiru  Qurani’l-Azim,  I-IV,  Beirut, 
1988;  al-Bidayah  wa’n-Nihayah,  I-XV,  Cairo,  1993;  as-Siratu’n-Nabawi- 
yyah,  I-IV,  Cairo,  1964. 

Ibn  Majah,  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Yazid  al-Qazwini,  Sunanu  Ibn 
Majah,  Istanbul,  1992. 

Ibnu  Abdilbarr,  Abu  Omar  Yusuf  ibn  Abdullah  ibn  Muhammad,  al-Istiab 
fi  Marifati’l-Ashab,  I-IV,  Cairo  (hakina  tarehe). 


Ibnu’l-Asir,  Muhammad  ibn  Abdulkarim  ibn  abdulwahid  as-Shaybani,  al- 
Kamil  fi’t-Tarih,  I-XIII,  Beirut,  1965. 

Ibrahim  Canan,  Hadis  Ansiklopedisi,  I-XVIII,  Istanbul,  (hakina  tarehe). 


- Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 

ilhan  Armut(;uoglu,  Kaside-i  Biirde  Manzum  Terciimesi,  Konya,  1983. 
Imam  Malik,  Muwattaa,  I-II,  Istanbul,  1992. 

Ismail  Fenni  Ertugrul,  Vahdet-i  Viicud  ve  ibn-i  Arabi  (kilichoandaliwa  na 
Mustafa  Kara),  istanbul,  1991. 


ismail  Hakki  Bursevi,  Ruhu’l-Beyan,  I-IX,  istanbul;  Kenz-i  Mahfi,  istan- 
bul,  1727. 


Kadir  Misiroglu,  Kiilliyat,  Sebil  Yaymevi. 

Kalabazi,  Taj  u’l-Islam  Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Ishaq  Bukhari,  at-Taar- 
ruf  li  Madhhabi  Ahli’t-Tasawwuf,  (kibchotafsiriwa  na  Siileyman  Uludag), 
istanbul,  1992. 

M.  Aziz  Lahbabi,  tslam  §ahsiyet^iligi  (kibchotafsiriwa  na  1.  Hakki  Akm) 
6  istanbul,  1972. 

Mahir  iz,  Tasawuf,  istanbul,  1969;  Ydlarm  izi,  istanbul,  1975. 


Mahmud  Sami  Ramazanoglu,  Kiilliyat,  Erkam  Yaymlan. 

Majmuul-Hadith,  Damascus  Maktabatu’z-Zahiriyyah  Library,  no:  59. 

Maqdisi,  Izzuddin  Abdussalam,  Sirlann  (^oziimii  ve  Hazinelerin 
Anahtarlari,  (kilichotafsiriwa  na  Hayri  Kaplan),  istanbul,  2001. 

Mawlana  Sheikh,  Manaqib-i  Khawajah  Ubaydullah-i  Ahrar,  Bayazid, 
Maktaba  ya  taifa,  Bayazid  Section,  no:  3624. 

Mecdi  Mehmed,  Hadaiku’§-§akaik,  Istanbul,  1853. 

Mehmed  Dogan,  Biiyiik  Tiirk^e  Sozliik,  istanbul,  1994. 

Mehmed  Niyazi,  (jianakkale  Mah^eri,  istanbul,  1999. 

Molla  Jami,  Nafakhatu’l-Uns,  (kilichorahisishwa  na  Abdiilkadir  (Jii^ek), 
istanbul,  1981. 

Muhammad  Abid  al-Jabiri,  Arap-tslam  Kiilturuniin  Akd  Yapisi,  istanbul, 
1999. 


Muhammad  ibn  AbduUah  al-Hani,  Adab,  istanbul,  1995. 


Muhammad  Abu  Zahra,  Ibnu  Taymiyyah  Hayatuhu  wa  Asruhu  wa  Fik- 
ruh,  Beirut,  (hakina  tarehe). 


Bibliografia 


Muhammad  Asad,  Kuran  Mesaji,  (kilichotafsiriwa  na  Cahid  Koytak, 
Ahmet  Ertiirk),  Mil,  Istanbul,  1999. 

Muhammad  Fuad  Abdulbaqi,  al-Mujamu’l-Mufahrasli  Alfazi’l-  Qurani’l- 
Karim,  Cairo,  1988. 

Muhammad  Hamidullah,  Islam  Miiesseselerine  Giri§,  Istanbul,  1981. 

Muhammad  Salih  az-Zarqan,  Fakhruddin  ar-Razi  ve  Arauhu’l-Kalami- 
yya  wal-Falsafiyya,  Beirut,  1963. 

Muhammed  Esad  Erbili,  Mektubat,  (kilichorahisishwa  na  H.  Kamil  Yilmaz, 
irfan  Giindiiz),  istanbul,  1983;  Risale-i  Esadiyye,  Dersaadet,  1924. 

Munawi,  Muhammad  Abdurrauf,  Fayzu’l-Qadir  Sharhu’l-Jamii’s-Saghir, 
I-IV,  Beirut,  1994. 

Mundhiri,  Abdulazim  ibn  Abdulqawi,  at-Targhib  wa’t-Tarhib,  I-IV,  Cairo, 
1934. 


Muslim,  Abu’l-Husayn  ibn  Hajjaj  al-Qushayri,  al-Jamiu’s-Sahih,  I-III, 
Istanbul,  1992. 

Mustafa  Kara,  Metinlere  Giiniimiiz  Tasawuf  Hareketleri,  istanbul,  2002. 

Nasai,  Abu  Abdirrahman  Ahmed  ibn  Shuayb,  Sunanu’n-Nasai,  I-VIII, 
istanbul,  1992. 

Nawawi,  Abu  Zakariyya  Yahya  ibn  Sharaf,  Riyadu’s-Salihin,  Beirut; 
Riyazii’s-Salihin  (kibchotafsiriwa  na  kufafanubwa  na  Ya^ar  Kandemir, 
ismail  Liitfi  Qakan,  Ra^it  Kii^iik),  I-VIII,  istanbul,  1997;  Sharhu  Sahih-i 
Muslim,  1 -XVIII,  Misri,  1981. 


Necip  Fazil  Kisakiirek,  Veliler  Ordusundan  333,  istanbul,  1976;  Re^ahat 
(§eyh  Safiyyiiddin),  istanbul,  1995. 

Nurettin  Top(;u,  M  evlana  ve  Tasawuf,  istanbul,  1998. 


Osman  Nuri  Topba^,  Kiilliyat,  Erkam  Yaymlari. 

Omer  Riza  Dogrul,  islamiyetin  Geli^tirdigi  Tasawuf,  istanbul,  1948. 

Qurtubi,  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Ahmed,  al-Jami  li  Ahkami’l- 
Quran,  I-XX,  Beirut,  1985. 

Qushayri,  Abdulkarim,  ar-RisalatuT-Qushayriyyah,  Beirut,  1990. 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Razi,  Fakhruddin  Muhammad  ibn  Omar,  Mafatihu’l-Ghayb  (at-Tafsiru’l- 
Kabir),  I-XXXII,  Beirut,  1990. 

Roger  Garaudy,  islam’in  Vaad  Ettikleri  (kilichotafsiriwa  na  Nezih  Uzel), 
Istanbul,  1983. 

Rudani,  Imam  Muhammad  ibn  Muhammad  ibn  Sulayman,  Jamu’l-Fawaid, 
(kilichotafsiriwa  na  Nairn  Erdogan),  Istanbul,  1996. 

Sadik  Dana,  Kiilliyat,  Erkam  Yaymlari. 

Sayyid  Sharif  Jurjani,  Kitabu’t-Tarifat,  Beirut,  1990. 

Sel^uk  Eraydm,  Tasawuf  ve  Tarikatlar,  Istanbul,  1994. 

Suat  Yildirim,  Kuran’da  Uluhiyyet,  istanbul,  1987. 

Subqi,  Taqiyyuddin  Abu’l-Hasen  Ali,  Shifau’s-Saqam  fi  Ziyarati  Khayri’l- 
Anam,  Misri,  1318. 

Suyuti,  Abu’I-Fadl  Jalaladdin  Abdurrahman  ibn  Abi  Bakr,  al-Jamiu’s- 
Saghir,  Misri,  1306;  Sharhu’s-Sudur  bi  Sharhi  Hali’l-Mawta  wa’l-Qubur, 
istanbul,  1986;  Sharhu  ibn  Majah,  Karachi,  (hakina  tarehe). 

Siileyman  Ate?,  islam  Tasawufu,  Ankara,  1972. 

Siileyman  Uludag,  Tasawuf  Terimleri  Sozliigii,  istanbul,  1991. 

§efik  Can,  Mesnevi  Terciimesi,  I-VI,  istanbul,  1997. 

Sheikh  Ashraf  Ali  Tanawi,  Hadislerle  Tasawuf  (kilichoandaliwa  na  Zaf- 
erullah  Davudi,  Ahmed  Yildirim),  istanbul,  1995. 

Sheikh  Sadi  Shirazi,  Bostan,  istanbul,  1995. 


Shihabuddin  Ahmed  ibn  Hajar  al-Haytami  al-Makki,  Khayratu’l-Hisan  fi 
Manaqibi’l-Imam’l-Azam  Abi  Hanifati’n-Numan,  Beirut,  1983. 

at-Tabarani,  al-Hafiz  Abu’l-Qasim  Sulayman  ibn  Ahmed,  al-Mujamu’l- 
Kabir,  I-XXV,  1983. 


Tabari,  Abu  Jafar  Muhammad  ibn  Jarir,  Jamiu’l-Bayan  an  Tawili  Ayi’l- 
Quran,  Beirut,  1995. 


Tahanawi,  Muhammad  Ala  ibn  Ali,  Kashshafu  Istilahati’l-Funun,  Beirut, 
1861. 


Bibliografia 


Tahiru’l-Mevlevi,  §erh-i  Mesnevi,  TXIV,  Istanhul,  1963-1973. 

Tirmidhi,  Ahu  Isa,  Muhammad  ihn  Isa,  Sunanu’t-Tirmidhi,  I-IV,  Istanhul, 
1992. 

Waqidi,  Maghazi,  Misri,  1948. 

Zekeriya  Giiler,  “Vesile  ve  Tevessiil  Hadislerinin  Kaynak  Degeri”,  Jarida 
la  taaluma  la  ILAM,  January-June,  1997,  tol.  2,  na.  1,  uk.  83-132. 


YALIYOMO 


Dibaji 


7 


SURA  YA  KWANZA 

USUFI  NI  NINI? . 13 

A.  ASILI  YAUSUFI . 13 

B.  TAFSIRI  YA  USUFI . 30 

1. Mwenendo  wa  kisufi  unawakilisha  mfano  wa  maaadili  {akhlaq)  na 

adabu  {adab) . 31 

2.  Mwenendo  wa  kisufi  unahusiana  na  kuutakasa  moyo  na  nafsi...  34 

3.  Mwenendo  wa  kisufi  ni  mapambano  ya  kiroho  yasiyoisha . 37 

4.  Usufi  unamaanisha  usafi  wa  moyo  {ikhlas) . 38 

5.  Usufi  unamaanisha  kusimama  kwa  ushupavu  katika  njia  iliyon- 

yooka  {istiqamah) . 41 

6.  Mwenendo  wa  kisufi  ni  (rida)  na  kujisalimisha  (taslimiyyah) . 44 

C.  MADA  YA  USUFI . 49 

D.  LENGO  LA  USUFI . 51 

E.  ULAZIMA  WA  KUEUATA  USUEI . 54 

F.  UHUSIANO  KATI  YA  USUFI  NA  FIKRA  NYINGINE  ZA  KIELIMU . 70 


1.  USUEI  NA  EIKRA  NYINGINE  ZA  KIISLAMU 


70 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


a.  Usufi  na  Thiolojia . 71 

b.  Usufi  na  ufafanuzi  wa  Qur’an  (Tafsir) . 73 

c. Usufi  na  maneno  na  matendo  ya  Mtume  aliyebarikiwa-  rehema 

na  amani  ziwe  juu  yake  -  {Hadith-Siyar) . 76 

d.  Usufi  na  sheria  ya  kiislamu  (fiqh) . 78 

2.  USUFI  NA  SAYANSI  ASILIA . 81 

3.  USUFI  NA  FASIHI . 86 

4.  USUFI  NA  SANAA . 89 

a.  Musiki . 89 

b.  Usanifu  majengo . 91 

c.  Kaligrafia . 93 

5.  USUFI  NA  FALSAFA . 96 

G.  ELIMU  YENYE  MANUEAA . 101 


SURA  YA  PILI 


Mafunzo  ya  Usufi  {Sayr  Suluk) . 113 

A.  NAESI  (NAFS)  NA  UTAKASO  WAKE  {TAZKIYA) . 118 

1.  UHALISIA  WA  NAESI . 118 

2.  UTAKASO  WA  NAESI . 123 

a.  Utakaso  kutoka  kwa  Mwenyezi  Mungu  Mtukufu . 127 

b.  Utakaso  kutoka  kwa  Mjumbe  wa  Mwenyezi  Mungu  -  rehema  na 

amani  ziwe  juu  yake . 129 

c.  Mtu  kuitakasa  nafsi  yake  mwenyewe . 131 

3.  HALI  ZA  NAESI . 139 

a.  Nafsi  yenye  kuamrisha  maovu  {an-nafsu’l-ammara) . 139 

b.  Nafsi  yenye  kujilaumu  (an-nafsu’Tlawwama) . 146 

c.  Nafsi  iliyopokea  ufunuo  {an-nafsu’Tmulhama) . 149 

_ 


Yaliyomo 


d.  Nafsi  tulivu  {an-nafsu’l-mutmainna) . 152 

e.  Nafsi  iliyoridhia  {an-nafsu’r-radhiya) . 155 

f.  Nafsi  iliyoridhiwa  {an-nafsul-mardhiyya) . 158 


g.  Nafsi  kamilifu  {an-nafsu’l-kamila)/  nafsi  safi  {an-nafsu’s-safiya) . 160 

B.  MOYO  NA  UTAKASO  WAKE . 162 

1.  TABIA  YA  MOYO . 162 

2.  AINA  ZA  NYOYO . 169 

a-  Nyoyo  ambazo  zinafiiata  lengo  na  heshima  ya  kuumbwa  kwake 169 

h-  Nyoyo  zilizopigwa  muhuri  na  kufa . 172 

c.  Nyoyo  zenye  maradhi  na  zisizozingatia  mamho . 174 

3.  UTAKASO  WA  MOYO . 178 

a.  Chakula  cha  halali . 178 

h.  Toha  na  dua . 183 

c.  Kuisoma  Qur’an  na  kutii  maamrisho  yake . 188 

d.  Kufanya  ihada  kwa  umakinifu  wa  hali  ya  juu  (khushuu) ....  193 

e-  Kuhuisha  nyakati  za  usiku . 204 

f-  Dhikrullah  na  Muraqaba . 208 

g-  Upendo  juu  ya  Mtume  Mtukufu  -  rehema  na  amani  ziwe  juu 
yake  -  na  Salawat-u  Sharifa . 214 

h.  Kutafakari  juu  ya  mauti . 222 

i.  Kukaa  pamoja  na  watakatifu  na  watu  wema . 229 

j. Kujipamha  na  maadili  mema . 240 

4.  KUUTAZAMA  ULIMWENGU  KWA  MOYO  SAEI . 247 

C.  KANUNI  ZA  MSINGI  ZA  MAEUNZO  YA  KISUEI . 253 

D.  MURSHID-IKAMIL  NA  NJIA  ZA  KUONGOKA  KIROHO . 261 


1.  MURSHID-IKAMIL 


261 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


2.  NJIA  ZA  MWONGOZO  WA  KIROHO . 271 

a.  Mahabbah  (Upendo)  na  Rabitah . 271 

b.  Mkusanyiko  wa  kiroho  (Sohbah) . 281 

c.  Huduma . 288 

d.  Utegemezi  wenye  kupendekezwa  (Tawajjuh) . 295 

e.  Maombi  (Dua) . 300 

E.  UPEKEE  WA  USUEI . 304 

1.  NAMNA  YA  MUONGOZO  NA  REHEMA . 304 

2. NAMNA  YA  UPOLE  NA  UPENDO . 315 

SURA  YA  TATU 

MARIFATULLAH  NA  MALIPO  MATAKATIEU . 329 

A.  MARIFATULLAH  AU  KUMEAHAMU  ALLAH . 329 

1.  DHATI  TAKATIEU . 329 

2.  SIEA  TAKATIEU  NA  UBAINIEU  WAKE . 339 

3. KUMEAHAMU  MOLA  NA  UBAINIEU  WAKE 

KWAWENYE  HEKIMA . 367 

1.  ELIMU  YA  LADUNNI . 375 

2. UTAMBUZI  WA  KIROHO  (FIRASAH) . 406 

3.  UDHIBITI  WA  KIROHO  (TASARRUF)  NA  KARAMAH . 409 

4.  NDOTO  ZA  KWELI . 427 


SURA  YA  NNE 

BAADHI  YA  MASWALI  KUHUSIANA  NA  USUEI . 439 

A.  KUOMBEA  (TAWASSUL) . 439 

B.  KUTAEUTA  BARAKA  (TABARRUK) . 455 


Yaliyomo 


C.  KUTEMBELEA  MAKABURI . 468 

SURA  YA  TANO 

USHAURI  KUTOKA  KWA  WATU  WEMA . 483 

SURA  YA  SITA 

SIMULIZI  ZA  KISUEI  NA  MAEUNZO  YAKE . 503 

Elimu  ya  kweli . 504 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 504 

Kanuni  katika  mafunzo  ya  kiroho . 505 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 506 

Ihrahim  ihn  Adham  na  mtoto  wa  paa . 506 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 508 

Kutoitia  doa  njia  ya  Mola . 509 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 509 

Karamah . 510 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 51 1 

Kuziathiri  nyoyo  za  wajinga . 51 1 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 512 

Mlango  wa  rafiki . 513 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 514 

Kutii,  Kuhudumia,  Kushauri . 514 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 515 

Kuwahudumia  viumhe . 516 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 517 

Kuwaheshimu  watu  wema . 517 


Usufi  Njia  Ya  Kuelekea  Kwenye  Kuiingiza  Imani  Moyoni  (Ihsan) 


Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 518 

Utashi  mhele  ya  Mola . 518 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 519 

Adahu . 520 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 520 

Adahu  katika  kuhudumia . 521 

Mafunzo  tunayoyapata  kutokana  na  kisa  hiki: . 521 

Adahu...Hata  iweje . 522 

Mafunzo  yatokanayo  na  kisa  hiki: . 522 

Maadili  na  huduma  ya  mtu  mwema . 523 

Mafunzo  yatokanayo  na  kisa  hiki: . 524 

Waache  wanaokufa  wafahamu,  sio  waho  hai! . 525 

Usimdharau  mtu  yeyote! . 525 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 526 

Usimlaumu  yeyote! . 526 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 526 

Kuwachangamkia  mayatima . 527 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 528 

Urafiki . 528 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 529 

Lengo  la  urafiki . 530 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 530 

Kujisalimisha  moja  kwa  moja . 531 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 531 

_  Kupokea  maomhi  ya  muumini . 532 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 533 

_ 


Yaliyomo 


Majzub  na  tiba  ya  moyo  wenye  maradhi . 534 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 534 

Sura  kama  malaika . 535 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 536 

Hali  ya  moyo  wakati  wa  sadaka . 536 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 537 

Matendo  mema  ambayo  yanakifikia  kiti  cha  enzi . 538 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 539 

Kumtambua  Mola  wakati  wote . 539 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 540 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 541 

Jukumu  la  mtangulizi . 542 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 542 

Kuhudhuria  mwaliko  wa  Mola . 543 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 543 

Umuhimu  wa  Halal . 543 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 545 

Kipato  cha  halali . 546 

Mafunzo  yanayopatikana  katika  kisa  hiki: . 547 

MUKHTASARI . 549 


BIBLIOGRAFIA 


553 


